પ્રચાર! માધ્યમોની] 
ગેરસમજોનું નિરાકરણ 


શૈક્ષણિક-સામાજિક-એતિહાસિક અને 
વૈજ્ઞાનિક સમસ્યાઓનો ઈસ્લામી હલ 


ગુજરાતી ન્યૂઝ પેપરો અને મેગેઝીનોમાં ઇસ્લામી તઅલીમ તથા કોઈ 
શરઈ મસઅલા અને ઈસ્લામી કાનૂનને ગલત રીતે રજુ કરવામાં આવ્યો 
હોય, તો તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરી ઈસ્લામની સાચી છબી લોકો સમક્ષ રજુ 
કરવામાં આવે. સાથે યુરોપીય ભૌતિકવાદે જન્મ આપેલ નવા પડકારો, 
માનવસમાજને નુકસાનકર્તા કાયદાઓ, મદ્રસાઓનું મહત્વ, તેમના ઉપર 
થતા આક્ષેપોનું ખંડન, ઈસ્લામમાં શિક્ષણનું મહત્વ, ધર્મ અને વિજ્ઞાન વચ્ચે 
સમાધાન અને સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષ બાબતે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 


: પ્રકાશક : 
અલ ફારૂક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 
અકોટા, વડોદરા 
(ટ્સ્ટ રજી. નં. ઈ/૭૬૫૩) 


: સંપાદક : 
(મવ.) ઈકબાલ મુહમ્મદ ટંકારવી (સા.) 
દારૂલ ઉલૂમ ઇસ્લામિય્યહ અરબિય્યહ માટલીવાલા 
ઈદગાહ રોડ, ભરૂચ-૩૯૨ ૦૦૧ 


કિતાબનું નામ : પ્રચાર માધ્યમોની ગેરસમજોનું નિરાકરણ 
સંપાદક : (6ઝ. મવ.) ઈકબાલ મુહમ્મદ ટંકારવી (સા.) 


પ્રકાશક : અલ ફારૂક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 
અકોટા, વડોદરા 
ટ્સ્ટ રજી. નં. ઈ/૭૬૫૩ 


t 
પ્રકાશન વષ : ઈ.સ. ૨૦૧૫, હિ.સ. ૧૪૩૬ 


પ્રત : ૨૦૦૦ 


: કિતાબ મેળવવાનું સ્થળ : 
(૧) અલ ફારૂક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 
અકોટા, વડોદરા 
(ટ્સ્ટ રજી. નં. ઈ/૭૬૫૩) 


als afs als 
જુ જુ જ 


(૨) દારૂલ ઉલૂમ ઈસ્લામિય્યહ અરબિય્યહ માટલીવાલા 
ઈદગાહ રોડ, ડી.એસ.પી. ઓફિસ સામે, ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧ 
ફોન : ૦૨૬૪૨-૨૨૩૮૬૪, ૨૨૩૫૦૫ 


થ ) 


અનુકમણિકા 


પ્રસ્‍તાવના 

શરૂ અલ્લાહપાકના નામથી 

સર્વશક્તિમાન ફક્ત એક અલ્લાહપાકની ઝાત 

કાફિર શબ્દની ચોખવટ 

અંધશ્રદ્ધા બાબત ઈસ્લામી માર્ગદર્શન 

ગેરમુસ્લિમ ભાઈ-બહેનોની ઈસ્લામ પ્રત્યે જિજ્ઞાસા 

અને આપણી નિષ્કિયતા 

મેકાલેની શિક્ષણનીતિ-ભૌતિકવાદની ફેક્ટરી 

ધર્મ અને વિજ્ઞાન દરમ્યાન લડાઈ 

ડાર્વિનનો ઉત્કાંતિવાદનો દષ્ટિકોણ વિજ્ઞાનની કસોટીએ 
શયખ અબ્દુલકાદિર જીલાની (રહ.)નું તૌહીદનું શિક્ષણ 
કુરઆન શરીફની પ્રતો સળગાવવાની ઘોષણાની અસર 
માનવજગત ઉપર આપ ક્્રન્કુન્ના મહાન ઉપકારો .... 
કુબાંની બાબતે ભ્રામક પ્રચાર 
હિજરત-આશુરહ-શહાદત ઇસ્લામી વષનો આરંભ.... 
આધુનિક યુગ અને ઈસ્લામી શરીઅત 

ઈસ્લામી કાનૂનની રોશનીમાં 

વર્તમાન સમસ્યાઓનું નિરાકરણ 

કાલ્પનિક સમાન નાગરિકધારાનો વિરોધ શા માટે ?.. 
શરઈ પંયાયતોના બંધારણિય 
અધિકારો-આવશ્યક્તાઓ-સિધ્ધીઓ 

દેવબંદના કત્વા બાબતે યોખવટ 

નારી સ્વતંત્રતાની હકીકત 

પરદા પર પાબંદીના સંદર્ભે યુરોપની નિલંજજતા 


નોબેલ પીસ પ્રાઈઝ માટે મલાલાનું નામ જગતનો મોટો ફિત્નો : પેટ 

સન્માન કે ઈસ્લામ વિરૂદ્ધ ખ્રિસ્તી જંગ ? ............. દેશ પ્રત્યે મુસલમાનોની વફાદારી 

અશ્લિલતા અને નગ્નતાનું પ્રદૂષણ એક મસ્જિદ કેવી રીતે મંદિર બની ગઈ ? ........... 
સુસભ્ય સમાજ કોણ અને અસભ્ય સમાજ કોણ ? .... કરોડો મુસ્લિમો ક્યાંથી આવી ગયા ?................ 
શિક્ષણનો પ્રારંભિક ઈતિહાસ અને ભારતીય ઉપખંડમાં મુસ્લિમ શાસનના સ્થાપકો 
ઈસ્લામનું મહત્વપાર્થ યોગદાન મુસ્લિમ શાસનની ઝાંખી હિંદુ વિદ્વાનોની કલમે 
ભારતિય ઉપખંડના મદ્રસાઓનો ઈતિહાસ અંકુશ વગરની જીભ અને કલમના નુકસાનો 
સહશિક્ષણ તથા સેક્સ શિક્ષણ દ્વારા ઈસ્લામમાં વાણી સ્વાતંત્રય 

ભારતિય સમાજનું માળખુ છિન્નભિન્ન કરવાનું કાવત્રુ... વાણી સ્વતંત્રતા મુદ્દે યુરોપના બેવડા માપદંડો 

મફત ફરજિયાત પ્રાથમિક શિક્ષણ માનવહકકોનું રક્ષણ-તુલનાત્મક અભ્યાસ 

આજે પણ ઈમાનનો શિકારી ટાંપીને જ બેઠો છે વર્તમાન યુગની સૌથી મહત્વની જરૂરત : શાંતિ 
અભ્યાસક્રમની સમિક્ષા : એક મહત્વપૂર્ણ બાબત યુરોપિય દેશોની લડાઈઓની શરમનાક કહાણી 
મુસ્લિમોના પુનરૂત્થાનની સમસ્યા તથા તેનો ઉકેલ ઈસ્લામ અને યુરોપ વચ્યે સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષની હકીકત.. 
સ્કુલોના પાઠ્યપુસ્તકોમાં કોમવાદ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ઈસ્લામી દષ્ટિકોણ 
ઔરંગઝેબનો હિંદુઓ તથા મંદિરો સાથેનો વ્યવહાર .. 

દેશદાઝ અને બિનસાંમપ્રદાયિક્તાના પ્રખર હિમાયતી 

ટીપુ સુલ્તાનને બદનામ કરવાની કોશિશ 

ડો. પ્રવિણ તોગડીયાની સેવામાં 

મદ્રસાઓની વિવિધ વિશેષ્ઠતાઓ 

દેશની પ્રગતિમાં દીની મદ્રસાઓની ભૂમિકા 

સમયનો તકાઝો અને ઉલમાએ કિરામની જીમ્મેદારીઓ 

મુસ્લિમોની દીની-દુન્યવી પ્રગતિ તથા દેશની 

આઝાદી-ઉત્નતિમાં દેવબંદી વર્ગનો મહત્વનો ફાળો .... 

દોઢસો વર્ષ બાદ દેવબંદી વિચારધારાનો વિરોધ કેમ ? 

આર્થિક મંદીથી છૂટકારા માટે ઈસ્લામી અર્થતંત્ર અપનાવો 

વસ્તી વધારો આર્થિક પ્રગતિ કે અવરોધ ?........... 


NRE 
UPOLGOLL 


વર્તમાન આધુનિક યુગમાં પ્રકાશન પ્રસારણના વિવિધ માધ્યમો મારફતે 
લોકોના દિલો-દિમાગ ઉપર પ્રિન્ટ અને ઈલેકટ્રોનિક મિડિયાએ જે કબ્ઝો 
મેળવ્યો છે, તેનાથી આપણે સો પરિચિત છીએ. અફઘાનિસ્તાન તથા ઈરાક 
સાથેના બન્નેવ ખાડી યુધ્ધો દરમ્યાન મિડિયાએ ઘણી જ મહત્વની ભૂમિકા 
ભજવી છે. જેનો મહાસત્તાઓએ પાછળથી એકરાર કર્યો છે. 


આજનો માનવી ફકત તે જ સાંભળે અને માને છે, જે વિવિધ માધ્યમો 
દ્વારા તેના માનસ ઉપર છવાયેલ રહે છે. આ એક મનોવેશઞાનિક તારણ છે 
કે, એક સામાન્ય બનાવ કે સમાચારને વારંવાર અલગ અલગ માધ્યમો 
મારફતે મહત્વપૂર્ણ બનાવી જનમાનસમાં ઠસાવવા ઘણા સરળ રહે છે. 


યુરોપ અને અમેરીકાની યહદી લોબી અલગ અલગ ન્યુઝ પેપરો લાખોની 
સંખ્યામાં પ્રગટ કરે છે. એક એક પેપરના બે-ચાર ડઝનથી વધુ પાનાઓ 
હોય છે, જેમાં દરેક વિષયને લગતી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. જેથી દરેક 
વ્યકતિ પોતાને મનપસંદ વિષય માટે તેને ખરીદે છે. જાહેરાતો મારકતે તેની 
ખોટ પૂરી થતી હોવાને લઈ તેની કિંમત પણ સામાન્ય હોય છે. 


આની તુલનામાં ઇસ્લામી પ્રચાર માધ્યમો ઘણા જ પાછળ છે, પરંતુ 
પાછલા વર્ષોથી દિવસે દિવસે તેમાં પ્રગતિ થઈ રહી છે. હવે મસ્લિમ 
જગતમાં ઘણા ન્યુઝ પેપરો અને વિવિધ પ્રકારના મેગેઝીનો પ્રકાશિત થઈ 
રહ્યા છે, જે પોતાના બાહા દેખાવ અને આંતરિક ખુબીઓમાં યુરોપના 


R— ——™ 


સામયિકોની તુલનામાં રજુ કરી શકાય છે. જો કે તેની ગતિ ઘણી જ ધીમી 
છે. આ સામાન્ય ઇસ્લામી પ્રચાર માધ્યમો માનવસભાજને વિવિધ ક્ષેત્રોની 
મોટી ખોટ તો પૂરી નથી પાડી શકતા, પરંતુ પોતાની મર્યાદિત સાધન 
સામગ્રી તથા મુસ્લિમ નિઃસ્વાર્થ કાર્યકરો અને ઉમ્મતે-દઅવત (વિશ્વ 
પ્રચારક) હોવાની દ્રષ્ટીએ આવતી જવાબદારી પૂર્ણ કરવાની તત્પરતા જરૂર 
દાખવી રહયા છે. 


મસ્લિમ વર્લ્ડ લ્લીગ જર્નલ (M. W. L. Journal)a1 જઈ 
૨૦૦૩ના ઇસ્લામી મિડિયાના શિર્ષક હેઠળના અગ્રલેખમાં જણાવ્યું છે 
કે, મુસ્લિમોએ ઇસ્લામી મિડિયાને વધથી વધ વેગવાન બનાવવું. ઇસ્લામ 
અને મુસ્લિમો વિરૂદ્ધ થતા પ્રોપેગન્ડાને દૂર કરવા માટે પ્રકાશન પ્રસારણ 
દ્વારા અનથક પ્રયાસો કરી લોકો સમક્ષ ઈસ્લામની સાચી છબી રજૂ કરવી. 
નૈતિક મલ્યોવાળા સંસ્કારિક અને રચનાત્મક પ્રોગ્રામો રજુ કરી લોકોના 
માનસને સાચી દિશા તરફ વાળવા જરૂરી છે. 


હઝરત મોલાના નઝરૂલ્ડફીઝ નદવી સા. (દા.બ.) પોતાના સવિસ્તાર 
શાનદાર પસતક “્યુરોપિય મિડિયાની અસરો'”માં યુરોપ અને અમેરીકી 
મિડિયાના જૂઠ, ફરેબ અને ગલત પ્રોપેગન્ડાના વિગતવાર નમૂના રજુ કરી 
ઈસ્લામી મિડિયાની જરૂરત અને આવશ્યકતા ઉપર ભાર મૂકતા જણાવે છે 
કે, ઇસ્લામ તો સમગ્ર માનવજાત માટે રહમત અને પ્યારનો પયગામ રજ 
કરે છે. માટે સમગ્ર સુષ્ટિના સર્જનહાર અલ્લાહ તઆલા તરફથી આપણા 
સોની જવાબદારી છે કે, તોહીદની આ દઅવત જે સમગ્ર માનવજાતની 
સંયકત પૂંજી છે, તેને જગતવાસીઓ સધી પહોંચાડવા વર્તમાન મિડિયાને 
વધુથી વધુ વેગવંત બનાવીએ. 

સમયને લગતી નવી તરકીબો અને પ્રચાર માધ્યમો અપનાવવા આપણું 
ખાસ કર્તવ્ય, નિષ્ઠા, નૈતિક ફરજપાલન અને જીવનનો એક મહત્વનો અંશ 
છે. માટે ઈસ્લામી મિડિયાએ સચ્ચાઈ, અમાનતદારી અને માનવસેવાના 
ઉચ્ચ હેતઓ સદાચાર, સદવર્તન, શિષ્ટબધ્ધતા તથા ન્યાયની તઅલીમનો 


પ્રચાર વધથી વધ કરવો, સાથે સાથે સમાજના કચડાયેલ વર્ગોનો ખાસ 
ખ્યાલ રાખવો. સમગ્ર માનવજાતને બંધૃત્વ ભાવનાની સાથે સાંકળી લઈ 
જ્ઞાતિવાદ, જાતિવાદ, પક્ષપાત, રંગભેદ અને ભાષાભેદ વગેરે સંકંચિત 
વિચારધારાઓ અને બીજા અન્ય દર્ગેણોથી દૂર રહી સમાનતાના શિક્ષણને 
પ્રાધાન્ય આપવં. તથા ઇસ્લામની સહીહ અને સાચી તઅલીમ ઉપર થતા 
લગાતાર હમ્લાઓના રચનાત્મક રીતે સચોટ અને અસરકારક જવાબો 
આપવા. જેથી ગેરમસ્લિમો પણ ઇસ્લામની સાચી તઅલીમથી માહિતગાર 
થાય. અને તેમને પણ સંસ્કારિક, બોધ્ધિક માર્ગદર્શન સાથે રહમતનો 
પયગામ મળે, જેથી માનવજીવનમાં પ્રેમ, રહમ અને નરમીની ભાવના 
પેદા થાય. 


આ ઉચ્ચ દઅવતી હેતસર આજથી અગિયાર (૧૧) વર્ષ પહેલાં 
“દારૂલ ઉલૂમ ઈસ્લામિય્યહ અરબિય્યહ માટલીવાલા'થી એક ઇસ્લામી 
સાહિત્યસભર માસિક ““્પયગામે રહમત” બહાર પાડવાનો નિર્ણય કર્યો 
હતો. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ મુસ્લિમ સમાજ તરફથી એને સારો આવકાર 
તથા સહકાર મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને તંત્રી લેખો (જે સમયના તકાઝા 
અનુસાર હોવા સાથે ઘણી મેહનત, ચીવટ અને સંશોધન બાદ લખવામાં 
આવે છે) લોકોએ ઘણા પસંદ કર્યા છે. અન્ય સામયિકોએ પણ પોતાના 
પ્રગટ થતા મેગેઝીનો તથા બુકોમાં નકલ કર્યા છે. પાછલા ઘણા મહિનાઓથી 
હમારા ઈલ્ભી દોસ્ત હઝરત મોલાના ફારૂક સા. બરોડવી (દા.બ.) 
(ઉસ્તાદે હદીષ વ તફસીર દારૂલ ઉલૂમ અક્કલકુવા) વારંવાર તંત્રી લેખોને 
અલગથી છપાવવા માટે આગ્રહ કરતા હતા અને હું તેને કોઈ ન કોઈ બહાનું 
કરી વાત બદલી કાઢતો હતો, પરંતુ છેવટે એમણે મોલાના અ.રશીદ સા. 
મનુબરીને આ કામની જવાબદારી સોંપી દોધી, તો પછી તેમાંથી ઘણા 
અગત્યના લેખોને અલગ તારવી મોલાનાને સોંપ્યા. 


આ લેખો પાછલા અગિયાર વર્ષોમાં અલગ-અલગ સંજોગોનુસાર 
લખવામાં આવ્યા છે. તથા રાજકારણને લગતા લેખોમાં રાજકીય ઉથલ- 


પાથલને લઈ ફેરફાર પણ થયો છે. અમૂક વ્યક્તિઓ તથા પાર્ટીઓના નામો 
અને હોદ્દાઓ વગેરેમાં તેનો ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે. 


તંત્રીલેખોમાં ખાસ ધ્યાન એ રાખ્યું છે કે, ગુજરાતી ન્યૂઝ પેપરો અને 
મેગેઝીનોમાં ઇસ્લામી તઅલીમ તથા કોઈ શરઈ મસઅલા અને ઇસ્લામી 
કાતૂનને ગલત રીતે રજુ કરવામાં આવ્યો હોય, તો તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરી 
ઈસ્લામની સાચી છબી લોકો સમક્ષ રજુ કરવામાં આવે. સાથે યુરોપીય 
ભૌતિકવાદે જન્મ આપેલ નવા પડકારો, માનવસમાજને નુકસાનકતાં 
કાયદાઓ, મદ્રસાઓનું મહત્વ, તેમના ઉપર થતા આક્ષેપોનું ખંડન, ઈસ્લામમાં 
શિક્ષણનું મહત્વ, ધર્મ અને વિજ્ઞાન વચ્ચે સમાધાન, પરદો, સભ્યતા, નારી 
સ્વતંત્રતા, વાણી સ્વતંત્રતા, આર્થિક મંદી, વસ્તીવધારો અને માનવહક્કોના 
ઉલ્લંઘન બાબતે વિસ્તુત ચર્ચા કરવામાં આવી છે. 


ભારતીય ઈતિહાસને પ્રથમ અંગ્રેજોએ વિકૃત રીતે રજુ કર્યો અને હવે 
આર.એસ.એસ. ધાર્સિક, સાંસ્કૃતિક તથા શૈક્ષણિક ફેરફારના બહાના હેઠળ 
પોતાના વિચારો (હિંદુત્વવાદ) પ્રમાણે બદલી રહ્યો છે. તેનો પણ ઉલ્લેખ 
કરી ઘણા બધા આક્ષેપોનું ખંડન કરવામાં આવ્યું છે. 


આ મોકા પર હું હઝરત મોલાના ફારૂક સા. બરોડવી (દા.બ.) 
(ઉસ્તાદે હદોષ વ તફસીર : દારૂલ ઉલૂમ અક્કલકુવા)નો અંતઃકરણથી 
આભાર વ્યક્ત કરૂં છેં કે, આપે આ તંત્રી લેખોને છપાવવા લાયક સમજી 
તેને પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. અને તેની છપામણીને લગતો ખર્ચો 
ઉઠાવી ઘણો મોટો બોજ હલકો કરી આપ્યો. તથા મોલાના અ.રશીદ સા. 
મનુબરી તથા જનાબ એયુબભાઈ ભાડભુતવાલાનો પણ અંતઃકરણથી 
આભારી છું. અલ્લાહ તઆલા આપ સોની બધી જ દિલી મુરાદો પૂરી 
ફરમાવે. અને આખિરતમાં બેહતરીન બદલો આપે, આમીન. બિહુરમતિ 
સય્યિદિલ્મુરસલીન સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ. 


als afs als 
જુ જુ જપ 


Ig 


શરૂ અલ્લાહપાકના નામથી 


આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે એક હદીષ શરીફમાં ઈરશાદ 
ફરમાવ્યો કે, “જે કોઈ કામ અલ્લાહપાકના નામથી શરૂ કરવામાં ન આવે, 
તે અધુરૂ છે.'” એટલે આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે દરેક મહત્વપૂર્ણ 
કાર્યની શરૂઆત “બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ”થી કરવાની તાકીદ 
ફરમાવી છે. ખાતાં પહેલાં, મુસાફરીમાં સવાર થતાં પહેલાં, કોઈ પત્ર કે 
લખાણની શરૂમાં. સારાંશ કે, દરેક નોંધપાત્ર કાર્યની શરૂઆતમાં આપ 
(સલ.)નો બિસ્મિલ્લાહ પઢવાનો નિત્યકમ હતો. 


જોવામાં આ એક ટૂંકો અમલ છે, જેને ઘણી વખત એક રસમ સમજી 
અવગણવામાં આવે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં આ કોઈ રસમ નથી, બલ્કે તેનો 
આશય એક બહુ બુનિયાદી વિચાર સિંચનનો છે. આ એક એવી મહત્વપૂર્ણ 
હકીકતનો એકરાર છે, જેને લક્ષમાં રાખવાના કારણે સમગ્ર જીવન વિશે 
માનવીનો દંષ્ટિકોણ તથા વ્યવહારમાં તેનો સમગ્ર અભિગમ જ બદલાય 
જાય છે. આ એ વાતનું એલાન છે કે, વિશ્વની કોઈ પણ વસ્તુ અલ્લાહ 
તઆલાના આદેશ તથા તેની ઈચ્છા વગર ગતિ કરી શકતી નથી. માણસને 
પોતાના વ્યવહારિક જીવનમાં સાધનોનો ઉપયોગ કરવાનો હુકમ જરૂર 
આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ સાધનો આપમેળે અસ્તિત્વમાં આવ્યા નથી 
તેમજ આ સાધનોમાં આપમેળે કંઈક કરી દેખાડવાની શક્તિ પણ નથી. 
વાસ્તવમાં આ સાધનોનો સર્જક તથા તેમાં તાસીર ધરાવતી ઘટનાઓ ઘટાવવા 
પાછળ કોઈ બીજી હસ્તી છે. 


તેનો એક સાદો દાખલો એ છે કે, જ્યારે આપણે પાણી પીવા માંગીએ 
છીએ ત્યારે ઘણી વખત બેધ્યાનપણે પીને ઉભા થઈ જઈએ છીએ. સામાન્ય 
રીતે વિચારનાર વધારેમાં વધારે એટલું વિચારે છે કે, આ પાણી ક્યા કૂવા, 
કઈ નદી કે કઈ નહેરનું છે. પરંતુ પેલા કૂવા, નદી કે નહેર સુધી પાણી કેવી 
રીતે પહોંચ્યું ? અને માણસની તરસ છીપાવવા માટે અલ્લાહ તઆલાની 
પૂર્ણ શક્તિએ સુષ્ટિની કેટલી તાકાતોને તેની સેવામાં લગાડી રાખી છે ! 
અને તેના માટે કેટલી ચિત્ર-વિચિત્ર વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે, તેની તરફ 
ધ્યાન બહુ ઓછા લોકોનું જાય છે. 


અલ્લાહ તઆલાએ પાણીનો પુષ્કળ ભંડાર સમુદ્રો રૂપે સુરક્ષિત કરી 
દીધો છે અને તે સડી ન જાય એટલે તેમાં ખારાશ મેળવી દીધી અને સાથે 
તેને ગતિમાન રાખ્યો છે. તેમાં હજારો દરિયાઈ જીવો દરરોજ મરી જાય 
છે, પરંતુ તે પાણી ક્યારેય સડતું નથી. તે છતાં માનવી માટે પાણીના આ 
પુષ્કળ ભંડારથી પ્રત્યક્ષપણે ફાયદો પ્રાત કરવો શક્ય નથી. એટલા માટે 
કે તેની ખારાશના કારણે કોઈ માણસ તેને પી શકતો નથી. બીજું કે આ 
પાણી દરિયાની આસપાસ રહેતા લોકો માટે જ ઉપલબ્ધ હોત, દૂર રહેતા 
લોકો તેનાથી વંચિત રહેતા. તે માટે અલ્લાહ તઆલાએ બાષ્પિભવન વડે 
આ પાણીને વાદળરૂપે બનાવી સમગ્ર આકાશમાં ફેલાવી દીધું. 


આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં કંઈક એવા પ્રકારનો ઓટોમેટિક પ્લાન્ટ અલ્લાહ 
તઆલાએ ફિટ કરી દીધો, જેના વડે કોઈ પણ માનવીય પુરૂષાર્થ કે પેસા 
ખર્ચ કર્યા વગર ખારૂ પાણી સતત મીઠુ બની રહયું છે. વાદળો જાણે કે 
મફતની એક કાર્ગો સર્વિસ છે, જેના વડે આ પ્રવાહી પાણી પવનમાં તરતા 
તરતા હજારો બલ્કે લાખો માઈલ દૂરનું અંતર કાપે છે અને તેના આકાશી 
ઉડયનના કારણે વિશ્વના દરેક ખૂણામાં દરિયાનું પાણી મીઠુ કરી સપ્લાય 
કરવાની આ જીમ્મેદારી લઈ રાખી છે. 


પરંતુ માણસ એ સહન કરી શકતો ન હતો કે, તેની ઉપર કાયમ 


3 Ns IN 


વાદળાઓ ઘેરાયેલા રહે અને વરસાદ પડતો રહે તેમજ તેમાં એટલી 


શક્તિ પણ નથી કે તે વર્ષભરનું કે છ મહિનાનું પાણી એકી સાથે સંગ્રહ કરી 
રાખી શકે. એટલે અલ્લાહપાકની રહમતે વ્યવસ્થા કરી કે, વાદળા-ઓનું 
આ પાણી પર્વતો પર વરસાવી બરફરૂપે જમાવી સુરક્ષિત કરી દીધું. પાણીનો 
આ સ્ટોરેજ પર્વતોના શિખરો પર એક નયનરમ્ય દશ્ય તો ઉભું કરે જ છે, 
સાથે તેની મૂળ કામગીરી આપણી તરસ છીપાવવાની છે. 


માણસને એ તકલીફ પણ આપવામાં આવી નથી કે, તે પેલા બરફીલા 
પ્રદેશમાં ખુદ જઈ પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરે, બલ્કે તેને સૂર્યના તાપ વડે 
પીગળાવી નદી અને નાળા સ્વરૂપે વહેતુ કરી દીધું અને તે સિવાય જમીનમાં 
પાણીના સ્ત્રોતો વડે ખૂણે ખૂણામાં એવી પાઈપલાઈન બિછાવી દેવામાં 
આવી છે કે, માનવી જે જભીન ખોદે ત્યાં પાણી નીકળી જાય છે. 


દરિયાથી પાણી ઉપાડી તેને પર્વતો ઉપર સુરક્ષિત કરવા તથા ભૂગર્ભ 
પાઈપલાઈન વડે દુનિયાના ખૂણે-ખાંચરે તેને પહોંચાડવાની આ મહાન 
વ્યવસ્થામાં ક્યાંય પણ માનવીય વિચારશક્તિ કે આયોજનની કોઈ 
દખલગીરી નથી. ઈન્સાનનું કાર્ય એટલું જ છે કે, તે આ વહેતી નદીઓ 
અથવા જમીનમાં છૂપાયેલા આ સ્રોતોમાંથી પોતાની જરૂરત અનુસાર 
પાણી મેળવી લે. જો કે આ કાર્ય પાણીની ઉપર્યુક્ત આકાશી તથા કુદરતી 
સપ્લાય વ્યવસ્થાના મુકાબલે બહુ નાનું તથા ટૂંકુ છે, પરંતુ આ નાના 
સરખા કાર્યને પાર પાડવા માટે પણ ઈન્સાન ઘણી જ મહેનત ઉઠાવે છે, 
ઘણા રૂપિયા ખર્ચે છે તથા સુષ્ટિના અન્ય કુદરતી સાધનોનો પણ ઉપયોગ 
કરે છે. 

પાણીનો દરેક ઘૂંટ જે આપણે એક ક્ષણમાં આપણા ગળામાંથી પેટમાં 
ઉતારી લઈએ છીએ, તે પાણી પહોંચાડવાનો પેલી આખી લાંબી પ્રક્રિયા- 
માંથી પસાર થઈને આપણી પાસે પહોંચે છે. જેમાં દરિયા, વાદળો, પર્વતો, 
સૂર્ય, પવન, નદી-નાળાઓ, ભૂમિ તથા તેમાં છપાયેલ ભંડારો અને અંતે 
ઈન્સાન તથા તેણે બનાવેલા યંત્રો, બધા પોતપોતાની ભૂમિકા નિભાવે છે 
ત્યારે પાણીનો એક ઘૂંટડો આપણા ગળાની નીચે ઉતરે છે. 


જ્યારે આપ (સલ.)એ એવી તાલીમ આપી કે, પાણી પીતાં પહેલાં 
“બિસ્મિલ્લાહ” પઢો યાને અલ્લાહપાકનું નામ લઈ પીવાનું શરૂ કરો. 
વાસ્તવમાં તેનો હેતુ એ છે કે, પાણીની આ નેઅમતના ઉપયોગ પહેલાં 
અલ્લાહ તઆલાના તે મહાન ઉપકારને યાદ કરો, જેણે તમારા હોઠો સુધી 
પાણીનો આ ઘૂંટડો પહોંચાડવા માટે સૃષ્ટિના કેટલા સ્રોતોને તમારી સેવામાં 
લગાડી દીધા છે. આ પાણી મેળવવા માટે તમે થોડીક બાહય વ્યવસ્થા 
આપબળે જરૂર ઉભી કરી છે, પરંતુ આ બાહ્ય સાધનોની પહોંચ એક 
વિશેષ હદથી આગળ નથી જઈ શકતી. તેની હદ પાછળ અલ્લાહપાક 
તરફથી તે આશ્ચર્યજનક વ્યવસ્થા કામ કરી રહી છે, જે માનવીના પુરૂષાર્થ 
તો દૂર, તેની કલ્પનાથી પણ ઉપર છે. “બિસ્મિલ્લાહ”'નું પઢવું મનમાં આ 
હકીકત તાજી કરવાના હેતુસર જ રાખવામાં આવ્યું છે. 


ત્યાર પછી એક સામાન્ય માણસને તેનાથી વધારે કોઈ વાતની પડી 
નથી હોતી કે, તેને તરસ લાગી હતી, જેને તેણે એક ગ્લાસ પાણી પીને 
શાંત કરી દીધી. પરંતુ આ પાણી ગળામાંથી ઉતરીને ક્યાં જઈ રહયું છે ? 
અને તે શરીરમાં જઈ કઈ કામગીરીઓ બજાવી રહયું છે ? એ તરફ કોઈનું 
ધ્યાન જતું નથી. જરા ઝિણવટથી જુઓ તો વાસ્તવમાં આપણી શારીરિક 
મશીનરીના એક-એક પાર્ટસને પાણીની જરૂર હતી. જેના વગર આ 
મશીનરી કામ કરી શકે એમ ન હતી. પરંતુ માનવીને એની પણ જાણ થઈ 
ન શકે કે તેના શરીરમાં ક્યારે પાણીની જોઈતી માત્રા ઓછી થઈ ગઈ છે, 
એટલે કુદરતે તેને તરસરૂપી એક સર્વસામાન્ય મીટર આપી દીધું છે, જે 
દરેક જ્ઞાની, અજ્ઞાની, વનવાસી, શહેરવાસી, અહીં સુધી કે અણસમજુ 
બાળકને પણ આપોઆપ એ બતાવી દે છે કે, તેને પાણીની જરૂર છે. પરંતુ 
વાસ્તવમાં પાણીનો ફાયદો તેનાથી પણ વધારે છે. માત્ર હોઠ તથા ગળાની 
નહીં, શરીરની માંગ હતી અને તે ગળાથી પસાર થઈ સમગ્ર શરીરના 
પ્રત્યેક તે અંગને તૂ કરે છે, જેને પોતાની કાર્યક્ષમતા યથાવત્‌ રાખવા 
માટે તેની જરૂર હતી. આમ, શરીરની આંતરિક પાઈપલાઈન વડે તે પાણી 


માથાથી પગ સુધી જરૂરતની બધી જ જગ્યાએ પહોંચાડવામાં આવે છે. 


જેટલા પાણીની શરીરને જરૂર હોય છે, તેટલું જ પાણી શરીરમાં બાકી રહે 
છે અને શેષ માત્રા શરીરની સાફસુફી પછી પોતાની સાથે હાનિકારક 
અંશોને વહાવીને ફરી શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. 


એ ઘટના તો બહુ મશહર છે કે, એક બાદશાહથી એક અલ્લાહ- 
વાળાએ તરસ વખતે પૂછયું કે, જો આપને આ વખતે પાણી ન મળે તો 
પાણી મેળવવા કેટલી દીલત આપશો ? બાદશાહે જવાબ આપ્યો કે, અડધી 
સલ્તનત ! પછી બીજો પ્રશ્ન એ પૂછયો કે, પીધેલું પાણી શરીરમાં જ રહી 
જાય અને બહાર ન નીકળે તો તેને બહાર કાઢવા માટે તમે શું કરશો ? તો 
બાદશાહે જવાબ આપ્યો કે, “આખી સલ્તનત.'” અલ્લાહવાળાએ કું કે, 
તમારી સમગ્ર દોલત એક ગ્લાસ પાણીને શરીરમાં દાખલ કરવાની તથા 
બહાર કાઢવાની કિંમત બની શકતી નથી. 


એ જ રીતે રોટીના તે ટુકડાને જોઈ લો, જે પળવારમાં આપણે ગળાથી 
નીચે ઉતારી લઈએ છીએ. ઉપરછલ્લી રીતે જોનારની નજર માત્ર એ હદે 
પહોંચે છે કે, આપણે પોતાના કમાયેલા રૂપિયાથી લોટ ખરીદી તેનાથી 
રોટલી બનાવી લીધી, પરંતુ બજાર સુધી આ લોટ પહોંચાડવા માટે જગતના 
કેટલા સ્તોતો પ્રવૃત્ત થયા તે તરફ સામાન્યતઃ કોઈની નજર નથી જતી. 
માણસનું કાર્ય તો એટલું જ હતું કે, તે જમીન ખેડીને તેમાં વાવેતર કરી 
નાંખે, પરંતુ કોણ છે જેણે આ નાનકડા બીજમાં એવો પ્રોસેસીંગ પ્લાન્ટ 
ફિટ કર્યો કે, તેમાંથી અંકુરો ફૂટી નીકળ્યા ? કોણ છે જેણે માટીના દળદાર 
પડળોમાં તે અંકુરોને પોષ્યા ? અને તેને એવી શક્તિ આપી કે, તે પોતાના 
કમજોર શરીરની લચકદાર અણીથી જમીનનું પેટ ચીરીને દેખાય અને 
એક લહેરાતી ખેતીમાં પરિવર્તન થઈ જાય. પછી કોણ છે, જેણે તેની ઉપર 
ચંદ્ર તથા સૂર્યના કિરણો પાથર્યા ? તેને મસ્તીભર્યા પવનનો સંસર્ગ પૂરો 
પાડ્યો, તેની ઉપર વાદળોના શામિયાણા તાણી તેને બળી જવાથી બચાવી 
લીધું અને તેના પર કૃપાની વર્ષા વરસાવી, તેના ઉછેરની ગતિ ઝડપી 


બનાવી ? ત્યાં સુધી કે, એક ખેતરમાં હજજારો કણસલાઓ, ડુંડાઓ અને 
એક એક ડુંડામાં હજજારો દાણાઓ અસ્તિત્વમાં આવી ગયા ? કુર્‌ૂઆને 
કરીમમાં આ હકીકત પ્રતિ નિદેશ કરતાં કહે છે કે, “બતાવો તો ખરા, 
કે જે કાંઈ તમે જમીનમાં વાવો છો, તેને તમે ઉગાડો છો કે અમે 
ઉગાડીએ છીએ ??” (સૂ. વાકિઅહ : «૩-૬૪) 


એટલે જ્યારે આપ (સલ.) એમ ફરમાવે છે કે, ખાતાં પહેલાં 
“બિસ્મિલ્લાહ”” પઢો તો તેનો હેતુ આ જ હકીકત પ્રતિ નિદેશ કરવાનો 
છે કે, આ કોળિયો જે તમને મળે છે, એ ખુદાપાકની દેણ છે. જેણે તેને 
તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે સુષ્ટિના મહાકાય સ્્રોતોને તમારા અંકુશમાં 
લાવી દીધા. એટલે આ કોળિયાનો સ્વાદ લેતી વેળા તે દાતાને ભૂલી ન 
જતા. એમ તો અલ્લાહપાકની આ દેણ (બખ્શિશ) તેની દરેક મખ્લૂકને 
મળી રહે છે, અર્થાત્‌ ખાવા-પીવાનું જાનવરોને પણ મળી રહે છે, પરંતુ જે 
માનવીને અલ્લાહપાકે સમજબૂઝ આપી છે, તેમાં અને અબુધ પ્રાણીઓમાં 
એટલો તો ફર્ક હોવો જ જોઈએ કે, આ સમજદાર મખ્લુક (યાને માનવી) 
આ નેઅમતોથી ફાયદો મેળવતી વખતે ગફલતમાં રાચવાને બદલે પોતાના 
વાસ્તવિક ઉંપાસ્ય તથા ઉપકારક (મઅબૂદ વ મુહસિન)ને યાદ કર્યા કરે. 


આ તો બે સાદા દાખલાઓ હતા, પરંતુ જીવનની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિને 
લઈ લો. વિચાર કરતાં દરેક બાબતે આવી જ સ્થિતિ પ્રવર્તમાન હશે. યાને 
માનવીય પુરૂષાર્થ તથા બાહ્ય પરિબળોનું કાર્ય બહુ નાનું તથા મર્યાદિત 
અને તે મર્યાદિત કુંડાળાથી બહાર ઝાંખીને જુઓ તો વિશ્વની નાનામાં 
નાની ઘટના એક એવી પાલનવ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલી હોય છે, જે અનેક 
શુભાશયો ધરાવતી હોય અને જેમાં માનવીની મહેનત, કોશિશ, સાધનો 
તથા આયોજનની કોઈ ભૂમિકા નથી. પરંતુ સામાન્યતઃ માનવીની ટૂંકી 
દેષ્ટિ બાહ્ય સાધનોરૂપી સાંકડા માર્ગથી આગળ નથી જતી અને તે રાત- 
દિન આ જ સાંકડા માર્ગના વળાંકોમાં ફસાયેલો રહે છે. અંબિયાએ કિરામ 
અલયહિમુસ્સલામ એટલા જ માટે તશરીફ લાવે છે કે, તેઓ માણસને 


આ સંકિર્ણ દષ્ટિકોણથી બચાવી તેની દૈષ્ટિને વિશાળ તથા તેના વિચારને 
ઉંચો બનાવે. 

આપ (સલ.)એ દરેક કાર્યને અલ્લાહપાકના નામથી શરૂ કરવાની 
તાલીમ આપીને જીવનના પ્રત્યેક તબક્કે માનવીનો સબંધ પોતાના પાલનહાર 
સાથે સ્થાપવાની કોશિશ કરી છે. કારણ કે જ્યારે માનવી દરેક કાર્યને અંતે 
અલ્લાહપાકની ઈચ્છાને જવાબદાર ઠેરવે છે અને વારંવાર આ હકીકત 
સ્વિકારીને પોતાની નિઃસહાયતા તથા લાચારીનું એલાન કરે છે કે, તે આ 
દુનિયામાં સર્જક તથા સ્વામી (ખાલિક વ માલિક) બનીને નહીં, બલ્કે 
સર્જન તથા માલિકનો સેવક (મખ્લૂક વ બંદા) બનીને આવ્યો છે. આ 
બંદગીનો અહેસાસ તેના મનમાં વિનમ્રતા તથા હમદર્દી પેદા કરે છે અને 
ઘમંડ તથા કૂરતા જેવા દુગુણોથી તેની સુરક્ષા કરે છે. 


ઈતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે, આ વિશ્વમાં ઝુલ્મ તથા અત્યાચાર ત્યારે 
જ અસ્તિત્વમાં આવે છે, જ્યારે માનવી પોતાની હકીકત ભૂલી જઈ પોતાના 
માલિકથી સબંધ તોડી નાંખે છે અને અલ્લાહપાકે આપેલી નેઅમતોને 
માત્રને માત્ર પોતાના બાહુબળનો કરિશ્મો ઠરાવીને પોતાની જાતને જ 
સર્વેસર્વા સમજી બેસે છે. પરંતુ જે શખ્સ ડગલેને પગલે અલ્લાહપાકનું 
નામ લઈ એ સ્વીકારી રહ્યો હોય કે, મારું દરેક કાર્ય મારા માલિક તથા 


ખાલિકના પ્રતાપે થઈ રહ્યું છે, તો તેના મન પર ઘમંડનો દાઘ નથી લાગતો 


અને તે અન્ય મખ્લૂક (માનવી હોય કે પ્રાણી) સાથે પણ ક્યારેય અત્યાચાર 
કરવાને તે પસંદ નથી કરતો. 


“બિસ્મિલ્લાહ'” અથવા “શરૂ અલ્લાહના નામથી?” દેખાવે ટૂંકા શબ્દો 
છે, પરંતુ તેની પાછળ હકીકતોની એક દુનિયા છૂપાયેલી છે. અને આપ 
(સલ.)એ દરેક કાર્યની શરૂમાં આ શબ્દો કહેવડાવીને માનવીને એવા માનવી 
બનવાની શીખ આપી છે કે, તે ફિરઓન તથા નમરૂદ જેવા ઘમંડી તથા 
અત્યાચારી ન બને, બહ્કે અલ્લાહપાકનો વિનમ્ર બંદો બનીને રહે. આમ, 
માનવીનું પ્રત્યેક કાર્ય બિસ્મિલ્લાહ' વડે ઈબાદતમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. 


સર્વ શક્તિમાન ફક્ત એક અલ્લાહપાકની ઝાત 


અલ્લાહ તઆલાએ માનવીને જ્યારનો ધરતી પર વસવાટ માટે ઉતાર્યો, 
ત્યારથી જ ધરતી આકાશ વગેરે તેની સમક્ષ કદરતી રચના સ્વરૂપે પોતાના 
વાંચન માટે ખલ્લા પસતક સમાન છે. છતાં ક્યા કારણો છે, જે વિજ્ઞાનની 
પ્રગતિમાં અવરોધરૂપ બન્યા ? આનું મુખ્ય કારણ શિક અને પ્રાચીનકાળ 
નો એકેભ્વરવાદ છે. શિર્ક રૂકાવટ હતો કે માનવી નેચરનું વાંચન કરી તેની 
શક્તિને પામી પોતાના લાભ માટે તેને વાપરે. 


ધરતીથી લઈ આકાશ સુધી જે વસ્તુ સાથે નફા-નુકસાનનો સબંધ 
લાગ્યો, માનવીએ તેની પૂજા કરવાનું શરૂ કર્ય. આ પૂજા ઇસ્લામથી પહેલાં 
દરેક યુગમાં પોતાના વર્ચસ્વ સાથે કાયમ રહી. 


પ્રો. આર્નલ્ડ ટોઈનબી આ વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે, સુષ્ટિપૂજાના 
યુગનો સોથી પ્રથમ તોહીદ (એકેશ્વરવાદ)નો અંત લાવી, એકેશ્વરવાદની 
માન્યતાએ માનવીને આ બૃધ્ધિ અર્પણ કરી કે, સુષ્ટિ એ સર્જક નથી. બલ્કે 
ફક્ત એ મહાન સર્જકની રચના છે. તે પૂજવા માટે નહીં, બલ્કે માનવીના 
લાભ માટે સર્જવામાં આવી છે. 


એકેશ્વરવાદની માન્યતા દરેક યુગમાં આવનાર અલ્લાહપાકના 
નબીઓએ માનવી સૂધી પહોંચાડી, પરંત હઝરત મહમ્મદ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમથી પહેલાં કોઈપણ યુગ એવો નથી આવ્યો, જેમાં 
આટલો મોટો જનસમૂદાય એકેશ્વરવાદને માની લે. અને તેના સિધ્ધાંતો 
ઉપર માનવસમાજમાં જબરદસ્ત કાંતિ લાવે. આજ કારણસર માનવી 
તોહીદના વાસ્તવિક ફળનો ઇસ્લામ પહેલા સ્વાદ મેળવી શક્યો નહીં. 
આગલા પયગમ્બરોના અનુયાયીઓ તેમના લાવેલ એકેશ્વરવાદને સાચવી 
ન શકયા. જેમકે હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામે નિર્મલ અને શૃદ્ધ 
એકેશ્વરવાદનું શિક્ષણ આપ્યું, પરંત આપના અન્‌યાયીઓએ સમય જતાં 
આપને જ ખદા (સર્જક) સમજવા માંડયા. આ શિક અને એકેશ્વરવાદની 
માન્યતાઓ વિભિન્ત કારણોસર વિજ્ઞાનની પ્રગતિમાં આડરૂપ બની. 


વિજ્ઞાન જે સુષ્ટિ પામી છે, તેમાં સંપૂર્ણ એકાઈ (સમાનતા) છે. સમગ્ર 
સુષ્ટિ એક જ પ્રકારના કાનૂનથી ચાલી રહી છે. એક અંગ્રેજ વૈજ્ઞાનિક પ્રો. 
ઈઆન રોક્ષબગે એક લેખ લખ્યો છે. તેનું શિર્ષક લગાવ્યું છે કે, સુષ્ટિ શા 
કારણોસર આટલી બધી સમાનતા ધરાવે છે ? માટે શિર્કનો ખ્યાલ વૈજ્ઞાનિક 
સૃષ્ટિ સાથે બંધબેસતો નથી. હવે દરેક ધર્મને જોઈએ તો અનેકેશ્વરવાદ 
ઉપર તેની બુન્યાદ છે. પારસી સૃષ્ટિના બે સર્જક માને છે. ખ્રિસ્તીઓ ત્રણ 
સર્જક માને છે. હિન્દુ ધર્મમાં ઓછામાં ઓછા ૩ર અને વધારેમાં વધારે ૩૩ 
કરોડ બતાવવામાં આવ્યા છે. આફિકાની વિભિન્ન જાતિઓમાં માનવી સિવાય 
દરેક વસ્તુ સર્જક છે. આ બધાથી વિપરિત ઇસ્લામમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 
ઉદાહરણો સાથે વારંવાર સમજાવવામાં આવ્યું કે, સુષ્ટિનો સર્જક ફક્ત 
એક જ અલ્લાહપાક છે. ઇસ્લામ અને અન્ય ધમૉનો આ ફર્ક નજર સમક્ષ 
રાખતા માનવું પડશે કે, આધુનિક વૈજ્ઞાનિક યુગમાં જો કોઈ ધર્મ 
સ્વીકારવાપાત્ર હોય, તો તે ઈસ્લામ જ છે. 


જમીન અને આસમાન ઉંપર ફકત અને ફકત પોતાની અપાર શકિત વડે 
હકૂમત ચલાવનાર મહાન અલ્ાહપાકે પોતાના પાક પવિત્ર કરઆનમાં વિવિધ 
જગ્યાએ અને વિભિન્ન પ્રકારે પોતાની મહાન શકિતનું વારંવાર વર્ણન કરી 
મનુષ્ય અને તેના સાધનોની કમજોરીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. 


એક જગ્યાએ ફરમાવ્યું, અને (હે સાંભળનાર માનવી !) જો અલલાહ 
તઆલા તને કોઈ તકલીફ પહોંચાડે, તો તે તકલીફને તેમના સિવાય કોઈ 
જ દૂર કરનાર નથી, અને જો તે તને કોઈ ભલાઈ પહોંચાડે તો (તેને પણ 
કોઈ રોકનાર નથી) કારણ કે તે દરેક વસ્તુ પર સંપૂર્ણ શકિત ધરાવનાર 
છે, અને તે જ પોતાના બંદાઓ પર (દરેક રીતે) સત્તાવાન છે. અને 
સંપૂર્ણ ખબર રાખનાર છે. [સૂ્‌. અન્ખામ : ૧૭/૧૮] 


કર્આન શરીફમાં અહ્લાહપાકે ફરમાવ્યું છે કે, તમને બહ જ થોડું 
(લ્લીમીટેડ) ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. [સિરએ બની ઈસ્રાઈલ] 


અલ્લાહ તઆલા જ દરેક વસ્તુનો પેદા કરનાર અને તે જ દરેક 


૧૦ 


વસ્તુનો રક્ષક છે. આકાશો અને પૃથ્વીની ચાવીઓ તેની જ પાસે છે. અને 
જેમણે અલ્લાહ તઆલાની આયતોનો ઈન્કાર કર્યો છે, તે લોકો જ અતિ 
ન્‌કસાનમાં રહેશે. [સૂ્‌. ઝુમર : કર/૬૩] 

માણસનું કાર્ય તો એટલું જ હતું કે, તે જમીન ખેડીને તેમાં વાવેતર 
કરી નાંખે, પરંત કોણ છે, જેણે આ નાનકડા બીજમાં એવો પ્રોસેસિંગ 
પ્લાન્ટ ફીટ કર્યો કે, તેમાંથી અંકરો ફૂટી નીકળ્યા ? કોણ છે, જેણે માટીના 
દળદાર પડળોમાં તે અંકૂરોને પોષ્યા ? અને તેને એવી શક્તિ આપી કે 
તે પોતાના કમજોર શરીરની લચકદાર અણીથી જમીનનું પેટ ચીરીને 
દેખાય, અને એક લહેરાતી ખેતીમાં પરિવર્તિત થઈ જાય. પછી કોણ છે, 
જેણે તેની ઉપર ચંદ્ર તથા સૂર્યના કિરણો પાથર્યા ? તેને મસ્તીભયાં પવનનો 
સંસર્ગ પૂરો પાડયો. તેની ઉપર વાદળોના શામિયાણા તાણી તેને બળી 
જવાથી બચાવી લીધું, અને તેના પર કૃપાની વર્ષા વરસાવી, તેના ઉછેરની 
ગતિ ઝડપી બનાવી. ત્યાં સુધી કે એક ખેતરમાં હજ્જારો કણસલાઓ, 
ડંડાઓ અને એક એક ડુંડામાં હજારો દાણાઓ અસ્તિત્વમાં આવી ગયા ? 
કર્આન શરીફ આ હકીકત પ્રતિ નિદેશ કરતાં કહે છે કે, “બતાવો તો ખરા, 
કે જે કાંઈ તમે જમીનમાં વાવો છો, તેને તમે ઉગાડો છો કે અમે ઉંગાડીએ 
છીએ ? [વિકિઅહ : ૬૩/૬૪] 


પોતાની શકિતનો ઉલ્લેખ કરતાં ફરમાવે છે કે, “અને ગેબ (ના 
ખઝાના)ની સઘળી ચાવીઓ અલ્લાહ તઆલા પાસે જ છે. જેને તેમના 
સિવાય કોઈ જાણતું નથી, અને તે જમીન અને પથ્વીમાંની તમામ વસ્તુઓને 
જાણે છે. અને કોઈ પાંદડું ખરતું નથી, પરંતુ તેને પણ તે જાણે છે. અને 
જમીનના અંધારાઓમાં કોઈ દાણો (પડતો) નથી, તેમજ કોઈ લીલી કે 
સૂકી વસ્ત એવી (પડતી) નથી, પરંતુ તે સ્પષ્ટ કિતાબ (લવહે મહફૂઝ)માં 
(લખાયેલી) છે. [સ્‌. અન્આમ : ૫૯] 


અને પોતાના પાલનહારથી એક રજકણ બરાબર પણ (કોઈ વસ્તુ) 
છુપી રહેતી નથી. ન પુથ્વીમાં અને ન આકાશમાં. અને કોઈ વસ્તુ એથી 


નાની કે મોટી (એવી) નથી, જે સ્પષ્ટ કિતાબ (લવહે મહફૂઝ)માં (લખાયેલી) 
ન હોય. [સૂટ યનસ : £૧] 

અને લોકોએ તે (અલ્લાહ)ના સિવાય બીજા એવા મઅબૂદ બનાવી 
લીધા, કે જે કંઈ વસ્તુ પેદા કરી શકતા નથી. અને (બલ્કે) તેઓ ખદ પેદા 
કરવામાં આવ્યા છે. અને તેઓ પોતાની ઝાત માટે કોઈ નકસાન (દૂર 
કરવાના)ના માલિક નથી, કે નથી કોઈ ભલાઈના (માલિક), અને કોઈના 
મરણના માલિક નથી, કે નથી જીવનના, કે નથી (કોઈને કિયામતમાં) 
ફરી સજીવન કરવાના. [સિ્‌. ફકનિ : ૭/ 


માનવી પોતાના શરીરની રચના અને માથાથી પગ સુધીના બધા 
અવયવોની કાર્યપધ્ધતિ ઉપર વિચાર કરશે, તો એને અલ્લાહ તઆલાની 
કંદરતની આશ્રર્યજનક નિશાનીઓ માલૂમ પડશે. સાથે પોતાની લાચારી 
અને મોહતાજીનો પણ એહસાસ થશે. 


અત્રે હમો રીડર ડાયજેસ્ટના હવાલાથી માનવીના આંતરિક શરીર 
તથા પુથ્વી અને સૂર્યમંડળની રચના વિશે થોડીક માહિતી આપીએ છીએ. 
જેથી અલાહ તઆલાની રહમતો અને નેઅમતોનો ખ્યાલ કરી ઈન્સાન 
અલ્લાહ તઆલા તરફ લાગી જાય. 


માણસના શરીરમાં અલ્ાહપાકે સંદેશાના આપ-લેની એક ઉત્તમ 
વ્યવસ્થા કરેલી છે, જૈનૈ (Nervous Sy) જ્ઞાનતંત્‌ કહેવામાં આવે 
છે. આ પ્રોગ્રામ હેઠળ દિવસ-રાતમાં કરોડો સંદેશાની આવન-જાવન થાય 
છે, જેમાં હદયના ધબકારાથી લઈ શરીરના દરેક નાના-મોટા અવયવને 
વિભિન્ન પ્રકારના આદેશો અપાય છે. 


આ વ્યવસ્થાનું કેન્દ્ર માણસનું મગજ છે. જેમાં લગભગ એક હજાર 
્રીલીયન (Ne Cા) શાનકોષો છે, દરેક કોષોમાંથી ઘણાં જ બારીક 
તાર નીકળી પૂરા શરીરમાં ફેલાયેલા છે. જેને (Nerve fiberડ) જ્ઞાનતંતુ કહે 
છે. આ બારીક તંતુ ઉંપર ખબર લાવવા-લઈ જવાની એક વ્યવસ્થા છે. જે 
લગભગ એક કલાકના ૭૦ માઈલની ઝડપે દોડતી રહે છે. આ મજજાતંતુ 


૧૧ 


(સ્નાયઓ) વડે આપણે ચાખીએ, સાંભળીએ તથા જોઈએ (નિહાળ્યે) 
છીએ. આપણી જીભમાં ત્રણ હજાર સ્વાદની કણિકાઓ (Teste Buds) 
છે. જેમાંથી દરેક અલગ બારીક તાર વડે દિગામથી સંકળાયેલો છે. એના 
વડે જ આપણે દરેક પ્રકારના સ્વાદની મજા માણીએ છીએ. કાનમાં એક 
લાખ શ્રવણખાના છે. તે ખાનાઓ હારા એક અત્યંત સૂક્ષ્મ કાર્ય વડે આપણા 
દિમાગ સુધી અવાજ જાય છે, અને દિમાગ સાંભળે છે. દરેક આંખમાં 
૧૩૦ મિલિયન (ih rહ0ન્ડ) પ્રકાશગ્રહણ કક્ષાબિંદઓ હોય છે, 
જે પહોચાડે છે. આપણા શરીરની બધી જ ચામડીઓમાં ચેતનતંતઓની 
એક જાળ પથરાયેલી છે. જ્યારે કોઈ ગરમ વસ્તુ ચામડી સમક્ષ લાવવામાં 
ઓઆવે છે, ત્યારે લગભગ ત્રીસ હજાર ગરમ ખાનાઓ તેને મેહસૂસ કરી તરત 
જ દિમાગને તેની ખબર આપે છે. એ જ પ્રમાણે ચામડીમાં બે લાખ પચાસ 
હજાર ખાનાઓ ઠંડી મેહસૂસ કરે છે, અને જ્યારે કોઈ ઠંડી વસ્તુ શરીર 
સાથે સ્પર્શ થાય છે, તો દિમાગ અઢી લાખ ખાનાઓની ખબરોથી ભરાઈ 
જાય છે. અને તરત જ દિમાગ તેને લઈ પૂરા શરીરને ધુજારી આપે છે. 
શરીરની નસો ફેલાઈ જાય છે, તરત જ વધારાનું લોહી તે નસોમાં દોડીને 
આવી જાય છે. જેથી શરીરને વધારે ગરમી મળે. જો આપણે અસહા ગરમીથી 
પિડાતા હોઈએ તો ગરમીનું જાસૂસી તંત્ર તરત જ દિમાગને તેની ખબર 
આપે છે. અને ત્રણ મિલિયન પસીનાની ગ્રંથિઓ (ઉશ્વતતડ) ઠંડો રસ 
પસીના મારફતે બહાર કાઢવાનું શરૂ કરી આપે છે. 


આપણી પૃથ્વી પોતાની ધરી ઉપર એક કલાકના હજાર માઈલની 
ઝડપથી ચોવીસ કલાકમાં એક ચક્કર પુરો કરે છે. થોડીવાર માટે કલ્પના 
કરો કે જો તેની ઝડપ કલાકના બસો (૨૦૦) માઈલ થઈ જાય, તો આપણા 
દિવસ-રાત (હાલના ૨૪ કલાકથી વધીને) ૨૪૦ કલાકના એટલે કે દસ 
ઘણા લાંબા થઈ જાય, અને તેને લઈ ઉનાળામાં દરેક પ્રકારની શાકભાજી 
અને વનસ્પતિ સુર્યની ૧૨૦ કલાકની લગાતાર ગરમીને લઈ બળીને 
ભસ્મ થઈ જાય. અને જે બચી જાય તે શિયાળાની કડકડતી ઠંડીના ૧૨૦ 
કલાકમાં હિમવર્ષાથી બળી જાય. 


સૂર્ય પૃથ્વીથી નવ કરોડ ત્રીસ માઈલ દૂર છે. આ અંતર ઘણુ જ 
મહત્વનું છે. કારણ કે આ અંતર અડધુ થઈ જાય અને સૂર્ય પથ્વીથી નજીક 
થઈ જાય, તો પૃથ્વી ઉપર એટલી ગરમી વધી જાય કે તેનાથી પેપરો, 
કાગળો વગેરે બારીક વસ્તુઓ સળગવા માંડે. અને જો આ અંતર ડબલ 
થઈ સૂર્ય ૧૮ કરોડ 5૦ લાખ માઈલ દૂર થઈ જાય, તો આપણા 
વાતાવરણમાં એટલી ઠંડી પ્રસરી ઉઠે કે જીવન જીવવું અસહા થઈ જાય. 


પૃથ્વી ર૩ ડીગ્રીનો વ્યાસ બનાવી વાતાવરણમાં થોડી નમેલી-જુકેલી 
છે. આ નમાવ આપણને શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસાની ત્રશ્્તઓ આપે 
છે. એના કારણે પૃથ્વીનો વધુ ભાગ આબાદ છે, અને ખેતીવાડી થાય છે. 
જો પૃથ્વી આ પ્રમાણે નમેલી ન હોત તો ઉત્તર અને દક્ષિણ ધુવ ઉપર 
હંમેશા અંધારુ છવાયેલુ રહેત. મહાસાગરોની બાફ અને ધુમાડા ઉત્તર 
અને દક્ષિણ તરફ થઈ પુથ્વી ઉપર ફકત બરફ બજાવત અથવા તો રેતીના 
રણ ઉત્પન્ન કરત. આ પ્રમાણે ઘણા વિકટ પ્રશ્રો ઉપસ્થિત થઈ પુથ્વી 
ઉપર આપણ જીવન અશકય બનાવી આપત. 

પૃથ્વીનું ઉપરી પડ ફકત દસ (૧૦) ફૂટ મોટું હોય, તો વાતાવરણમાં 
ઓક્સીજનનું પ્રમાણ શૂન્ય થઈ સજીવ વસ્તઓના જીવનને અશકય બનાવી 
આપત. આ જ પ્રમાણે મહાસાગરો અમક ફૂટ ઉડા હોત તો તે કાર્બન- 
ડાયોક્સાઈડ અને ઓકસીજનને વાતાવરણમાંથી ખેંચી પોતાના અંદર લઈ 
લેતે, જેથી પૃથ્વીની ઉપર કોઈ ઝાડ-ફૂલ અને વનસ્પતિ સજીવ ન રહેત. 


પૃથ્વી ઉપરના વાતાવરણમાં છ પ્રકારની ગેસો છે. જેમાં નાઈડોજન 
લગભગ ૭૮ ટકા, ઓકસીજન ૨૧ ટકા અને બાકીની ગેસ ઘણા ઓછા 
પ્રમાણમાં છે. આ દરેકનું અલગ-અલગ અને વિભિન્ન પ્રકારે મળી રહેવ 
આપણા અસ્તિત્વ માટે અત્યંત જરૂરી છે. કોઈ એક પણ ઓછી વત્તી 
થવાથી પૃથ્વીના બધા જ સજીવોના અસ્તિત્વ માટે ગંભીર ખતરા પેદા 
કરી શકે છે. 


જે અલાહ તઆલા આપણા શરીરથી લઈ બ્રહ્માંડની આટલી વિશાળ 


0 


૧૨ 


મંડળને આટલી ચોકસાઈ અને બારીકીથી વ્યવસ્થિત રીતે સંભાળી રહ્યા 
છે. જેમાં ૨જમાત્ર ફર્ક પડવાથી સજીવોનું જીવન અસ્વવ્યસ્ત થઈ શકે છે, 
તે કેટલા મહાન શકિતમાન હશે ! તેમનું દરેક કામ કેટલું હિકમત, ભેદ 
અને મર્મવાળ હશે, તેને માનવી પોતાની મર્યાદિત બધ્ધિથી સમજી શકતો 
નથી. છતાં અલ્લાહ તઆલાની આ વિશાળ વ્યવસ્થા ઉપર આંગળી ચીંધી 
પોતાની બધ્ધિનું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. 


શ કાકિર શબ્દની યોખવટ ૪! 


“કાફિર” એ અરબી ભાષાનો શબ્દ છે. અરબી ભાષાની આધારભૂત 
ડિક્ષનરીઓમાં તેનો ભાવાર્થ છપાવવું-સંતાડવુ અને આવરણ નાંખવું 
થાય છે. એટલા જ માટે રાત માટે પણ કાફિર શબ્દ વપરાય છે. કારણ 
કે તે પણ અંધકારમાં લોકોને છપાવે છે. ખેડૂત માટે પણ “કાફિર” શબ્દ 
પ્રયોજાયો છે. કારણ કે તે પણ જમીનની અંદર બીજને સંતાડે છે. સમુદ્ર 


4 હે કર થર્ધકારમય વાદળો માટે પણ કાફિર શબ્દ વપરાયો છે. કોઈ વસ્તુ 


સંતાડવા માટે પણ કાફિર શબ્દ વપરાયો છે. જેમકે અરબ લોકો પોતાના 
હથિયાર કપડાંમાં સંતાડતા હતા. તેના માટે એક વાક્ય પ્રચલિત હતું : 
[મિકરદાતલ્કઆંન : પેજ-પપ૯, ભાગ-૨, અહ્કામૂસલ્મુહીત : 
પેજ-૬૦૫] એ જ પ્રમાણે ઉપકાર કરનારના ઉપકારને ભૂલી જનાર માટે 
પણ “કાફિર” શબ્દ વપરાય છે. કર્આન શરીફમાં પણ ઉપકાર ભૂલી જનાર 
માટે કાફિર શબ્દ વપરાયો છે. [મિકરદાતૃલ્કઆન : પેજ-પષષહ, ભાગ-૨, 
જમ્હરતલ્લુગત : પેજ-૪૧૦, ભાગ-૨, લિસાનૃલ્અરબ : પેજ-૧૪૪, ભાગ-૫/ 
વિશ્વની દરેક ભાષાઓમાં એક શબ્દનો એક અસલ અર્થ હોય છે. 
અને તેનાથી અલગ અલગ પ્રકારના સબંધોને લઈ તેના વિભિન્ન અર્થો 
થાય છે. માટે અલ્લાહપાકના અપાર એહસાનો ઉપકારોને માનવી ભૂલી 
જઈ બીજાને પોતાનો સર્જનહાર-માલિક સમજે અથવા તેની સાથે સર્જનહાર 
જેવો વર્તાવ કરે, તો તેને માટે પણ અરબીમાં “કાફિર” શબ્દ વપરાયો છે. 


3 


યહૂદી વિદ્ધાનોને સંબોધતા કરન શ..માં છે કે, 4 JS JIYSYy 
[સૂ. બકરહ-૪૧/ “તમો ઈસ્લામના સોથી પહેલા ઈન્કાર કરનાર (કાફિર) 
ન બનો.” એ જ પ્રમાણે હજજનું ફર્ઝ હોવાનું સાબિત કરતા જે તેને ફર્ઝ ન 
માને તેને પણ કફરના શબ્દથી યાદ ક્યો: CAE AN 2S 
[આલે ઈમ્રાન : ૯૭] એ જ પ્રમાણે મક્કા મકર્રમહના મૂર્તિપૂંજકો આખિરત 
(પરલોક)ની સજા અને બદલાનો ઈન્કાર કરતા હતા. તેમના ઈન્કારને 
કરન શરીફમાં કાફિરના શબ્દથી પ્રયોજ્યોઃ 0 5S AVL 
સૂ. યૂસૂક ઃ ૩] આ બધી જ આયતોમાં કફનો અર્થ “ઈન્કાર કરવો અને ન 
માનવો? થાય છે. એક આયતમાં છે કે, જ્યારે નકવાસીઓ (દોઝખીઓ) 
શયતાન ઉપર ગસ્સે થશે તો શયતાન તેમના જવાબમાં ચતુરાઈથી કહેશે કે, 
તમે જે બીજા લોકોને અલ્લાહપાક સાથે ભાગીદાર માન્યા, તેનો હું ઈન્કાર 
કરૂ છં. RR aS Us gos ઠં! સિરહ ઈબ્રાહીમ : રર/ આ 
આયતમાં શયતાનના ઈન્કાર માટે કફનો શબ્દ વપરાયો છે. 

એજ પ્રમાણે હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામે ઈજીપ્તવાસીઓને અલ્લાહ 
તઆલાનો પયગામ પહોંચાડયો, તેના જવાબમાં ઈંજીપ્તવાસીઓએ 
આપના પયગામને માનવાનો ઈન્કાર કરી તેને જાદુથી સંબોધ્યો. અને કહાં 
કે, હમો તમારા પયગામથી કાફિર (ઈન્કારી) છે. J5 Hd Fl ody 
Oa S a Uses ia [a gua 90] 

એ જ રીતે મક્કા મુકર્રમહના કાફિરો જેમને સોપ્રથમ કરઆન શરીફમાં 
સંબોધવામાં આવ્યા. અને કાફિરનો શબ્દ પણ તેમના માટે વાપરવામાં આવ્યો 
હતો. તે મક્કાવાસીઓ પોતે પણ પોતાના માટે કાફિરનો શબ્દ વાપરતા 
હતા. જેમકે એક આયતમાં છે : ઇકો ૭ oils yl ઠં સૂ. 
ઝુબરૂક-ર૪] અર્થાત્‌ હમો તમારી ઇસ્લામની દઅવતના ઈન્કારી છીએ. 

આ આયત “કાફિર? શબ્દ ઉપર વાંધો ઉઠાવનારા લોકોને ચોંકાવનારી 
છે. આ આયતમાં કર્આન તેમના માટે કાફિરનો શબ્દ નથી વાપરતું, બલ્કે 
તે લોકો પોતાના માટે કાફિરનો શબ્દ સ્વજાતે વાપરે છે. જો એ અપમાન- 


૧૩ 


જનક ગાળ હોતે તો કોણ બેવકૂફ છે, જે પોતાના માટે અપમાનજનક શબ્દ 
ઘમંડ સાથે વાપરે. જ્યારે કે મક્કાવાસીઓએ આ જવાબ ઘમંડ અને કખ્રના 
મોકાસર વાપર્યો હતો. એ જ પ્રમાણે ઉપરની આયતોમાં ઈજીપ્તવાસીઓ 
તથા શયતાન પણ પોતાના માટે આ શબ્દ દલીલરૂપી વાક્યમાં વાપરી 


રહ્યા છે. 


અને સોથી વધુ ગળે ઉતરતી વાત તો એ છે કે, જ્યારે કરન શરીફની 
આયતો નાઝિલ થઈ રહી હતી, ત્યારે મક્કાવાળાઓ તેના જવાબમાં કોઈ 
ન કોઈ આક્ષેપ કે ટીપ્પણી કરતા હતા. પરંતુ કદી પણ તેમણે કાફિર શબ્દ 
વિશે વાંધો ઉઠાવ્યો નથી. ત્રેવીસ (૨૩) વર્ષો સુધી લગાતાર કૅૉઆંન શરીફ 
ઉતરતુ રહાં. અને કર્આન શરીફમાં આ કફ તથા કાફિરનો શબ્દ કલ 
ચારસો ચોરાણ (૪૯૪) વખત વપરાયો છે. છતાં એક વખત પણ તેનો 
વિરોધ ન કરવો, બલ્કે કર્આન અને ઇસ્લામનો ઈન્કાર કરી પોતાના માટે 
કાફિર શબ્દ ઘમંડથી ઉચ્ચારવો એ વાતની દલીલ છે કે, તે પોતે પોતાની 
માતુભાષાના શબ્દપ્રયોગોને સારી રીતે જાણતા હતા. અને પોતે મોકાસર 
તેનો પ્રયોગ પણ કરતા હતા. 


ઉપરોક્ત કરઆનિક હવાલાઓથી માલુમ પડે છે કે, “કાફિર” શબ્દ 
કોઈપણ રીતે અપમાનજનક શબ્દ નથી, બલ્કે ગણવાચક શબ્દ છે. છતાં 
ઉલમાએ કિરામે લખ્યુ છે કે, જો કોઈને “કાફિર' શબ્દના સંબોધનથી તકલીફ 
પહોંચતી હોય તો તેને એ પ્રમાણે સંબોધવામાં ન આવે. અને જો તે છતાં 
સંબોધશે, તો ગુનેહગાર થશે. હૂ 54 0 HUY” AU Yy 
(YOY GAY ig FUE LEY) 

પરંત આ માનવી તરફથી માનવીને સંબોધન બાબત છે. જ્યાં સુધી 
કર્આન શરીફમાં તેનો પ્રયોગ થયો છે, તો તે માનવી તરફથી સંબોધન 
નથી, બલ્કે સર્વશક્તિમાન અને મહા ઉપકારક અલ્લાહ તરફથી પોતાના 
તે બંદાઓને સંબોધન છે. જેમને તેણે પયદા કર્યા, નિર્જવથી સજીવ 
બનાવ્યા. અને માંના પેટથી લઈ કબરના પેટ સુધી તેમની સઘળી જરૂરતો 


0 


પૂરી પાડી. ધરતી, આકાશ, પાણી, હવા, નદો, ઝરણા અને સમુદ્રો, ફલછોડ 
અને વનસ્પતિ, પશ-પંખીઓ, જંગલો, પહાડો, રાત-દિવસ, સૂર્ય-ચંદ્ર 
વગેરેને તેમની સેવા માટે ખડે પગે રાખ્યા છે. 

માનવીના સર્જન વિશે વર્ણન કરતા ફરમાવ્યું કે, “ધિક્કાર છે માનવી 
ઉપર, સત્યનો કેવો કટર ઈન્કાર કરનારો છે. અલ્લાહપાકે તેને કઈ 
વસ્તુમાંથી પેદા કયો છે. વિર્યના એક બિંદુમાંથી અલ્લાહપાકે તેને પેદા 
કર્યો છે. પછી તેની તકદીર બનાવી, પછી તેના માટે જીવનમાર્ગ સરળ 
બનાવ્યો, પછી તેને મૃત્ય આપ્ય, અને કબરમાં પહોંચાડયો. પછી જ્યારે 
ઈચ્છે ત્યારે તેને ફરી ઉભો કરી દે. કદાપી નહી, તેણે તે ફરજ અદા નથી 
કરી, જેનો તેને અલ્લાહપાકે આદેશ આપ્યો હતો. /૮૦ઃ૧૦૭-૨૭/ 


બધા જ ધર્મોમાં અન્યધર્મીઓ માટે અલગ અલગ શબ્દ વપરાયો છે. 
યહ્‌દી અને ખ્રિસ્તી ધાર્મિક પુસ્તકોમાં અન્યધર્મીઓ માટે અલગ શબ્દો 
વપરાયા છે. હિંદુ ધાર્મિક પુસ્તકોમાં અન્યધર્મીઓ માટે મલચ્છ અને 
ચંડાલના શબ્દો જે ભાષાકિય દ્રષ્ટિએ અપમાનજનક છે, તે વપરાયા છે. 
છતાં મુસ્લિમો આ શબ્દો ઉપર વાંધો ઉઠાવતા નથી. 


કોઈ અકીદા અને માન્યતાની દ્રષ્ટિએ પોતાને એક સર્વશક્તિમાન 
અલ્લાહપાકનો ફરમાંબરદાર અને આશાંકિત નથી માનતો, તેને ઉકાફિર'ની 
જગ્યાએ જબરદસ્તી મુસ્લિમ કહેવો કોઈપણ રીતે યોગ્ય નથી. જેમકે એક 
વ્યક્તિ પોતાને હિંદુ માન્યતાઓ-શ્રધ્ધાઓ પ્રમાણે હિંદુ કહેવા તેયાર ન 
હોય છતાં તેને જબરદસ્તી હિંદુ કહી શકતા નથી. ચાહે અમુક હિંદુ ભાઈઓ 
શિખો અને જૈનોને હિંદુ કહે છે જ્યારે કે શિખો અને જૈનો પોતાને હિંદ 
કહેવાનો ઈન્કાર કરે છે. 

ઇસ્લામી દ્રષ્ટિકોણથી સઘળા માનવીઓનો અસલ ધર્મ એક જ છે. 
જે ધર્મ લઈને સોથી પહેલા માનવી હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામ આ 
ધરતીમાં ઉતર્યા. ત્યારબાદ માનવીઓના માર્ગદર્શન માટે લગાતાર 
અલ્લાહપાક તરફથી પોતાના નબીઓ (મહાપરૂષો)ને મોકલવામાં આવ્યા. 


૧૪ 


આ પ્રમાણે હઝરત મહમ્મદ મસ્તફા સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ સુધી 
એક લાખથી વધુ રસૂલો અને નબીઓનો સિલસિલો ચાલ રહ્યો. આ બધા 
જ નબીઓ અને રસૂલોએ એક વાતનું ખાસ શિક્ષણ આપ્યુ કે, એક 
અલ્લાહપાકને જ સર્વશક્તિમાન માની તેની જ ઈબાદત (ઉપાસના) 
કરવામાં આવે. આ આવનાર નબીઓએ વારંવાર એલાન કર્યું કે, અમે 
પણ તમારી જેમ અલ્લાહપાકના બંદા છે, પોતે પુંજવાના લાયક નથી, ન 
સ્વયં (પોતે) ઈશ્વર છીએ. અને ન ઈશ્વર અમારા રૂપમાં ઉતર્યા છે. આ 
એક અંધવિશ્વાસ અને મહા પાપ છે. આ જ અંધવિશ્વાસે સર્વશક્તિમાન 
અલ્લાહપાકની પૂજાથી હટાવી મનુષ્યને મૂર્તિ પૂજા તરફ ધકેલી દીધો. 


એક સર્વશક્તિમાન અલ્લાહપાકને માનનારા અને અનેક ખદાઓમાં 
અલ્લાહ તઆલાની ખદાઈને વહેંચનારાઓ બરાબર નથી થઈ શકતા. 
કર્આને પાકમાં અલ્લાહ તઆલાએ એક દાખલો આપી સમજાવ્યું કે, હે 
જગતભરના મનુષ્યો ! એક ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે, તેને ધ્યાનથી 
સાંભળો. જે (મઅબૂદો)ને તમે અલ્લાહપાકને છોડીને પોકારો છે, તે સો 
ભેગા થઈને એક (નાની સરખી) માખી પણ પેદા કરવા ચાહે તો પેદા કરી 
શકતા નથી. [ચાહે બધા જ મઅબૂદો એકબીજાની મદદ માટે ભેગા થઈ 
જાય.| અને જો માખી તેમની પાસેથી કોઈ વસ્તુ ઝૂંટવી લઈ જાય, તો 
તેઓ આ વસ્તુને બચાવી પણ શકતા નથી. માંગનાર પણ નિર્બળ અને 
જેનાથી (મૂર્તિ) માંગવામાં આવે છે, તેઓ પણ નિર્બળ, કમજોર અને 
અશક્ત છે. આ લોકોએ અલ્લાહપાકની કદર જ ન જાણી, જેવી રીતે 
જાણવી જોઈએ. હકીકત એ છે કે, શક્તિશાળી અને ઈંઝઝતવાળો તો 
અલ્લાહપાક જ છે. [સૂ. હજ : ૭૩-૭૪] 


આ નબીઓ અને રસૂલો અલ્લાહપાક તરફથી દરેક દેશ, ક્ષેત્ર અને 
કોમોમાં અલગ અલગ યુગમાં આવતા રહા. આ બધા જ તથા તેમના 
ઉપર ઉતરનાર કિતાબો સર્વે સાચા હતા. અને આ બધાએ જ ફક્ત એક 
અલ્લાહ તઆલાને માનવા તથા ફક્ત તેની જ ઈબાદત તથા તેની મરજી 


પ્રમાણે જ જીવન ગઝારવાનો આદેશ આપ્યો. તેમના સાચા હોવાનો પરાવો 
જ એ છે કે, તેમણે કદી પોતાની ઈબાદત કરવાનો કોઈને આદેશ નથી 
આપ્યો. બલ્કે તેમણે જણાવ્યું કે, સોથી મોર્ટે પાપ એ જ છે કે, માનવી 
અલ્લાહપાક સિવાય બીજાને પૂજે. 

ઉપરોક્ત ઇસ્લામી દ્રષ્ટિકોણ પ્રમાણે સઘળા નબીઓનો એક જ ધર્મ 
(ઇસ્લામ) છે. માનવીઓએ પોતાની રીતે અલગ નામો, અલગ શ્રધ્ધાઓ, 
ગલત માન્યતાઓ તથા પોતાની મનેચ્છાઓના આધારે તેના સ્વરૂપો બદલી 
નાંખ્યા. અને આ ઈસ્લામી દ્રષ્ટિકોણના આધારે જ કર્આન શરીફ પણ 
ફક્ત મસ્લિમોનું ધર્મપુસ્તક નથી, બલ્કે સઘળા ઈન્સાનોનું પસતક છે. 
એટલા જ માટે કર્આાન શરીફમાં ફક્ત મુસ્લિમોને સંબોધન નથી કર્યું, બલ્કે 
વારંવાર 'યા અય્યુહન્નાસ અર્થાત્‌ હે માનવીઓ ! તથા 'યા ઈબાદી 
હે મારા બંદાઓ ! ના સામાન્ય શબ્દો વાપર્યા છે. માટે કોઈને પણ એ 
અધિકાર નથી કે, તે કઆંન શરીફને તથા ઇસ્લામને પોતાનો પ્રાયવેટ ધર્મ 
સમજે. બલ્કે ઈસ્લામ સઘળા માનવીઓની સંયક્ત પૂંજી છે. દરેકને 
અધિકાર છે કે, અ્લાહપાકની સાચી ઓળખ પામવા કર્આન શરીફ તથા 
ઇસ્લામી તઅલીમને સમજવાની યથાશક્તિ પ્રમાણે કોશિશ કરે. અને જે 
વ્યક્તિ પહેલાથી જન્મજાત ઇસ્લામ ઉપર કાયમ હોય, તેનો ફર્જ બને છે 
કે, તે આ સંયક્ત પૂંજીને અલ્લાહપાકના બીજા બંદાઓ સૂધી પહોંચાડે. 


અને હવે જ્યારે બધા ધાર્મિક પસ્તકોમાં માનવી તરફથી શાબ્દિક 
અને ભાવાર્થિય ફેરફારો થઈ ગયા છે, જેનો સ્વીકાર દરેક ધર્મના સાચા 
ઈતિહાસકારો તથા ધાર્મિક વિદ્ધાનોએ કયો છે. તથા તે નબીઓ અને રસૂલોની 
સાચી તઅલીમ પણ સુરક્ષિત નથી, તેનો ખ્રિસ્તી તથા યહૂદી વિદ્વાનો પણ 
સ્વીકાર કરી ચૂકયા છે. ત્યારે કેઆંન શરીફ અને હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) 
ઈતિહાસ તથા વિજ્ઞાનની કસોટીએ સંપૂર્ણ પાર ઉતર્યા છે. કર્આન સૌથી 
વધુ સુરક્ષિત અને હઝરત મહમ્મદ (સલ.)નું શિક્ષણ પણ ગવાહીઓના 
પ્રમાણભૂત આધારોથી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રીતે આપણા સમક્ષ મોજૂદ છે. 


૧૫ 


જ્યારે અલ્લાહપાકની અપાર રહમત અને શફકતને લઈ એક જ 
કિતાબ અને એક જ રસૂલ મોકલવા કાફી લાગ્યા, તો તેણે માનવ વસ્તીના 
બિલ્કુલ વચમાં (અરબસ્તાન) પોતાના છેલ્લા રસૂલ હઝરત મહમ્મદ 
(સલ.)ને છેલ્લી કિતાબ લઈ મોકલ્યા. અને બધા જ આગલા નબીઓએ 
પોતાના અન્‌યાયીઓને તેની ખબર પણ આપી દીધી હતી. જેમકે 
બાઈબલમાં ફારકલિત તથા વેદ અને પરાણોમાં તેનું વર્ણન મહામદ, 
અંતિમ અવતાર, જગત્પતિ, કલ્કિ અવતાર, વગેરે શબ્દોથી છે. 


કર્આન શરીફમાં અલ્લાહ તઆલાએ ચેલેન્જ કરતાં સોપ્રથમ ફરમાવ્યું 
છે કે, “તમો કરન શરીફને અલ્લાહપાકનું કલામ નથી માનતા, તો પછી 
તમો પણ તેના જેવું કલામ પેશ કરી બતાવો.” કર્આન શરીફના આ ચેલેન્જે 
કર્આનના વિરોધીઓનું મોઢું બંધ કરી આપ્યું. અને ચારેવ બાજુ સન્નાટો 
છવાઈ ગયો. તો કર્આન શરીફમાં ચેલેન્જને થોડ હળવું કરી ફકત દસ 
સુરતો ઉપર મર્યાદિત કરી દીધું. અને લાંબા ગાળા સૂધી તેનો પણ કોઈ 
જવાબ ન મળતાં, વધુ હળવું કરી ફકત એક સૂરત લાવવાનું ચેલેન્જ કર્ય. 
જ્યારે આનો પણ કોઈ જવાબ ન બની શકયો, તો છેલા ફેંસલા અને ચેલેન્જમાં 
ફરમાવ્યું કે, “હે મહમ્મદ (સલ.) ! આપ ચેલેન્જ કરી કહી દો કે, અગર 
સઘળા માનવી અને જિન્નાત આ વાત ઉપર એકત્ર થઈ જાય ડે, આ 
કર્આન શરીફ જેવું બીજું કલામ બનાવી લાવે, તો એના જેવું હરગીઝ નહીં 
બનાવી શકે. ભલેને તેઓ એકબીજાના મદદગાર પણ બની જાય. 


શ્રી લેનપોલ સ્વીકારે છે કે, કર્આન શરીફની મોટી ખૂબી છે કે, તેના 
અસલી અને વાસ્તવિક હોવામાં કોઈ શંકા નથી. એક એક શબ્દ જે આજે 
આપણે ઉચ્ચારીએ છીએ, તેના ઉંપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ કરી શકીએ છીએ કે, 

લગભગ તેરસો વર્ષથી કોઈપણ પ્રકારના ફેરફાર વગર તે સાબિત છે. 
(Selection from the Quran p.c.) 


ગાંધીજી અને વિનોબા ધર્મવૃત્તિ ધરાવતા વિધાનો હતા. ગાંધીજી કઆંન 


શરીકથી ઘણા પ્રભાવિત હતા. તેઓ તેને વાંચતા પણ હતા. આ જ હાલ 


વિનોબાનો હતો. તેમણે તો કરન શરીફની કેટલીક ચૂંટેલી આયતોનો તર્જુમો 
તથા ટૂંકી નોંધ પણ “કરઆન સાર'ના નામે સંકલિત કરી હતી. 


અંધશ્રદ્ધા બાબત ઈસ્લામી માર્ગદર્શન 


ઈન્સાનને અશ્રફલ મખ્લૂકાત એટલે કે જગતની બધી જ મખ્લૂક અને 
સર્જનસુષ્ટિ કરતાં ઉચ્ચતર સ્થાન આપ્યુ છે. છતાં તે પોતાનાથી નીચલી 
કક્ષાની વસ્તુઓનો ડર અને ભય મેહસૂસ કરે, અને સર્વશક્તિમાન હકીકી 
માલિક અલ્લાહપાકનો ડર ન રાખે એ કેટલી શર્મજનક બાબત છે. 


ઇસ્લામ એક સંપૂર્ણ ધર્મ છે. તે માનવજીવનના દરેક ક્ષેત્રે દરેક 
પ્રકારની બધી જ તઅલીમ અને શિક્ષણ વ્યવસ્થિત માળખામાં આપે છે. 
માનવ ફિતરત (પ્રાકૃતિ) અને સ્વભાવનો ઘણી જ સારી રીતે ખ્યાલ રાખે 
છે. તેની તઅલીમમાં અલ્લાહપાકનો ખોફ અને ડર સાથે તેની રહમત 
અને ઉમ્મીદનું પણ વર્ણન છે. પોતાની ઝાતથી બંદાઓને જરૂર ડરાવ્યા, 
પરંત એટલી હદે નહીં કે બંદાઓ નાઉમ્મીદ થઈ જાય. અને ઉમ્મીદો પણ 
એટલી હદે નથી દર્શાવી કે બંદાઓ બિલ્કલ નિડર થઈ જાય. 


અવલાદની કેળવણી, સારસંભાળ અને સંસ્કારમાં આ બન્નેવ 
વસ્તુઓનો ખ્યાલ રાખવો જરૂરી છે. નાની-નાની બાબતોમાં બાળકોને 
ડરાવવાથી તે બીકણ અને ડરપોક બની જાય છે. ભવિષ્યમાં કોઈ મોટ 
સાહસ કરવાથી હિંમત નથી દાખવી શકતા. કોઈ ઓફીસર સામે વાત 
કરવાથી પણ ડરે છે. અને બિલ્કલ આઝાદ છોડી દેવાથી તે કોઈની પણ 
માનમર્યાદા અને અદબ જાળવતા નથી. મતલબ કે હિંમત અને ખોફ 
બન્નેવ વસ્તુ મયાંદામાં શિખવાડવી જરૂરી છે. 


સહાબાએ કિરામની તરક્કીનો ભેદ આ જ હતો કે આપ (સલ.)એ 
તેમના દિલોમાં અલ્લાહપાકનો ખોફ જન્માવી સમગ્ર મખ્લૂક (સુષ્ટિ)થી 
તેમને બેખોફ અને નિડર કરી દીધા હતા. એમના ખ્યાલમાં ભૂત-પલીત- 
અપશકન-છૂટછાટ વગેરે કોઈ વસ્તુની બીક ન હતી. ચાંદ, સૂરજ, પહાડ, 


૧૬ 


સમુદ્ર વગેરે કોઈ એમના માટે રૂકાવટરૂપ ન હતી. તેમના મુકાબલામાં જે 
કોમો હતી તે બાતિલ અકીદાઓ, અંધશ્રધ્ધાઓ તથા રાત-દિવસની અમુક 
ઘડીઓમાં અપશકન માનવાવાળી હતી. તેમણે કૂતરા બિલાડાને પોતાના 
ભવિષ્યના માલિક બનાવી લીધા હતા. તારા તથા ગ્રહોનો ભય તેમને 
સતાવતો હતો. વહેમો, ટોણા ટચકા, છૂટછાટ, હસ્તરેખાઓ, બદફાલી 
તથા પક્ષીઓના બોલવાને પોતાની કિસ્મતના ફૅસલા સમજતા હતા. 
ભવિષ્યવેત્તાઓ તથા ફાલ જોનારાને હાથની રેખાઓ બતાવી પોતાનું ભાવિ 
ભાખતા હતા. આજે પણ શેરના ભાવ ઘટવાને લઈ કાંસાના બનાવેલ 
આખલા (શેર માડૅેટ)ની દિશા બદલવાની વાતો થઈ રહી છે. 


આપ (સલ.)ના યુગમાં સૂરજ ગ્રહણ થયું. તે જમાનાની માન્યતા 
પ્રમાણે સહાબાએ કિરામમાં પણ ચર્ચા થઈ કે સૂર્યગ્રહણ વખતે કોઈ મોટી 
હસ્તી મરણ પામશે અને કોઈ મહાન વ્યક્તિ પેદા થશે. અને તે દિવસોમાં 
આપ (સલ.)ના સાહબઝાદા હઝ. ઈબ્રાહિમ (રદી.)ની વફાત થઈ હતી. 
આપ (સલ.)ને આ વાતની ખબર પડી તો આપે સહાબાએ કિરામને 
ભેગા કરી ફરમાવ્યું કે, સૂર્ય અને ચંદ્ર અલાહપાકની (કુદરત અને તાકતની) 
નિશાનીઓ પેકી છે. તે કોઈના મૃત્યુ કે જીવનને લઈ ગ્રહણ થતા નથી. 


એ જ પ્રમાણે સુલેહ હદયબિય્યહ વખતે આપે એક જગ્યાએ પડાવ 
નાંખ્યો હતો. એક દિવસ રાત્રે વરસાદ પડયો. સવારે આપ (સલ.)એ 
ફજરની નમાઝ બાદ ફરમાવ્યું કે, અલ્લાહ તઆલાએ મારી ઉપર વહી 
ઉતારી કે આજની રાત મારા અમૂક બંદાઓએ ઈમાનની હાલતમાં અને 
અમૂકે કુફની હાલતમાં ગુઝારી. જેમણે એમ કહયું કે અલ્લાહપાકે વરસાદ 
વરસાવ્યો, તેમણે તો ઈમાનની હાલતમાં રાત્રી ગઝારી અને જેમણે એમ 


કહયું કે, ફલાણા તારાના ફલાણી જગ્યાએ જવાથી વરસાદ પડયો, તેમણે 
કફની હાલતમાં રાત્રી ગઝારી. 


આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમથી પહેલા જાહિલિય્યત યુગમાં 
આ પ્રમાણેની ઘણી અંધશ્રધ્ધાઓ પ્રચલિત હતી. આપે તેનાથી સહાબાએ 


કિરામને વાકિફ કરી સહીહ માર્ગદર્શન આપ્યું. એક રિવાયતમાં ઘણી જ 
ચોખવટ સાથે ફરમાવ્યું કે એક માણસની બીમારી બીજાને લાગતી નથી. 
અર્થાત્‌ એકબીજાના સહવાસને લઈ બીમારી લાગતી નથી. જ્યાં સુધી કે 
અલ્લાહપાકનો હકમ ન હોય. એક સહાબીએ આ મોકાસર સવાલ કયો 
કે, અમુક વખતે એક ઉંટને ખૂજલીની બીમારી થાય છે અને ત્યારબાદ 
બધા જ ઉટોને તે બીમારી ઘણી જ ઝડપથી લાગી જાય છે. તો આપ 
(સલ.)એ તેના જવાબમાં સવાલ કર્યો કે, પહેલા ઉંટને કોણે ખૂજલીનો 
રોગ લગાડયો? મતલબ કે પહેલાને પણ ખૂજલી અલ્લાહપાકના હુકમથી 
થઈ અને બીજા બધા ઉંટોને પણ અલ્લાહપાકના હુકમથી જ ખૂજલી થઈ. 


પ્લેગની બીમારીમાં જ્યાં પ્લેગ પ્રસર્યો હોય ત્યાંના લોકોને તે 
જગ્યાએથી બહાર જવાની મનાઈ ફરમાવી. અને બહારના લોકોને ત્યાં 
જવાની મનાઈ ફરમાવી. એટલા જ માટે કે કદાચ બહારવાળો કોઈ ખદાના 
હકમથી તે બીમારીમાં સપડાય જાય તો તે એમ સમજશે કે, મારા ત્યાં 
જવાથી બીમારી લાગુ પડી અને તેના ઈમાનમાં કમજોરી પેદા થઈ જશે. 
જેમકે સુરત શહેરમાં અમૂક વર્ષો પહેલાં પ્લેગ પ્રસર્યો તો ત્યાંથી જે લોકો 
બહાર નીકળી ગયા તેમને બધી જ જગ્યાએથી નિરાશ થઈ પાછ ફરવુ 
પડયું. ત્યાં સુધી કે ઘણા પેટ્રોલપંપો અને ગેરેજોવાળાઓએ પણ સરત 
શહેરથી આવવાની જાણ થતા ત્યાંથી પણ તેમને પાછા કાઢયા હતા. ત્યારે 
આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમની હદીષ શરીફની કદર થઈ. 


હઝરત ઉમર (રદી.)ના ખિલાફતકાળમાં આપ સિરિયા દેશ જવા 
નીકળ્યા. રસ્તામાં ખબર પડી કે ત્યાં પ્લેગ ફાટી નીકળ્યો છે. તો આપે 
સહાબાએ કિરામથી મશ્વેરો કર્યો. અને જ્યારે હઝરત અબ્દર્રહમાન બિન 
ઓફ રદી.થી આ હદીષ સાંભળી તો પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું. તે વખતે 
એક સહાબીએ કહયું કે, શું અલ્લાહપાકની તકદીરથી આપ ભાગી રહયા 
છો ? તેના જવાબમાં હઝરત ઉમર (રદી.)એ ફરમાવ્યું કે, જી હાં ! 
અલ્લાહપાકની તકદીરથી ભાગી તો રહયા છીએ, પરંત અલ્લાહપાકની 


Mg 


૧૭ 


તકદીર તરફ જ ભાગી રહયા છીએ. અર્થાત્‌ તેના હકમ ઉપર જ અમલ 
કરી રહયા છીએ. 

ખુઠાએ લમ યઝલકા હસ્તે કુઠરત તુ જબાં હે તુ 

થકોન પયદા કર એ ગ્કેલ કે મગ્લૂબે ગમાં હે તુ 

એજ પ્રમાણે પક્ષીઓને ઉડાડી જમણી તરફ ઉડે તો સારૂ સમજવામાં 
આવતુ અને ડાબી તરફ ઉડે તો ખરાબ સમજવામાં આવતુ હતું. અને ઘુવડ 
રાત્રે કોઈના ઘર ઉંપર બેસે તો તે ઘરવાળાનું મૃત્યુ થાય છે અથવા બોલે 
તો તેને અપશકનવાળ સમજવામાં આવતુ. આપ (સલ.)એ તેનો પણ 
સખ્ત વિરોધ કરી ફરમાવ્યું કે, આની કોઈ હકીકત નથી. 

એ જ પ્રમાણે સફરના મહિનાને અરબ લોકો અપશકનવાળો સમજતા 
હતા. તો તેના વિશે પણ ફરમાવ્યું કે, આની કોઈ હકીકત નથી. સમય 
અને યુગને અપશુકનિયાળ માની તેને ગાળો ભાંડવાથી રોકયા. આજે પણ 
મસ્લિમ સમાજમાં સફરના મહિનાને ખાલી મહિનો સમજી તેમાં 
શાદી-વિવાહ કરવાને સારૂ સમજવામાં આવતુ નથી. જ્યારે ઈસ્લામે 
ઈન્સાનનો ઘણો ઉંચો મરતબો દશાંવ્યો છે. ઈન્સાનને અશ્રફલ મખ્લૂકાત 
એટલે કે જગતની બધી જ મખ્લૂક અને સર્જનસુષ્ટિ કરતાં ઉચ્ચતર સ્થાન 
આપ્યું છે. છતાં તે પોતાનાથી નીચલી કક્ષાની વસ્તુઓનો ડર અને ભય 
મેહસૂસ કરે, અને સર્વશક્તિમાન હકીકી માલિક અલ્લાહપાકનો ડર ન 
રાખે એ કેટલી શર્મજનક બાબત છે. 


ઘણા મુસીબતના માર્યા લોકો, કરજદારો, પરેશાનીમા ઘેરાયેલા, 
બેરોજગારો અને બીમારો ખોટા વહેમો કે અંધશ્રધ્ધાઓ રાખી પોતાનું 
ઈમાન ખરાબ કરે છે. ફ્ટપાથ પર બેસનારા, ફાલ જોનારા, પીજરામાં 
પક્ષીઓ રાખી તેમની ચાંચ વડે બંધ કવરમાંથી કોઈ એક કવર ઉઠાવી 
લોકોને ઉલ્લુ બનાવે છે. તેમને પોતાના ભવિષ્યની તો ખબર નથી અને 
બીજા લોકોના ભાવિના કેસલા કરવા બેસી જાય છે. 


હઝરત હફસહ (રદી.)ની રિવાયત છે કે, આપ (સલ.) ફરમાવે છે 


33 


કે, “જે માણસ કોઈ કાહિન અથવા નજૂમી કે ભવિષ્ય જોનારા પાસે જઈને 
કોઈ વાત પૂછે અને તેની વાત ઉપર યકીન કરી લે તો તેની ચાલીસ રાતોની 
નમાઝ કબૂલ થશે નહીં.” [મુસ્લિમ શરીક] 


એક હદીષમાં છે કે, જે કોઈ માણસ નજૂમી પાસે જઈ કોઈ ગેબની 
વાતો તેને પૂછે તો ચાળીસ રાત સૂધી તેની તવબહ કબૂલ થતી નથી. અને 
જો નજૂમીની વાત બિલ્કલ દિલથી સાચી માની લીધી અને તેના ઉપર 
યકીન કરી લીધુ તો તેણે કફ કર્યું કહેવાશે. તિબરાની, મિશ્કાત 


માટે ઈમાનવાળા ભાઈઓ અને બહેનોએ પોતાના સઘળા કામોમાં 
અલ્લાહ તઆલા ઉપર જ સંપૂર્ણ ભરોસો રાખી તેની જ બારગાહમાં 
પોતાની સઘળી હાજતો પેશ કરવી જોઈએ. તે આપણી ધોરી નસથી પણ 
વધારે આપણાથી નજીક છે. દરેકની દરેક પ્રકારની પૂકાર તે સાંભળે છે. 
તેણે પોતાની પાસે જ માંગવાની તાકીદ કરી છે. માટે વહેમ, અંધશ્રધ્ધા, 
શભ-અશુભ, ટોણાં ટચકા, મણકા, ગ્રહ નડતર કે ચોઘડિયા વગેરે ઉપરથી 
યકીન હટાવી તંદરૂસ્ત ઈસ્લામી તોહિદવાળા અકીદા ઉપર યકીન જમાવો. 


ગેરમસ્લિમ ભાઈ-બહેનોની ઈસ્લામ પ્રત્યે જિજ્ઞાસા 
અને આપણી નિષ્કિયતા 


ગયા વર્ષે વલ્લભ વિધાનગર-આણંદમાં સર્વધર્મ પુસ્તક મેળાનું 
આયોજન થયુ હતું. તો સરદાર પટેલ યુનિવસિટી વલ્લભ વિધાનગરના 
બે મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ ભરૂચ દારૂલ ઉલૂમ માટલીવાલામાં આવ્યા અને 
પુસ્તક મેળા માટે મારી સંપાદન થયેલ અમૂક કિતાબોની કિમત આપી 
માંગણી કરી. મે તેમની ભાવનાઓ અને ઈસ્લામ પ્રત્યેની લાગણીને લઈ 
સહર્ષ ભેટ સ્વરૂપે આપી. તેમણે આ બુકો ગેરમુસ્લિમ ભાઈઓમાં વહેંચી. 
પરંતુ ત્યાર બાદ આ નવયુવાનોનો ફોન આવ્યો કે હમારી પાસે બુક 
સ્ટોલમાં આવનારા હિન્દુ ભાઈઓની સોથી પહેલી અને વધુ સંખ્યામાં જે 
કિતાબની માંગ હતી, તે કુર્‌આન શરીફના ગુજરાતી ભાષાંતરની હતી. 


૧૮ 


એના માટે પોકેટ સાઈઝ કે નાના પુસ્તકના સ્વરૂપે કાંઈ લખવામાં આવે. 
આજ પ્રમાણે કેરાલાના આવેલા ઈસ્લામી દવતના પ્રચારકોએ મને કહ્યું 
કે, તેમણે સુરત શહેરમાં જન્માષ્ટમીના મેળામાં ઇસ્લામી બુક સ્ટોલ 
લગાડ્યો હતો. ત્યાં પણ હિન્દુ ભાઈ-બહેનો કુર્‌આન શરીફનો ગુજરાતી- 
હિન્દી અનુવાદ લેવા મોટી સંખ્યામાં આવતા હતા. 


આ બજ્ેવ બનાવોને ધ્યાનમાં રાખી આ વર્ષે રમઝાનના વેકેશનમાં 
મેં ૬૫૦ પેજમાં કુરઆન શરીફનો ગુજરાતી સારાંશ તેયાર કર્યો. જેમાં 
દરેક સુરતનો ટૂંકસાર તથા તોહીદ, રિસાલત, આખિરત, અલ્લાહપાકના 
અપાર ઉપકારો-ઈનામો, જજ્ઞત, જહન્નમ તથા જીવનની સફળતા-નિષ્ફળતા 
દશાવતી આયતો, ઉદાહરણો અને કુર્‌ૂઆની કિસ્સાઓ મારફતે કુઆંન 
શરીફના બુન્યાદી હેતુઓનું ટૂંકમાં વર્ણન કર્યુ. અને ગેરમુસ્લિમ ભાઈઓમાં 
વધુ પ્રમાણમાં તેને પહોંચાડવાની યથાશક્તિ કોશિશ કરી. મુસ્લિમ 
ભાઈઓએ પણ કિતાબ ઘણી સારા પ્રમાણમાં ખરીદ કરી. હજુ આ બુક 
વલ્લભ વિધાનગરના નવયુવાનો સુધી પહોંચી ન હતી. કારણ કે મારી 
પાસે તેમના એડ્‌ેસ ન હતા. તેવામાં આ બજ્ઞેવ વિદ્યાર્થીઓ પેકી એક 
વિદ્યાર્થી (પટેલ ઈમ્તિયાઝ ઈબ્રાહીમ ગની-આછોદ)નો શુક્રિયહ લેટર 
મળ્યો. જેમાં તેમણે લખ્યું કે, અલ્લાહપાકના ફઝલથી મે ચાલુ વર્ષ ૨૦૧૧- 
૧૨માં .દત.નો કોર્ષ પૂર્ણ કર્યો. આ કોર્ષના ભાગરૂપે એક લઘુશોધ 
નિબંધ (Dist) તેયાર કરવાનો હોય છે. આ લઘુશોધ નિબંધ મે 
ઈસ્લામિક શિક્ષણ વિશે તેયાર કર્યો હતો. જે આપ દ્વારા લિખિત... 


૦ સુખ-શાંતિ અને સફળતાની ચાવી : ઈસ્લામી સંસ્કાર અને સભ્યતા 
૦ અલ્લાહપાક તરફથી માનવજાતને સંર્વક્રિષ્ઠ ભેટ : ઈસ્લામ 
૦ ઈસ્લામી બેકિંગ વ્યવસ્થા તથા રાહે અમલ 


કિતાબોનો સંદર્ભ લઈને “ઈસ્લામિક શિક્ષણના સંદર્ભમાં “રાહે 


અમલનો અભ્યાસ અને તેના શૈક્ષણિક ફલિતા્થ” (A Study of “Rahe 
Amal” in the light of Islamic Education and its Educational 


36 


Implications) શિર્ષક હેઠળ તેયાર કર્યો હતો. આ ઉપરાંત M.દત. કોર્ષના 
ભાગરૂપે ઈસ્લામિક શિક્ષણ અને ઈસ્લામિક સમાજવ્યવસ્થા (મુઆશરાત) 
વિષય ઉંપર બે સેમિનાર પણ રજૂ કર્યાં હતા. જે અલ્લાહ તઆલાના ફઝલથી 
ઘણા જ સફળ રહ્યા. 


આપના પુસ્તકોના વાંચનથી પ્રેરણા લઈને મે મારા સમગ્ર અભ્યાસ 
દરમિયાન કોલેજમાં બિનમુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકો સાથે ચચા 
કરીને ઇસ્લામ વિશેની કેટલીક ખોટી માન્યતાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. 


આ ઉપરાંત આપના દ્રારા લિખિત કિતાબો સરદાર પટેલ યુનિવસિટી 
વલ્લભ વિધાનગરના કેટલાક અધ્યાપકોને આપી હતી તથા કેટલીક કિતાબો 
કેટલીક કોલેજોની લાઈબ્રેરીમાં જે તે કોલેજના પ્રિન્સીપાલની પરવાનગી 
લઈને મૂકી છે. (આ કિતાબો સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં યોજાતા 
સર્વ ધર્મ મેળા માટે આપે આપી હતી.) 


અલ્લાહ તઆલાના ફઝલથી આ તમામ પ્રયાસોના ફળસ્વરૂપે 
અનુસ્નાતક શિક્ષણ વિભાગના અધ્યાપકોએ આવતા વર્ષે .દત.ના કોર્ષમાં 
ઈસ્લામિક શિક્ષણ વિષયનો એક એકમ ઉમેરવાની જાહેરાત પણ કરી છે. 


આ પત્ર એવા દિવસોમાં મળ્યો, જ્યારે દૈનિક પેપરોમાં પહેલી મે થી 
સાત મે સુધી અમદાવાદ ખાતે પુસ્તક મેળાની જાહેરાતો આવતી હતી. 
માટે મે આ મોકાને ગનીમત સમજી અમદાવાદ ખાતે જવાનું મુનાસિબ 
સમજ્યું. જેમાં મુખ્ય હેતુ “કુઅનિ સારાંશ” ગેરમુસ્લિમ ભાઈઓ સુધી 
પહોંચાડવાનો હતો. સાથે આ વિચાર પણ હતો કે, જે ગેરમુસ્લિમ ભાઈઓ 
સુધી કુઆંન શરીફ પહોંચાડવા માંગીએ છીએ, તેમના પ્રશ્નો, સમસ્યાઓ, 
આચારવિચાર તથા વાંચવાની રૂચી શું છે ? તેનો આંખો દેખ્યો અહેવાલ 
સામે આવે. 

પુસ્તક મેળામાં ૨૦૦થી વધુ સ્ટોલ લાગેલા હતા. ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક, 
એતિહાસિક, વેભ્ઞાનિક અને સાહિત્યિક વિષયોના વિભિન્ન સ્ટોલોની સ્વજાતે 


૧૯ 


મુલાકાત લીધી. ત્યાંથી ઘણી બધી ઉદૂ-ગુજરાતી બુકો પણ ખરીદી. દરેક 
સ્ટોલ પાસે જઈ વેચનાર અને ખરીદનારાઓને ઘણા નજીકથી નિહાળ્યા. 
તેમની ખરીદેલ બુકો તથા સ્ટોલ ઉપર ભેગી કરેલી બુકોથી ઘણી બધી 
બાબતોનો ખ્યાલ આવ્યો. 

આ બધી બાબતો વિશે વિચાર કરી રહ્યો હતો કે, એક બુક સ્ટોલ 
ઉપર સ્વામી સચ્ચિદાનંદ સાહેબનું પુસ્તક “આપણે અને પશ્ચિમ” જોવા 
મળ્યુ. એને ખરીદી લઈ વાંચ્યુ તો જે બાબતો હું કહેવા માંગુ છેં, તે ઘણી 
જ સારી રીતે લખવામાં આવી હતી. માટે તેમાંથી જ અમૂક ફકરાઓ 
નકલ કરૂં છં. જેનાથી આપણા ગેરમુસ્લિમ ભાઈઓના પ્રશ્નો વિશે ખ્યાલ 
આવી જશે. 


અત્યારે એકલા હરહ્ારમાં જ પાંચથી દશ હજાર મંદિરો થઈ ગયાં છે 
અને હજી બીજાં થઈ રહ્યાં છે. આપણે મંદિરઘેલી પ્રજા તો નથી ને ? 
ડહાપણની બાદબાકી થયા પછી ઘેલછાનો સરવાળો થવા લાગતો હોય છે. 
કોઈ પણ ગામના કોઈ પણ તળાવની પાળે જઈને જોજો, કેટલાય દેવોની 
કેટલીય દેરીઓ જોવા મળશે. અને હજી પણ નવી દેરીઓની જરૂરિયાત 
જણાય છે ! એકતા વિના ભવ્યતા ન આવી શકે. ઈશ્વરની એકતા, ધર્મની 
એકતા અને પ્રજાની એકતા. આ ત્રણ એકતા હોય તો જ ભવ્યતા લાવી 
શકાય. હજારો ભગવાનો હોય, હજારો ધમો હોય અને હજારો ભાગમાં 
વહેંચાયેલી પ્રજા હોય, તો કદી એકતા ન થઈ શકે. (પિજ-૧૮૨) 


કેટલાક લોકો રાત-દિવસ મુસ્લિમોને ગાળો દઈને ધુણા ફેલાવવાથી 
પ્રશ્ન ઉકલી ગયો સમજે છે. મારી દષ્ટિએ બે બાબત સિવાય બધી બાબતોમાં 
મુસ્લિમો હિન્દુઓથી ચડિયાતા સાબિત થાય છે. પહેલી બાબત છે શિક્ષણ 
અને બીજી બાબત છે આર્થિક દશા. આ સિવાય સામાજિક, રાજકીય અને 
ધાર્સિક ક્ષેત્રોમાં તે ઘણા ચડિયાતા છે. તેમનો સમાજ ઘણો વિશાળ અને 
ઘણો ઉદાર છે. જ્યારે હિન્દુઓ અસંખ્ય જ્ઞાતિઓ તથા પેટાજ્ઞાતિઓમાં 
વહેંચાયેલા છે. અને પ્રત્યેક જ્ઞાતિ બીજી જ્ઞાતિથી ઉંચી હોવાનો દાવો કરીને 


નીચેની જ્ઞાતિમાં ભળી ન જવાય તેની સાવધાની રાખતી રહી છે. કન્યાને 
સ્વીકારવાની બાબતમાં મુસ્લિમો જેટલા ઉંદાર થઈ શકે છે, તેટલા હિન્દુઓ 
નથી થઈ શકતા. સુખમાં કે દુઃખમાં મુસ્લિમો જેટલા એકબીજાની નજીક 
આવી શકે છે, તેટલા હિન્દુઓ નથી આવી શકતા. આના કારણે નાની 
સંખ્યામાં હોવા છતાં પણ તેઓ જે કાર્ય કરી શકે છે, તે ઘણી વિશાળ સંખ્યામાં 
હોવા છતાં હિન્દુઓ નથી કરી શકતા. રાજકીય રીતે પણ તેઓ વધુ કુશળ 
છે. ભલે તેમનામાં શૈક્ષણિક લાયકાત તથા આર્થિક સધ્ધરતા ઓછી હોય, 
પણ રાજકીય કુશળતા ક્યાંય વધારે છે. આપણે એ ન ભૂલવું જોઈએ કે આ 
મુઢીભર મુસ્લિમોએ રાજપૂતો વગેરેનો સાથ લઈને સદીઓ સુધી ભારત 
ઉપર રાજ્ય કર્યું હતું. આવું રાજય માત્ર તલવારના જોરે ન કરી શકાયું 
હોત, જો તેમનામાં મુત્સ્દીગીરી ન હોત. પેજ-૨૧૦) 


આમ તો મુસ્લિમોએ પણ ઘણી મસ્જિદો બાંધી છે, પણ તેમનામાં 
અને આપણામાં કેટલાક પાયાના ભેદ છે. ઘણી મસ્જિદો હોવા છતાં પ્રત્યેક 
મસ્જિદમાં એક જ અલ્લાહ છે, જ્યારે આપણા દરેક મંદિરમાં જુદા જુદા 
ભગવાનો છે. કેટલાક મંદિરોમાં તો એટલા બધા ભગવાનો ગોઠવી દેવાયા 
છે કે, પૂછવું પડે કે આ ક્યા ભગવાન છે ? ઊિજ-૨૧૧) 


મુસ્લિમોની મસ્જિદ ઓછામાં ઓછા ખર્ચે ચલાવી શકાય છે. કારણ કે 
અલ્લાહનો કોઈ ખર્ચો જ નથી. એટલું જ નહિ, નમાઝ પઢવાનો પણ કોઈ 
ખર્ચો નથી. બસ, શ્રદ્ધાથી જાઓ, હાથ-પગ ધુઓ અને કશાય ઘોંઘાટ વિના 
લાઈનમાં (કમ પ્રમાણે) ઉભા રહીને નમાઝ પઢો. કોઈ ધક્કામુક્કી નહિ, 
કોઈ ઉંચનીચતા નહિ. ક્યાંય કોઈ પેસા બાબતનું બોર્ડ નહિ. (પિજ-૨૧૧) 


હિન્દુ પ્રજા ભલે બોદ્ધ કે જૈન ન થઈ, પણ તેની સ્પધાંના કારણે તેનામાં 
ઘણો સુધારો થતો રહ્યો. આગળ જતાં મુસ્લિમ પ્રજાનો સંપર્ક થયો. આ 
સ્પર્ધાના કારણે એકેશ્વરવાદી તથા સમાનતાલક્ષી ધાર્મિક સ્ફુરણ થયું. 
કબીર-નાનક વગેરે અનેક મહાપુરૂષોએ આ સારી વાતને ઝીલી અને 
હિન્દુઓને ઝકઝોર્યા. મહર્ષિ દયાનંદજી, રાજા રામમોહન રાય, મહાદેવ 


૨૦ 


ગોવિંદ રાનડે વગેરેએ આ જ વાતને શાસ્ત્રીય તથા માનવીય રૂપ આપવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો. (પેજ-૨૨૦) 


હિન્દુ પ્રજા સામે ત્રણ પ્રશ્નો છે : (૧) આટલા બધા સંપ્રદાયોથી શું 
મળ્યું ? (૨) હજી નવા નવા સંપ્રદાયો તથા ભગવાનો વધી રહ્યા છે, તેથી 
લાભ કે હાનિ થઈ રહી છે ? અને (૩) જો સંપૂર્ણ પ્રજા સંપ્રદાયોથી મુક્ત 
થઈને એક મૂળ સનાતન ધર્મમાં પાછી વળે તો કેટલો લાભ થાય ? આપણો 
નારો હોવો જોઈએ : “સંપ્રદાયમુક્ત ધાસિકતા'” હું જાણું છું કે, આ કાર્ય 
(સંપ્રદાયોથી મુક્ત થઈને એક ધર્મમાં સ્થિર થવાનું) સરળ નથી, કઠિનથી 
પણ વધુ કઠિન છે. પણ આ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઈસ્લામે આખા 
વિશ્વના મુસલમાનોમાં જે એકતા કરી છે, ખિસ્તીઓએ આખા વિશ્વમાં 
ખ્રિસ્તીઓમાં જે એકતા કરી છે, તેવી જ એકતા જો હિન્દુ પ્રજા નહિ કરી 
શકે, તો દિવસના બાર વાગ્યે સૂર્ય જેટલો સ્પષ્ટ દેખાય છે, તેટલી જ પ્રજાની 
દુદશા સ્પષ્ટ છે. પિજ-૨૭૧) 


હિન્દુ પ્રજાની સામે ગંભીર પડકાર વ્યક્તિપૂજાનો છે. મુસ્લિમો કે 
ખ્રિસ્તીઓ વ્યક્તિપૂજાથી બચે છે એટલે બળવાન બને છે. કોઈ પણ 
મસ્જિદમાં કે ચર્ચમાં જઈને જુઓ તો ખ્યાલ આવશે કે, ત્યાં માત્ર અલ્લાહની 
જ વાત થાય છે. કોઈ મોલવી કે મૌલાના પોતાના મહિમાની વાત નથી 
કરતો કે નથી કરાવતો. અલ્લાહ સિવાય બીજા કોઈનો મહિમા નહિ. આના 
કારણે મુસલમાનો એક અલ્લાહમાં દૃઢ થાય છે. શંકામુક્ત થાય છે તથા 
દૂઢ ઈમાનવાળા થાય છે. આ રીતે તેમની બ્લૂપ્રિન્ટ તેમને શક્તિ આપે 
છે. બીજી તરફ આપણે સત્માહોમાં રોજ એક નવા ભગવાનનો જન્મ કરાવીએ 
છીએ. માણસના જેવી જ ભગવાનની કથાઓ - સ્ત્રીઓ, બાળકો, વેવાઈઓ, 
યુદ્ધો, શાપો, આશીર્વાદો વગેરેની એવી એવી કથાઓ લોકોને સંભળાવીએ 
છીએ કે લોકોના મનમાં સાચી શ્રદ્ધા કે દૂઢતા થવાની જગ્યાએ જુદા જુદા 
ભગવાનોમાં ચંચળ વૃત્તિ થાય છે. પરમેશ્વર અજન્મા જ હોય તો માણસો 
જેવી તેમની કથા ન હોય. પણ આપણે અજન્મા પરમેશ્વર કરતાં જનમતા- 


મરતા ભગવાનો તરફ પૂરેપૂરા વળી ગયા છીએ, તેથી એકેશ્વરવાદ સ્થાપિત 
નથી કરી શકાતો. પિજ-ર૩૪) 


ઇસ્લામના વિજયના અનેક કારણોમાંનું એક મહત્વનું કારણ છે ધાર્સિક 
સમાનતા. હિન્દુ પ્રજાની દુદંશાના અનેક કારણોમાંનું એક મહત્વનું કારણ છે 
વિષમતા, ડગલે ને પગલે વિષમતા. વર્ણ આધારિત, જાતિ આધારિત, સ્થિતિ 
આધારિત આ વિષમતા, કોઈની ગેરસમજથી ભૂલથી આવી હોત તો તેને 
દૂર કરવામાં આટલી તકલીફ ન પડત. પણ આ વિષમતા શાસ્ત્ર-સ્થાપિત 
છે, એટલે તેને દૂર કરવામાં કઠિનાઈ આવી રહી છે. પિજ-ર૪ર) 


ઉપર જણાવેલ બાબતો આપણને સોપ્રથમ અલ્લાહપાકનો શુક્રિયહ 
અને આભાર વ્યક્ત કરવાની પ્રેરણા આપે છે કે, તેણે આપણને પોતાની 
ઝાત સિવાય બીજાઓ સામે નમવાથી બચાવ્યા. તથા વ્યક્તિ પૂંજાની જગ્યાએ 
પોતાની જ ઈબાદત કરવાનો આદેશ આપ્યો. (જો કે અમૂક અંશે આપણામાં 
પણ ધીમે ધીમે વ્યક્તિપૂંજા જેવી બુરાઈઓ જન્મ લઈ રહી છે.) આપણને 
જે અમાનત (તોહીદ)વાળો સંદેશો (પયગામ) અલ્લાહપાકના સમગ્ર બંદાઓ 
સુધી પહોંચાડવાનો આદેશ કર્યો છે, તેમાં આપણી કોતાહીને માફ કરી 
આપણને આ પયગામ અલ્લાહપાકના બંદાઓ સુધી પહોંચાડવાની તોફીક 
આપે, આમીન. 


આ પુસ્તક મેળામાં જે વસ્તુનો સોથી વધુ અફસોસ થયો, તે એ કે 
બસોથી વધુ બુક સ્ટોલોમાં મુસ્લિમોના કુલ (ઉદૂ-ગુજરાતી પુસ્તકો સહિત) 
પાંચ સ્ટોલ હતા. ત્યાં થોડી વાર બેસી હિન્દુ ભાઈ-બહેનોની કુરઆન શરીફ 
તથા ઇસ્લામ પરિચયની બુકોની માંગણી જોઈ ઘણો અફસોસ થયો કે, લોકો 
ઇસ્લામ વિશે આટલી બધી જિજ્ઞાસા અને તલબ રાખે છે, પરંતુ આપણે 
તેમના માટે તેટલું નથી કરી શકતા, જેટલું ખ્રિસ્તી મિશનરીઓએ કર્યું છે. 


ગુજરાતમાં (સાઠથી વધુ સંખ્યામાં) દારૂલ ઉલૂમો, અંજુમનો, ઇસ્લામી 
સામયિકો, જમીઅતે ઉલમા અને સેવાભાવી સંસ્થાઓનું આટલુ મોટુ 


૨૧ 


નેટવક હોવા છતાં દેવબંદી વર્ગનો પોતાનો એક પણ સ્ટોલ ન હતો. જે 
આપણા માટે ઘણી વિચારવા લાયક બાબત છે. આજના સેક્યુલર માહોલમાં 
દરેક વ્યક્તિ દરેક માણસને કિતાબ-પુસ્તક ભેટ રૂપે આપી શકે છે, અને 
સામેવાળો સહર્ષ તેને સ્વિકારે છે. જેનો અનુભવ મને પોતાને થયો. જેટલા 
ગેરમુસ્લિમ ભાઈઓને ભેટ સ્વરૂપે ““્કુઆનિ સારાંશ” આપ્યુ, તો તેમણે 
તેની કિમત આપવાનો ઘણો જ આગ્રહ કર્યો, તથા સામે ચાલીને કુરઆન 
શરીફ માંગ્યુ. આજના ટેન્શનવાળા યુગમાં ફન શરીફ તથા ઇસ્લામી 
તઅલીમ જ લોકોના દિલો-દિમાગને બધી રીતે શાંતી આપી શકે છે. 
કાશ ! કે આપણે આ બાબતને ગંભીરતાથી લઈએ અને પટેલ ઈમ્તિયાઝ 
આછોદવાળા જેવા મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓને પણ વિનંતી કરીશ કે તે આ 
અમાનત (ઇસ્લામ)ને બીજાઓ સુધી પહોંચાડવાની યથાશક્તિ કોશિશ કરે. 
પરંતુ તેમાં સાચી ભાવના અલ્લાહપાકના બંદાઓને અલ્લાહપાકથી 
મેળવવાની જ હોય. ડહાપણ, હિકમત, સમજદારી અને સંપૂર્ણ હોશ સાથે 
તથા સાચી હમદર્દી અને લાગણી રાખી કામ કરીશું, તો જરૂર અલ્લાહપાકની 
મદદ મળશે, ઈન્શાઅલ્લાહ. 


મેકાલેની રિક્ષણનીતિ-ભોતિકવાદની કેક્ટરી 


ઇસ્લામી અકીદાઓ જ નહી, બલ્કે ઈસ્લામની સંપૂર્ણ તઅલીમ ઉપર 
જે આક્ષેપો અથવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે, તેનું મુખ્ય કારણ 
આધુનિક શિક્ષણનિતિ તથા અભ્યાસકમ છે. જેમાં વિધાર્થીઓને ભૌતિક 
વિજ્ઞાન, ભૂગોળ અને સમાજશાસ્નું જ શાન આપવામાં આવે છે. અને 
વર્તમાન શિક્ષણ-નિતિનો પાયો જ ધર્મ વિરૂદ્ધ બલ્કે અલ્લાહ તઆલાના 
અસ્તિત્વ અને તેને સુષ્ટિના સર્જક તરીકે સ્વિકારવાને બદલે સમગ્ર 
સૃષ્ટિને ફક્ત પ્રાકૃતિક નિયમો જેમકે ન્યુટને દશવિલ ગુરૂત્વાકર્ષણબળ, 
ડારવિનની ઉત્કાંતિવાદની થિયરી, ડાલ્ટનના પ્રદાર્થવિજ્ઞાન (પરમાણુ), 
નિલ બોહર (૦r)ના ઈલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન તથા આઈન- 
સ્ટાઈનના સાપેક્ષવાદના આધારે ચાલતી સમજવામાં આવે છે. આ પ્રમાણેની 


વિચારધારાઓ ધર્મમાં વિવિધ પ્રકારની શંકા-કુશંકાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. 
અને સાથે ભોતિકવાદની ધર્મથી વિમુખ કરનારી બીજી નવી વસ્તુઓ, 
મનેચ્છાઓને ભડકાવનારી અશ્લિલ ફિલ્મો, ઈન્ટરનેટના વિવિધ પ્રોગ્રામો 
વગેરે બળતામાં તેલ બલ્કે પેટ્રોલ હોમવાનું કામ કરે છે. એમાં ચાર્લ્સ ડાવિનની 
ઉત્કાંતિવાદની વિચારધારાએ સોથી વધુ ધર્મને નુકસાન પહોંચાડવાનું 
કામ કર્યું છે. 


વર્તમાન અભ્યાસકમમાં હજુ પણ ઉત્કાંતિવાદની માન્યતાને સોથી પ્રબળ 
માન્યતા માનવામાં આવી છે. પરંતુ અનુભવો એમ કહે છે કે, આ દેષ્ટિકોણને 
સ્વીકૃતિ એટલા માટે નથી મળી કે, વેજ્ઞાનિક ધોરણે તે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યો છે. 
બલ્કે એટલા માટે મળી છે કે, આધુનિક શિક્ષિત વર્ગ જીવનની વ્યાખ્યા 
ખુદાપાક વગર કરવા માંગે છે. આધુનિક વર્ગને એવું લાગે છે કે, ઉત્કાંતિવાદ 
સ્વરૂપે તેમને એક વ્યવહારૂ દષ્ટિકોણ મળી ગયો છે. તેના સિવાય કોઈ પણ 
વાસ્તવિક વૈજ્ઞાનિક આધાર ઉત્કાંતિવાદના પક્ષે મોજૂદ નથી. 

સાથે આ માન્યતાઓના ધાર્મિક તથા એતિહાસિક ઘટનાકમથી પણ 
માહિતગાર થવુ જરૂરી છે. જેનાથી આ પ્રકારની માન્યતાઓ પાછળ 
યહુદીઓની ખ્રિસ્તી ધર્મ અને ચર્ચ સાથેની નફરત તથા દ્વેષની ભાવનાઓના 
કારણો પણ જાણી શકાય છે. આ વિષયે નીચેનો લેખ ઘણો જ માહિતીસભર 
અને ચોંકાવનારો છે. 


કેનેડામાં રહેતા હેન્રી મેકોવ નામના લેખકે “ઈલ્યુમિનેટી”” નામના 
પુસ્તકમાં દેશોની સરકારો, મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ અને યુનો જેવી 
સંસ્થાઓના માધ્યમથી દુનિયાભરની પ્રજાને ગુલામ બનાવનારા અને તેમનું 
શોષણ કરનારા બેન્કરોના જુથની વાત કરી છે. આ બેન્કરો બધા યહ્દી છે. 
સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, બેંક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ અને ફેડરલ રિઝર્વ પણ તેમના અંકુશ 
હેઠળ છે. વર્લ્ડ બેન્ક અને ઈન્ટરનેશનલ મોતિટરી ફંડની નીતિઓ પણ 
તેમના આદેશ મુજબ ઘડાય છે. યુનો, યુનિસેફ અને યુનેસ્કો જેવી સંસ્થાઓ 
પણ તેમના નિદેશો મુજબ ચાલે છે. દવાઓ બનાવતી, ખનિજ તેલનો ધંધો 


૨૨ 


કરતી અને શસ્ત્રો બનાવતી મોટાભાગની કંપનીઓ પણ આ જૂથના કબ્જામાં 
છે. દુનિયાના દેશોની આર્થિક નીતિઓ પણ તેઓ નક્કી કરે છે. અમેરિકાના 
પ્રમુખ અને બ્રિટનના વડાપ્રધાન પણ તેમના ઈશારા ઉપર નાચે છે. 
અમેરિકાના જે પ્રમુખ તેમની નીતિઓ મુજબ કામ ન કરે, તેમની હત્યા કરી 
નાખવામાં આવે છે. આશરે એક ડઝન બેન્કરોનું બનેલું “ઈલ્યુમિનેટી' નામનું 
જૂથ રિમોટ કન્ટ્રોલથી દુનિયા ઉપર રાજ કરે છે. 

વિશ્વની પ્રજાને પોતાની ગુલામ બનાવીને તેમનું આર્થિક શોષણ કરવું 
એ “ઈલ્યુમિનેટી”નું મુખ્ય ધ્યેય છે. આ માટે તેઓ દુનિયાના દેશોની 
સરકારોને પોતાની ગુલામ બનાવે છે. આપણી ભારત સરકારની વાત 
કરીએ તો તે પણ સ્વતંત્ર નથી. આપણી આર્થિક નીતિઓ ભલે રિઝર્વ બેંક 
નકકી કરતી હોય, પણ રિઝર્વ બેંક વિશ્વ બેંકના ઓર્ડર મુજબ જ કામ કરે 
છે. આપણી શિક્ષણ નીતિ ભલે કેન્દ્ર સરકારનું માનવ સંશાધન મંત્રાલય 
નકકી કરતું હોય, પણ આ મંત્રાલય યુનેસ્કોના આદેશ મુજબ જ કામ કરે 
છે. ભારતની સ્કૂલોમાં સેક્સનું શિક્ષણ આપવાનો જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો, 
તે યુનેસ્કોની એક યોજનાના ભાગરૂપે જ લેવામાં આવ્યો હતો. ભારતના 
તમામ બાળકો શાળાઓમાં જે પાઠ્ય પુસ્તકો ભણે છે, તે યુનેસ્કોના આદેશ 
મુજબ જ તેયાર કરવામાં આવે છે. આપણા દેશનો વેપાર વર્લ્ડ ટ્રેડ 
ઓરગેનાઈઝેશનના કાયદાઓ મુજબ જ ચલાવવામાં આવે છે. આ મુજબ 
જ આપણે આપણા કાયદાઓમાં ફેરફાર કરવા પડે છે. કેન્દ્ર સરકારનું 
આરોગ્ય ખાતુ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓગેનાઈઝેશનના આદેશ મુજબ કામ કરે છે. 
વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન એમ કહે કે, સ્વાઈનફ્લૂ મહામારી છે, એટલે 
આપણે ફરજીયાત તે સ્વીકારી લેવું પડે છે. અને તે મુજબ દેશના નાગરિકોને 
દવાઓ અથવા રસીઓ આપવી પડે છે. 


યહ્‌દી બેન્કરોના એક જૂથ દ્વારા જ આપણા ધર્મોને ખતમ કરવાની 
ચાલ ચાલવામાં આવે છે. આપણા શિક્ષણમાં વિદેશીઓના દોરીસંચાર હેઠળ 
એવા પાઠો ઘુસાડવામાં આવ્યા છે, જેથી બાળકોની ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા ઉઠી 


જાય અને તેઓ ધર્મગુરૂઓને ધિક્કારતા થઈ જાય. આ શિક્ષણ લેનારી નવી 
પેઢી નાસ્તિક બની રહી છે. 


“ઈલ્યુમિનેટી'” જૂથ આશરે છેલ્લા ૨૦૦૦ વર્ષથી અસ્તિત્વમાં છે. 
ઈસુ ખ્રિસ્તને વધ સ્તંભ ઉપર (ખ્રિસ્તી માન્યતા પ્રમાણે) ચડાવનારા 
યહૂદીઓ પણ આ જૂથના સભ્યો હતા. વચ્ચે ૧૯૦૦ વર્ષ સુધી આ 
જૂથના અસ્તિત્વ બાબતમાં શંકા સેવાઈ રહી હતી. ૪૦૦ વર્ષ અગાઉં આ 
જૂથ ફરીથી સક્રિય બન્યું હતું. ખ્રિસ્તી ધર્મગુરૂઓની માન્યતા સામે 
બળવો પોકારનાર ગેલિલિયો પણ આ જૂથનો સભ્ય હતો. ગેલિલિયો 
અને કોપરનિકસે દુનિયાના કેન્દ્રમાં પૃથ્વી હોવાની માન્યતાને ખોટી 
જણાવી રોમન કેથોલિક ચર્ચની સત્તા સામે પડકાર ફેંક્યો હતો. 
ચાર્લ્સ ડાર્વિન પણ “ઈલ્યુમિનેટી”નો સભ્ય હતો. તેણે ઉત્ક્રાંતિનો 
સિદ્ધાંત આપીને ખ્રિસ્તી ધર્મની ઈશ્વર કર્તુત્વની થિયરીના પાયા 
હચમચાવી નાંખ્યા હતા. આ પ્રહારમાંથી ખ્રિસ્તી ચર્ચને હજી કળ 
વળી નથી. પ્રજા ઉપરની ધમંગુરૂુઓની પકડને ખતમ કરવામાં આ 
જૂથનો મોટો ફાળો છે. 


કોઈ પણ પ્રજા ઉપર તેના દેશની સરકારની અને ધર્મની પકડ ખતમ 
થઈ જાય, એટલે તે મૂળ વગરનો બની જાય છે. ““ઈલ્યુમિનેટી'” જૂથ જગતમાં 
એવી પરિસ્થિતિ પેદા કરવા માંગે છે, જેમાં રાષ્ટ્ના અને ધર્મના સીમાડાઓ 
તૂટી જાય અથવા ઢીલા પડી જાય. રાષ્ટ્ર અને ધર્મ પછી આ જૂથનું નિશાન 
કોમ છે. પ્રજાજનો ઉપર કોમની અસર વ્યાપક હોય ત્યાં સુધી તેઓ બજારના 
પરિબળોની અસરમાં આવતા નથી. અને તેમનું આર્થિક શોષણ પણ કરી 
શકાતું નથી. “ઈલ્યુમિનેટી' સંસ્થાના હાથમાં દુનિયાના મુખ્ય પ્રચાર માધ્યમો 
છે. એપી અને રોઈટર જેવી સમાચાર સંસ્થા તેમના અંકુશમાં છે. ટીવીની 
મુખ્ય ચેનલો અને દુનિયાના મુખ્ય અખબારો પણ તેમના કાબૂમાં છે. આ 
પ્રચાર માધ્યમોનો ઉપયોગ તેઓ કોમો વચ્ચે વેમનસ્ય ફેલાવવા માટે અને 
કોમને બદનામ કરવા માટે કરે છે. આ જૂથનો પ્રભાવ શિક્ષણની સંસ્થાઓ 


૨૩ 


પર પણ છે. આ સંસ્થાઓમાં બાળપણથી એવું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે કે, 
કોમ અને જ્ઞાતિ સંસ્થાઓ ખરાબ છે. 


કોઈ વ્યક્તિ તેના રાષ્ટ્રના, કોમના અને ધર્મના અંકુશમાંથી નીકળી જાય 
તે પછી પણ તેના પરિવારનો તેના ઉપર અંકુશ રહે છે. માણસ જ્યાં સુધી 
પરિવારનું પીઠબળ ધરાવતો હોય, ત્યાં સુધી તેનું આર્થિક શોષણ કરવું મુશ્કેલ 
બની જાય છે. ““ઈલ્યુમિનેટી'” જૂથનું ટાર્ગેટ ફેમિલી સિસ્ટમ પણ છે. દુનિયાના 
દેશોમાં છૂટાછેડાને પ્રોત્સાહન આપતા જે કાયદાઓ બનાવવામાં આવ્યા છે, તે 
આ જૂથના આડકતરા પ્રભાવ હેઠળ જ બનાવવામાં આવ્યા છે. (ગુજરાત સમાચાર 
: શનિવાર, ૧૪ ઓગષ્ટ ૨૦૧૦) 


મીનીસોટાની એક કલેજ (Gustarus Adolphus College)4i 
ઓક્ટોબર ૧૯૮૯ના એક સેમીનાર થયો. તેનો વિષય હતો વિજ્ઞાનનો 
અંત (The End of Scien). આ સેમીનારના આયોજકોએ તે પરિચય 
પત્રમાં લખ્યું હતું કે, જ્યારે આપણે આજની દુનિયાનું વાંચન કરીએ છીએ, 
તો ફલિત થાય છે કે, આપણે વિજ્ઞાનના અંતિમયુગમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે. 


આ નવી વિચારધારાનો પ્રારંભ ૧૯૪૦માં અમેરીકાથી થયો, જ્યારે 
Daniel ઉહાનું પુસ્તક દષ્ટિકોણ અને વિચારધારાનો અંત (End of 
Ideol૦કુ) પ્રગટ થયું. ત્યાર બાદ ૧૯૮૯ “Francis Fukuyama’ 
ઈતિહાસનો અંત “Th End of His” નામી પુસ્તકે આ વિષયને પુનઃ 
જીવંત કયો. આજકાલ અમેરીકામાં ઘણા પુસ્તકો પ્રગટ થઈ રહ્યા છે. જેનો 
વિષય અને શિષકો વિજ્ઞાન, કોમ્યુનિઝમ, વેસ્ટનિઝમ, નેશનાલિઝમ અને 
આયડીયલોજીનો અંત વગેરે છે. 


આધુનિક વિજ્ઞાનની પ્રગતિ પછી માનવીએ એમ સમજી લીધું લીધું કે 
તેણે જગતની રચના અને નિર્માણનો છેલ્લો જાદુઈ નુસખો પામી લીધો છે. 
હવે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીથી તે વેભવશાળી, શાંતિમય, રળિયામણું, 
આનંદિત જીવન વિતાવશે, જેનું સ્વપ્ન માનવી હઝારો વર્ષથી જોઈ રહ્યો 


હતો. પરંતુ વિજ્ઞાનના અમલી અને કાર્યરિત વપરાશ પછી તેનું સ્વપ્ન 
છિશ્નભિજ્ન થઈ ગયું. વિજ્ઞાન ઘણી પ્રગતિ તો લાવ્યુ, પરંતુ સાથે તેણે ઘણા 
વિકટ પ્રશ્નો પણ ઉપસ્થિત કર્યા. તેણે યુદ્ધની ખુવારીનું પ્રમાણ વધારી દીધુ. 
પહેલુ અને બીજુ વિશ્વયુદ્ધ અને ત્યાર પછીના યુદ્ધો સંપૂર્ણપણે મોર્ડન 
ટેકનોલોજીનું જ પરિણામ હતું. ભૂતકાળના સઘળા નુકસાનોથી વધારે 
નુકસાન તેણે સર્જયું. તે સિવાય જીવનની પ્રત્યેક બાબતોમાં એવી ગુંચવડો 
અને વિકટ સમસ્યાઓ સર્જી, જેનું કોઈ સમાધાન જણાતુ નથી. આ કડવા 
અનુભવ પછી વિશ્વભરમાં ધર્મ તરફ પ્રયાણની નવી પ્રક્રિયાનો આરંભ થઈ 
ચૂક્યો છે. આ બાબતે માનવી સઘળા ધમૉનું વે્ઞાનિક અને એતિહાસિક 
વાંચન કરી ચૂક્યો છે. પરંતુ તેણે જોયું કે, બધા જ મોટા મોટા ધમો 
ઈતિહાસના માપદંડ ઉપર પૂરા ઉતરતા નથી. હવે ફક્ત ઇસ્લામ જ વૈજ્ઞાનિક 
અને એતિહાસિક રીતે મોર્ડન યુગથી તાલ મેળવી શકે છે. 


વૈજ્ઞાનિક ભોતિક સુખની અમુક તે બાબતો વિચારવી પડશે, જેને લઈ 
આ બધી જ સુખ અને આનંદમય સાધન સામગ્રીઓ છતાં આજે માનવ- 
સમાજ આત્માની દષ્ટિએ જેટલો દુઃખી અને પરેશાન છે, કદાચ પાછલી 
સદીઓમાં નહીં હોય. એનું કારણ વેજ્ઞાનિક પ્રગતિ નથી, પરંતુ તેની લગામ 
જે લોકો (યુરોષ અને અમેરીકા)ના હાથમાં છે, તેમણે તેમાં પોતાની 
સ્વચ્છંદતા અને મનેચ્છાવાદો સંસ્કૃતિની વિજ્ઞાન સાથે ભેળસેળ કરી નાંખી 
છે. જેમાં અલ્લાહ તઆલાની યાદ, સ્મરણ, ઉપાસના (બંદગી) અને તેની 
સાથે પોતાનો આત્મિય સબંધ કમજોર થઈ ગયો. એક ફાન્સીસી વેજ્ઞાનિકના 
શબ્દોમાં માનવીએ વિજ્ઞાનિક પ્રગતિ કરી, પરંતુ પોતાના સર્જક અને માલિક 
એક અલ્લાહપાકને તે ભૂલી ગયો. જેના કારણે તે આત્મિય રીતે અશાંતિમાં 
જીવી રહ્યો છે. કુરઆનની પહેલી વહીના એક જ શબ્દમાં આ હકીકત 
તરફ નિદેશ કરવામાં આવ્યો છે કે, પઢો-ભણો, પોતાના પાલનહારના 


“ 


નામથી, જેણે જન્મ આપ્યો. એટલે કે પાલનહારના નામના સ્મરણ અને 


3 BERRY 


યાદી સાથે જો જ્ઞાન મેળવશો, તો તે ફળદાયક નિવડશે. અને જો તેને 


ર૪ 


ભૂલીને જ્ઞાન મેળવશો, તો તેના માઠા પરિણામ ભોગવવા પડશે. જે આજે 
આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. માટે વિજ્ઞાનથી આપણે એ અભિલાષા રાખીએ 
કે, તે જો પોતાના સર્જક અને માલિકના સ્મરણ અને યાદ સાથે હશે, તો 
માનવસમાજમાં જે અશાંતિ સર્જાયેલી છે, તેનો અંત આવશે. 


ક ધર્મ અને વિજ્ઞાન દરમ્યાન લડાઈ ૪! 


વિજ્ઞાન અને ખ્રિસ્તી ધર્મ દરમ્યાન વેમનસ્ય અને લડાઈ ખાસ કરીને 
અઢારમી અને ઓગણીસમી સદીમાં છેલ્લે તબક્કે પહોંચી. આ તે યુગ છે, 
જેમાં મોર્ડન સાયન્સની નવી નવી શોધખોળાથી લોકો એમ સમજવા 
લાગ્યા કે, હવે ખુદા તઆલાને માનવાની કોઈ જરૂર નથી. પહેલાં ખુદા 
તઆલાને માનવાનું કારણ એ હતું કે, તેને માનવા સિવાય સુષ્ટિનું કોઈ 
સ્પષ્ટીકરણ થતુ ન હતું. મોર્ડન સાયન્સે પ્રારંભમાં દાવો કર્યો કે, વિજ્ઞાને 
સૃષ્ટિનું સ્પષ્ટીકરણ શોધી લીધું છે. અને તેના માટે કોઈ ખુદાઈ શક્તિ 
માનવું જરૂરી નથી. જ્યારે આ દાવો કરવામાં આવ્યો ત્યારે પણ તે કમઝોર 
હતો. અને ત્યાર બાદ તો વેજ્ઞાનિકોએ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ રીતે આ 
વાતનો સ્વિકાર કર્યો કે, તેમની પાસે ઉપરોક્ત દાવા માટે સંતોષકારક 
દલીલો નથી. 


મોર્ડન વિજ્ઞાને અમુક પ્રયોગો કરી વસ્તુઓની વાસ્તવિક્તા અને તેના 
વિશ્લેષણ પછી તેના કારણો જાણ્યા. ન્યુટનને અનુભવ થયો કે, તારાઓ 
અને ગ્રહો અમુક ચોક્કસ અટલ નિયમોથી જકડાઈને ભ્રમણ કરે છે. 
ડાર્વિને સર્વેક્ષણ કર્યું કે, માનવી કોઈ અલગ પ્રાણી નથી, બલ્કે કીડા- 
મકોડાથી પ્રગતિ કરીને ભોતિક નિયમોનુસાર એક જમાનામાં તે આ મોડલ 
સુધી પહોંચ્યો. આ પ્રકારના પ્રયોગો અને રિસર્ચ પછી વૈજ્ઞાનિકોએ તારણ 
કાઢ્યું કે, ધરતીથી લઈ આકાશ સુધીની બધી જ વસ્તુઓ સામાન્ય નિયમ 
અનુસાર પોતાના કામમાં લાગેલી છે. જેને પ્રાકૃતિક નિયમો (Law of 
Nature)નું નામ આપવામાં આવ્યું. વેજ્ઞાનિકોએ દાવો કયો કે, હમો પણ 
સુષ્ટિ બનાવી શકીએ છીએ. હેકલે (મહા) દાવો કર્યો કે, પાણી અને 


રસાયણના મિશ્રણથી તે “માનવી''ની રચના કરી શકે છે. 


દૂરબીનના અસ્તિત્વ અને ગણિત વિદ્યાની પ્રગતિ પહેલાં સૂર્યના ઉંગવા 
અને આથમવા વિશે માણસ અજ્ઞાન હતો. માટે ખુદાઈ તાકત માની હતી, 
હવે ખગોળશાસ્રના બહોળા પ્રયોગોથી સાબિત થઈ ગયું કે, આકર્ષણ 
શક્તિની અદ્ભૂત વ્યવસ્થા દ્વારા સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને ગ્રહો ભ્રમણ કરી 
રહ્યા છે. 

ઉપરોક્ત દાવાઓ એવા છે, જેમકે કોઈ રેલ્વે એન્જીનના પેડાનું ફરવું 
અને પાટા ઉપર દોડવાનું જોઈ એમ સમજે કે, બધી મશીનરીના હલન- 
ચલનને લઈ પૈડા ફરી રહ્યા છે, તો શું આ વાત સાચી માની લઈશું કે, એન્જીન 
પોતાની બધી મશીનરી અને પાર્ટ સાથે ડ્રાયવર અને એન્જીનીયરની મદદ 
વિના જ હલનચલન કરી રહ્યું છે. આ જ પ્રમાણે વેજ્ઞાનિકોએ અમુક કારણો 
અને નિયમો જાણવાથી વસ્તુઓની વાસ્તવિકતાથી સંપૂર્ણ માહિતગાર થયા 
વિના પોકળ દાવાઓ કર્યા છે. એક યુરોપિયન વિદ્ધાનના કથનુસાર પ્રકૃતિ 
એ સૃષ્ટિનું સ્પષ્ટી-કરણ નથી, બલ્કે તેને પોતાને માટે એક સ્પષ્ટીકરણની 
જરૂર છ. "Nature does not explain, She is herself in need of an 
lanai." પ્રકૃતિના નિયમો તો સૃષ્ટિના બનાવો છે, તેનું સ્પષ્ટીકરણ 
અને સર્જક નથી. "Nature is a fact, not an explanation." 


મરઘીનું બચ્ચુ મજબૂત ઈંડાને તોડી એકવીસ દિવસ પછી બહાર 
ઓઆવે છે. વિજ્ઞાને દૂરબીનથી જોઈ તેનું કારણ દશાંવ્યું કે, તે વખતે ઈંડાની 
અંદર બચ્ચાની ચોંચ પાસે નાનુ મજબૂત શીંગડા જેવો આકાર નીકળી 
આવે છે. અને તેની મદદથી ઈંડુ તોડી બહાર આવે છે. પરંતુ આટલી વાત 
સમગ્ર પ્રકરણનો અંત નથી લાવતી. હવે સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે, 
તે ક્યા કારણો છે, જેને લઈ બચ્ચાની ચોંચ ઉપર શીંગડુ પ્રગટ થાય છે 
? પહેલાં સવાલ એ હતો કે, ઈંડાનું છાણુ કેવી રીતે ફાટે છે ? હવે સવાલ 
એ ઉપસ્થિત થયો કે, શીંગડુ કેવી રીતે બને છે ? 

એક અમેરિકી જીવશાસ્ત્રી "Co Boyce Human"ના શબ્દોમાં 


૨૫ 


ખોરાકના હજમ-પચન તથા શરીરનું એક અંગ બનવાની હેરતભરી પ્રક્રિયાને 
પહેલાં અલ્લાહપાકનું કાર્ય ગણવામાં આવતું હતું. હવે આધુનિક વિજ્ઞાને 
તેને રસાયણિક પ્રતિકરિયાનું પરિણામ કહ્યું છે. પરંતુ શું તેનાથી અલ્લાહ 
તઆલાના અસ્તિત્વની બાદબાકી થઈ ગઈ છે ? અલ્લાહ તઆલા છે કે 
નહીં, એનું માપદંડ ફક્ત શું જીવશાસત્રમાં ઘટતી ઘટનાઓ ઉપર આધાર 
રાખે છે ? શું આ એક માત્ર દંડ છે ? આખરે એ કઈ શક્તિ છે, જેણે 
રસાયણિક તત્વોને મજબૂર કર્યો કે તે આવી હિતકારી પ્રતિક્રિયા દર્શાવે ? 
ખોરાક માનવીના શરીરમાં દાખલ થયા પછી એક વિચિત્ર સ્વયંસંચાલિત 
વ્યવસ્થા હેઠળ જેમ વિવિધ તબક્કાઓમાંથી પસાર થાય છે, તેને જોયા 
પછી આ વાત ચર્ચાથી તદન બહાર થઈ જાય છે કે, આ હેરતભરી વ્યવસ્થા 
માત્ર અકસ્માતે સર્જાઈ હોય. વાસ્તવિક્તા તો એ છે કે, આ નિરીક્ષણ પછી 
તો ઓર વધારે જરૂરી થઈ ગયું છે કે, આપણે એ માની લઈએ કે 
અલ્લાહપાક પોતાના તે મહાન નિયમો દ્વારા કાર્ય કરે છે, જેના હેઠળ તેણે 
આ જીવનને અસ્તિત્વ અર્પણ કયું છે. 
(The evidence of God in an expanding Universe, P221) 
આ (દાખલા)થી આપણે આધુનિક શોધોની હકીકત સમજી શકીએ 
છીએ. એ ખરી વાત છે કે, વિજ્ઞાને સૃષ્ટિ વિશે માનવીના નિરીક્ષણને બેહદ 
વિસ્તારી નાંખ્યું છે. તેણે દર્શાવી આપ્યું છે કે, તે ક્યા પ્રાકૃતિક નિયમો છે, 
જેમાં આ સૃષ્ટિ બંધાયેલી છે. અને જેના મુજબ તે ગતિમાન છે. દા.ત. પહેલાં 
માણસને માત્ર એટલી જાણ હતી કે, વર્ષા વરસે છે, પરંતુ હવે સમુદ્રની 
વરાળ ચઢવાથી લઈ વર્ષાના ટીપાંઓ વરસવા સુધીની આખી પ્રક્રિયા 
માણસને ખબર પડી ગઈ છે. જેના મુજબ વર્ષાની ઘટના આકાર પામે છે. 
પરંતુ આ બધી શોધો માત્ર ઘટનાના ચિત્રો છે. તે ઘટનાની સમજૂતી નથી. 
વિજ્ઞાન એ નથી દર્શાવતું કે પ્રકૃતિના નિયમો, નિયમો કેવી રીતે બની ગયા. 
તે કેવી રીતે આટલી ઉપયોગી સ્થિતિમાં નિરંતર આકાશ તથા ભૂમિમાં 
કાર્યરત્‌ છે. અને એટલી ચોકસાઈથી કાર્યરત્‌ છે કે, તેના આધારે વિજ્ઞાનમાં 
નિયમો ઘડવામાં આવે છે. વાસ્તવિક્તા એ છે કે, તે કુદરત જેને જાણવાના 


કારણે માણસ એવો દાવો કરવા લાગ્યો કે, તેણે સૃષ્ટિની સમજૂતી મેળવી 
લીધી છે. તે માત્ર એક ભ્રમ છે. આ વચલી કડીને અંતિમ કડી ઠરાવવા સમાન 
છે. અહીં આપણે ફરી ઉપરોક્ત વિદ્ધાનના શબ્દો દોહરાવીશું : 
"Nature does not explain, she herself is need of an explana- 
ધં." અર્થાત્‌ કુદરત સૃષ્ટિની સમજૂતી નથી આપતી. તે સ્વર્યં પોતાના 
માટે એક સમજૂતીની માંગણી કરી રહી છે. 


દરિયા (સમુદ્ર)માં આવનાર ભરતીના કારણમાં વેભાનિકો ચાંદનું 
આકર્ષણ (ઉR્av્i્t્y pull of the Moon) અને દરીયા તથા કિનારાના 
સૂકા ભાગની ભોગોલિક રચના (Geographical Configuration)નૈ માને 
છે. ધર્મ તેને રદ નથી કરતો, પરંતુ સવાલ એ છે કે, આકષણ, ગુરૂત્વાકર્ષણ, 
ભોગોલિક કારણો વગેરે પણ શું છે ? અને તે આ પરિણામો કેવી રીતે 
સર્જી શકે છે ? તેના શું કારણો છે ? છેવટે તો તે પણ સૃષ્ટિ જ છે. અને 
સર્જકની જરૂરત નકારી નથી શકતા, બલ્કે તેનું આટલુ વ્યવસ્થિત રીતે 
પરિણામ સર્જવું જ સર્જકની દલીલ છે. 


ખગોળશાસ્્રનો અભ્યાસ દશાવે છે કે, વિશ્વના તમામ સમુદ્રોના તટે 
રેતીના જેટલા કણો હશે, કદાચ એટલી જ માત્રામાં આકાશમાં તારાઓની 
સંખ્યા હશે. અમુક તારાઓ પૃથ્વીથી થોડાક મોટા છે, પરંતુ ઘણાખરા 
તારાઓ એટલા વિશાળ છે કે, તેની અંદર લાખો પથ્વીઓ સમાય શકે છે. 
અને કેટલાક તારાઓ તો એટલા મહાકાય છે કે, તેમાં કરોડો પુથ્વીઓ 
મૂકી શકાય એમ છે. આ સુષ્ટિ એટલી વિશાળ છે કે, એક અત્યંત આધુનિક 
અવકાશયાન જેની ઝડપ પ્રકાશની ઝડપ (એક લાખ છયાસી હજાર માઈલ 
પ્રતિ સેકંડ) જેવી હોય, તે સૃષ્ટિની આસપાસ એક ચક્કર મારે, તો આ 
અવકાશયાનને તેની પ્રદક્ષિણા પૂરી કરવામાં દસ બિલિયન વર્ષ લાગશે. 
પછી આટલી વિશાળતા હોવા છતાં આ સૂષ્ટિ સ્થિર નથી, બલ્કે તે પ્રત્યેક 
ક્ષણે ચારેકોર ફેલાઈ રહી છે. આ વિસ્તરણની રફતાર એટલી ઝડપી છે 
કે, એડિગ્ટન [સર આર્થર એડિગ્ટન (૧૮૮૨-૧૯૪૪) વિખ્યાત બ્રિટીશ 


૨૬ 


ભૌતિક તથા ભૂગોળશાસ્તરી|ના અંદાજ મુજબ પ્રત્યેક ૧૩૦ કરોડ વર્ષ પછી 
સૃષ્ટિના તમામ અંતરો બમણા થઈ જાય છે. આવી રીતે આપણા તે કાલ્પનિક 
અવકાશયાન પણ સુષ્ટિની પ્રદક્ષિણા ક્યારેય પૂરી નહીં કરી શકશે. ભલેને 
તે પ્રકાશની ઝડપથી ઉડે તે છતાં પણ તે વિસ્તરતી જતી સૃષ્ટિના રસ્તામાં જ 
રહેશે. સૃષ્ટિની આ વિશાળતાનો અંદાજો આઈન્સ-ટાઈનના સાપેક્ષવાદના 
આધારે બાંધવામાં આવ્યો છે. આ તો માત્ર એક ગણિતશનો કયાસ છે. સાચું 
પૂછો તો મનુષ્ય હજુ સુધી સૃષ્ટિની વાસ્તવિક વિશાળતાનો પણ ભાગ મેળવી 
શક્યો નથી. 


માનવી પોતાના શરીરની રચના અને માથાથી પગ સુધીના બધા 
અવયવોની કાર્યપધ્ધતિ ઉપર વિચાર કરશે, તો એને અલ્લાહ તઆલાની 
કંદરતની આશ્રર્યજનક નિશાનીઓ માલૂમ પડશે. સાથે પોતાની લાચારી 
અને મોહતાજીનો પણ એહસાસ થશે. 


જે અલાહ તઆલા આપણા શરીરથી લઈ બ્રહ્માંડની આટલી વિશાળ 
મંડળને આટલી ચોકસાઈ અને બારીકીથી વ્યવસ્થિત રીતે સંભાળી રહ્યા 
છે. જેમાં ૨જમાત્ર ફર્ક પડવાથી સજીવોનું જીવન અસ્વવ્યસ્ત થઈ શકે છે, 
તે કેટલા મહાન શકિતમાન હશે ! તેમનું દરેક કામ કેટલું હિકમત, ભેદ 
અને મર્મવાળુ હશે, તેને માનવી પોતાની મર્યાદિત બધ્ધિથી સમજી શકતો 
નથી. છતાં અલાહ તઆલાની આ વિશાળ વ્યવસ્થા ઉપર આંગળી ચીંધી 
પોતાની બધ્ધિનું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. 


વિશાળ વિશ્વમાં જે આયોજન તથા સુવ્યવસ્થા જોવા મળે છે, તેવું જ 
આયોજન તથા સુવ્યવસ્થા સુક્ષ્મ વિશ્વમાં પણ જોવા મળે છે. આજ સુધીની 
માહિતી મુજબ અણુ સોથી સુક્ષ્મતમ વિશ્વ ધરાવે છે. અણુ એટલો સુક્ષ્મ 
હોય છે કે, કોઈ પણ દર્શકયંત્રથી એ દેખાતો નથી. ભલેને આધુનિક 
સુક્ષ્મદર્શક યંત્રો કોઈ વસ્તુને હજારો-લાખો ગણો વધારીને દેખાડી શકતો 
હોય. જ્યાં સુધી માનવીની દેષ્ટિ શક્તિનો સવાલ છે, ત્યાં સુધી અણુ તેના 
માટે અસ્તિત્વવિહિન છે. પરંતુ આટલા સુક્ષ્મ કણમાં પણ આશ્ચર્યજનક 


રીતે (Bohr The મુજબ) આપણા સોર મંડળની જેમ એક જબ્બર 
પરિકમણ વ્યવસ્થા અસ્તિત્વ ધરાવે છે. 


ડાલ્ટન નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધી કાઢ્યું કે, દરેક પદાર્થ અત્યંત નાના- 
નાના અવિભાજિત કણોનો બનેલો છે. જેને પરમાણુ કહેવામાં આવે છે. 
અંગ્રેજીમાં તેને એટમ (તોડી ન શકાય એવો) કહે છે. આ પરમાણુ એટલો 
સુક્ષ્મ હોય છે કે, જો ભારતના દરેક નાગરિકનું કદ પરમાણુ સમાન માની 
લેવામાં આવે તો ભારતની આ અધધધ વસ્તીને માત્ર એક ટાંકળીના માથા 
પર સમાવી શકાય ! 


પરંતુ આશ્ચર્ય તો ત્યારે સર્જાયું, જ્યારે નીલ બોહર નામના વૈજ્ઞાનિકે 
સાબિત કર્યું કે, પરમાણુ એ કોઈ સોથી નાનો કણ નથી, પણ એ તો એનાથી 
પણ નાના કણોની બનેલી એક પ્રણાલી છે. જેના કેન્દ્ર (ન્યુક્લિયસ)માં ઘન 
વિજભારિત પ્રોટોન અને વિજભાર રહિત ન્યુટ્રોન હોય છે. અને કેન્દ્રની 
ફરતે અવકાશમાં અત્યંત ઝડપે પ્રદક્ષિણા ત્રણ વિજભારિત ઈલેક્ટ્‌ોન 
હોય છે. (જિમ સૂર્યની આસપાસ ગ્રહો પ્રદક્ષિણા કરે છે.) આ ઈલેક્ટ્રોનની 
ફરવાની ઝડપ એટલી હોય છે કે, તે એક સેકંડમાં એક હજાર અબજ વખત 
પ્રદક્ષિણા કરે છે. પરમાણુના મોટા ભાગમાં અવકાશ હોય છે. પરમાણુના 
કદને જો તમે ફ્ટબોલના મેદાન સાથે સરખાવો તો પરમાણુના કેન્દ્રનું કદ 
ફ્ટબોલ જેટલું થાય ! 


જુદા જુદા પદાર્થોના જુદા જુદા ગુણધર્મો હોવાનું કારણ તેના 
પરમાણુઓમાં રહેલ પ્રોટોન, ઈલેક્ટ્રીનની સંખ્યા છે. (યુરેનિયમના 
પરમાણુમાં ૯ર પ્રોટોન, ૧૪૩ ન્યુટ્રોન અને ૯ર ઈલેક્ટ્રોન છે.) અહીં 
પ્રોટોન અને ઈલેક્ટ્રોન વચ્ચે આકર્ષણબળ હોય છે. જ્યારે પ્રોટોન-પ્રોટોન 
અને ઈલેક્ટરોન-ઈલેક્ટ્રીન વચ્ચે અપાકર્ષણ બળ હોય છે, છતાં કેન્દ્રમાં 
બધા પ્રોટોન જકડાઈને રહે છે. કારણ કે તેમની વચ્ચે વળી ત્રીજા પ્રકારનું 
આકર્ષણ બળ હોય છે ! વળી, આ ત્રણ મૂળભૂત કણો ઉપરાંત વૈજ્ઞાનિકોએ 
પોઝિટ્રોન, ન્યુટીનો જેવા બીજા આઠ-દસ કણો શોધી કાઢયા છે. પરમાણુમાં 


gD 


૨૭ 


આટલા બધા રહસ્યમય બળો ધરાવતી અત્યંત સુક્ષ્મ અને અત્યંત જટિલ 
પ્રણાલી હોવા છતાં એટલું સુંદર અને સુવ્યવસ્થિત આયોજન જોવા મળે 
છે, તો શું આ કોઈ પરમજ્ઞાની, પરમશક્તિમાન આયોજક અલ્લાહ તઆલા 
વિના શક્ય છે ? 


ન્યુટનની વિચારાધારા જે બસો વર્ષ સુધી સફળ સમજવામાં આવી, 
તેને બીજા વૈજ્ઞાનિક આઈન સ્ટાઈને રદ કરી. એ પ્રમાણે મેકસ પ્લાન્ક 
(Max Plank) અને હેઝનબર્ગે આવી લાપલાસ (ઢછંત્હ)ની વિચાર- 
ધારાને રદ કરી દીધી. ચાર્લ્સ ડારવીને માનવ પ્રગતિ વિકાસ વિચારધારા 
(ઉત્ક્ાંતવાદ)નો જન્મ આપ્યો. તેમાં વિકાસની ગતિને લઈ ઘણા વેજ્ઞાનિક 
અવરોધો ઉપસ્થિત થયા. કારણ કે પુથ્વીની ઉંમરનો અંદાજો અને વિકાસગતિ 
બન્નેવમાં વિરોધાભાસ પેદા થઈ ગયો. પૃથ્વીની જે ઉંમર વૈજ્ઞાનિકોએ 
માની તેના કરતાં વિકાસની ગતિ ઘણી જ ધીમી માનવામાં આવી. જેથી 
વિચારધારામાં ફેરફાર થઈ ગયો. છેવટે તેનો ઉકેલ લાવવા માટે નવી 
વિચારધારા અપનાવી, જેને "Panspei" કહેવામાં આવે છે. તેનો 
ભાવાર્થ એ હતો કે, જીવનનો પ્રારંભ ધરતી સિવાય બીજા અંતરિક્ષમાં કોઈ 
અનિશ્ચિત જગ્યાએ થયો. અને ત્યાંથી સફર કરી તે ધરતી ઉપર આવી. 
પરંતુ આ વિચારધારા માનવામાં ઘણા જ મોટા બુન્યાદો સવાલો ઉપસ્થિત 
થયા, જેનો કોઈ હલ વિજ્ઞાન પાસે નથી. કારણ કે વેશાનિકોના મંતવ્ય 
અનુસાર પૃથ્વી સિવાય બીજા કોઈ પણ ગ્રહ કે ખંડમાં જીવનની બુન્યાદી 
જરૂરી વસ્તુઓ ઉપલબ્ધ નથી. જેમકે પાણી, જે જીવનની અત્યંત જરૂરી 
વસ્તુ છે. પરંતુ આજ સુધીની જાણકારી પ્રમાણે પૃથ્વી સિવાય અંતરીક્ષના 
કોઈ પણ ખંડમાં તેનું અસ્તિત્વ નથી. 


ડાવિનનો ઉત્કાંતિવાદનો દષ્ટિકોણ વિજ્ઞાનની કસોટીએ 


ચાર્લ્સ ડાર્વિને વિવિધ પશુઓ અને જાનવરો વચ્ચે જાહેરી ફર્ક હોવા 
છતાં જીવવિજ્ઞાનની બાબતમાં ઘણુ મળતાપણું જોયું. જેથી તેમણે આ 
દેષ્ટિકોણ અપનાવ્યો કે, માનવી અને બીજા જાનવરો (પશુઓ) બજ્ઞનેવ એક 


9 


જ સંયુક્ત નસલથી સબંધ રાખે છે. પશુઓ અને વાનર જીવન સફરની 
પ્રારંભિક કડીઓ છે. અને ઈન્સાન આ પ્રગતિ તથા ઉત્કાંતિવાદની આગલી 
કડી છે. આ દૃષ્ટિકોણે ૧૦૦ વર્ષ સુધી માનવદિમાગ પર કબ્ઝો જમાવ્યો, 
પરંતુ ત્યાર બાદના વિજ્ઞાનના વધુ વિકાસે આ દૃષ્ટિકોણ ઉપર પ્રશ્નાર્થચિન્હો 
લગાડ્યા છે. દા.ત. વેશ્ઞાનિકોએ આધુનિક શોધખોળને લઈ પુથ્વીની ઉંમર 
માલૂમ કરી લીધી છે. અંદાજે લગભગ ૨૦૦૦ મિલિયન વર્ષ પહેલાં પૃથ્વી 
અસ્તિત્વમાં આવી છે. આ મુદત ડાર્વિનના દેષ્ટિકોણને સહીહ સાબિત કરવા 
માટે કાફી નથી. 


ઉત્કાતિવાદની થીયરી એમ કલ્પના કરે છે કે, એક જાતિમાંથી બીજી 
જાતિનું અસ્તિત્વ જૈવિક પરિવર્તનો વડે થાય છે. દા.ત. બકરીની અંદર 
પેઢી દર પેઢી અગણિત પરિવર્તનો આવ્યા. અહીં સુધી કે આ પરિવર્તનો 
ભેગા થવાના લીધે બકરીની અંતિમ પેઢીમાં જિરાફ જેવું પ્રાણી જન્મી 
ગયું. આ લાંબો પ્રવાસ અગણિત પરિવર્તનો હારા ખેડાયો. એક ગણિતશાસ્ત્રી 
પ્રોફેસર પાચો (?ઢ૧૫)એ હિસાબ લગાવીને કહ્યું છે કે, “કોઈ જાતિમાં 
એક અત્યંત સામાન્ય પ્રકારનું કલ્પિત પરિવર્તન આણવા માટે એક મિલિયન 
પેઢીઓ જોઈશે.” 

Even a minor chang in any species would take one 
million generations to be completed. 

માની લો કે, જૈવિક પરિવર્તનોની આ ક્રિયા સર્જાઈ શકે છે, તો પણ 
આ લાંબી જૈવિક પ્રક્રિયાનું પૃથ્વી ગ્રહ પર સજાંવવું શક્ય નથી. કારણ કે 
પૃથ્વીની આવરદા (ઉંમર) આ પ્રકારની લાંબી પ્રક્રિયા માટે બિલ્કુલ અપૂરતી 
છે. ચાર્લ્સ ડાવિનના કાળમાં પૃથ્વીની ઉંમરની જાણ ન હતી, પરંતુ હવે 
ટેકનોલોજીની પ્રગતિ પછી પુથ્વીની આવરદા ચોક્કસપણે જાણમાં આવી 
ચૂકી છે. 


ભૂસ્તર વિજ્ઞાનીઓનું માનવું છે કે, પૃથ્વી બે હજાર મિલિયન વર્ષ 
પહેલાં અસ્તિત્વમાં આવી. તે વખતે તે અત્યંત ગરમ હતી. ત્યાર પછી 


કે 
તે 


૨૮ 


પૃથ્વી ઠંડી થઈ અને પાણી અસ્તિત્વમાં આવ્યું. ભૂસ્તરીય અભ્યાસ મુજબ 
એકં મિલિયન તેવીસ કરોડ વર્ષ પહેલાં પૃથ્વી ઠંડી થઈને એ માટે અનુકૂળ 
બની કે જીવન જેવી કોઈ વસ્તુ તેની પર પાંગરી શકે. હવે જો ઉત્કાંતિવાદની 
કલ્પના મુજબ માનવી તથા અન્ય પ્રાણીઓ ઉત્કાંતલક્ષી પ્રક્રિયા વડે 
અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે, તો પૃથ્વીની ઉપરોક્ત ઉંમર આવી પ્રક્રિયા માટે 
અત્યંત અપુરતી છે. એક મિલિયન ૨૩ કરોડ વર્ષની અંદર આ પ્રકારની 
ઉત્કરાતિની પ્રક્રિયા મૂળે શક્ય નથી. 


ત્યાર પછી એક નવી દોડ શરૂ થઈ. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી અવકાશ 
વિજ્ઞાનનો યુગ આવી ગયો. તેની સાથોસાથ જ ઈલેક્ટ્રોનિક દૂરબીનો પણ 
બની ગઈ. એટલે એવા અવકાશગામી રોકેટો બનાવવામાં આવ્યા, જેમી 
અંદર શક્તિશાળી ઈલેક્ટ્રોનિક દૂરબીનો લગાવેલી હતી. આ રોકેટો પુથ્વી 
પરથી ઉપર અવકાશમાં મોકલવામાં આવ્યા. પૃથ્વીની ઉપર ખાસી ઉંચાઈએ 
વિહાર કરતા કરતા તેમણે સૃષ્ટિના દૂર દૂરના વિસ્તારોના ફોટા લીધા 
અને તેને પુથ્વી પર મોકલ્યા. આ ચિત્રોને કોમ્પ્યુટરમાં સુરક્ષિત કરી 
લેવામાં આવ્યા. પરંતુ શોધ સંશોધન પછી જાણવા મળ્યું કે, આપણી પૃથ્વી 
સિવાય ક્યાંય પણ કોઈ એવો ગ્રહ નથી, જ્યાં જીવન પાંગરી શકે. આમ 
“પેન્સપમિયા''નો દષ્ટિકોણ વ્યવહારિક સ્તરે નાશ પામ્યો. 


વાસ્તવિક્તા એ છે કે, ઉત્કાંતિનો દષ્ટિકોણ ૧૮૫૯માં પણ એક 
અવેશાનિક દેષ્ટિકોણ હતો. જ્યારે ચાર્લ્સ ડાર્વિનની કૃતિ “જાતિઓનું 
મૂળ” પહેલી વખત છપાઈ અને ૨૦૦૯ માં પણ તે એટલો જ અવેભશઞાનિક 
છે, જ્યારે કે અમેરિકી જનરલ “નેચર”'માં કેટલાક અમેરિકી પ્રોફેસર્સના 


“સંશોધનના પરિણામો? છપાયા છે. 


એમ કહેવામાં આવે છે કે, ઉત્ક્રાંતિના દેષ્ટિબિદુને આધુનિક કાળના 
શિક્ષિત વર્ગમાં વ્યાપક સ્વીકૃતિ મળી ચૂડી છે. પરંતુ અનુભવો એમ કહે 
છે કે, આ દૃષ્ટિકોણને સ્વીકૃતિ એટલા માટે નથી મળી કે, વૈજ્ઞાનિક ધોરણે 
તે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યો છે. બલ્કે એટલા માટે મળી છે કે, આધુનિક શિક્ષિત 


79 


વર્ગ જીવનની વ્યાખ્યા ખુદાપાક વગર કરવા માંગે છે. આધુનિક વર્ગને એવું 
લાગે છે કે, ઉત્કાંતિવાદ સ્વરૂપે તેમને એક વ્યવહારૂ દેષ્ટિકોણ મળી ગયો 
છે. તેના સિવાય કોઈ પણ વાસ્તવિક વૈજ્ઞાનિક આધાર ઉત્કાંતિવાદના પક્ષે 
મોજૂદ નથી. 


અમૂક લોકો જીવનને પ્રારંભે અસ્તિત્વમાં લાવવા માટે ખુદા તઆલાને 
પ્રથમ કારણ તરીકે સ્વીકારે છે. પરંતુ આ વ્યાખ્યા બરાબર નથી. ધાર્સિક 
દેષ્ટિબિદુ મુજબ ખુદાપાકની હેસિયત માત્ર “પ્રથમ કારણ” નથી, બલ્કે 
ખુદાપાક પ્રત્યેક ક્ષણે આપણી જીંદગીમાં શામેલ છે. ખુદા તથા બંદા વચ્ચેનો 
સબંધ લગાતાર અને સતત બાકી છે. જે વિચ્છેદ વગર પ્રત્યેક ક્ષણે જારી 
રહે છે. પછી એ કે ખુદાપાક હિસાબ લેનાર તથા બદલો આપનાર છે. 
કિયામતના દિવસે ખુદા માલિકિ યવમિદ્દીન (બદલાના દિવસના માલિક)ની 
હેસિયતથી તમામ માનવીઓના શાશ્વત ભવિષ્ય વિશે ચૂકાદો આપનાર 
છે. ખુદાપાકની આ બધી હેસિયતોનો ઉત્કાંતિવાદની થિયરીમાં ઈન્કાર 
થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં જૈવિક ઉત્કાંતિનો દેષ્ટિબિદુ ધાર્મિક હિસાબથી 
ક્યારેય સ્વીકાર્ય નહીં થઈ શકશે. 


ખુદા તથા બંદા વચ્ચે જે સબંધ જરૂરી છે, તે એક જીવંત સબંધ છે. 
તે ઝિક, દુઆ, ઈબાદત, તફક્કુર વ તદબ્બુર (ચિતનમનન) વડે પ્રત્યેક 
ક્ષણે સ્થપાયેલો રહે છે. ઈન્સાન દરેક પળે ખુદાપાકથી માંગે છે. અને 
દરેક પળે ખુદાપાક તરફથી તેને મળે છે. માણસ જેવી રીતે અસ્તિત્વમાં 
આવવા માટે ખુદાપાકનો મોહતાજ છે, તેવી જ રીતે તે પોતાને ટકાવી 
રાખવા માટે પણ સંપૂર્ણપણે ખુદાપાકનો મોહતાજ છે. ખુદાપાક જો એક 
ક્ષણ માટે માનવીને નજરઅંદાજ કરી દે, તો માણસ તબાહ થઈને રહી 
જાય. ધાર્સિક માન્યતા મુજબ ખુદાપાક માત્ર સર્જક નથી, બલ્કે તે રોઝી 
આપનાર તથા પ્રત્યેક અમલનો હિસાબ લેનાર પણ છે. એ સ્થિતિમાં 
ઉત્કાંતિવાદમાં ચોક્કસ રીતે ખુદા તઆલાની બાદબાકી છે, જે બિલ્કુલ 
ગલત માન્યતા છે. 


૨૯ 


એટલા જ માટે મહાન વૈજ્ઞાનિકો કબૂલ કરે છે કે, વિજ્ઞાન આપણને 
સત્યતા અને યથાર્થનું આંશિક જ્ઞાન અર્પે છે. "Science gives us but 


a partial knowledge of reality." 


પ્રો. ઈડીંગ્ટન (Eaતતકુ)ના મંતવ્ય પ્રમાણે વિજ્ઞાન આપણને ફક્ત 
પ્રદાર્થ વિજ્ઞાનના બાહ્ય સ્વરૂપની જાણકારી આપી શકે છે. તેથી વધુ પ્રદાર્થ 
વિજ્ઞાનના આંતરિક વિવરણ ઉપર વિજ્ઞાન પ્રકાશ નથી પાડી શકતી. 


મોર્ડન વિજ્ઞાનીક જગતમાં ધર્મ પણ એક વાસ્તવિકતા સ્વરૂપે રહી 
શકે છે. (The Limitations of Science : P138-42) 


વીસમી સદીમાં એવા વૈજ્ઞાનિકો પેદા થયા, જેમણે સુષ્ટિના ભૌતિક 
વિવરણનો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઈન્કાર કર્યો. મોર્ટન વઈટ (Morton White) 
વાઈટ હેદ વિશે લખે છે કે, તે ઘણો હિંમતવાન વૈજ્ઞાનિક છે, જેણે 
ભોતિકવાદના વાઘોને તેમના ઘર આંગણે લલકાર્યા છે. આ જ પ્રમાણે 
વાતો ઈડીગ્ટન તથા જે.ડબ્લ્યુ વગેરેએ પોતાના પુસ્તકોમાં કરી છે. 
(The Limitation of Science : P.38-50) 
કુર્‌આને જે દાવો ૧૪૦૦ વર્ષ પહેલાં કર્યો કે, સૃષ્ટિનો એક સર્જક 
છે, જે પોતાના ઈરાદાથી તેને ચલાવે છે. ત્યાર બાદ વૈજ્ઞાનિકોએ તેને રદ 
કરી કહ્યું કે, સુષ્ટિ ફક્ત એક ભોતિક મશીનરી છે, જે પોતે જ હરકત કરે 
છે. બસો વર્ષ બાદ તે Sir Jame Jહડએ ૨૬ કર્યો અને કહ્યું કે, સૃષ્ટિ 
ભૌતિક નથી, બલ્કે વેચારિક છે. જે.ડબ્લ્યુના શબ્દોમાં સૃષ્ટિનું છેલ્લુ સ્વરૂપ 
હરકત કરનાર સર્જક છે. 


લંડનથી એક પુસ્તક છપાયું છે, જેનું નામ “અભણતા-અશાનતાની 
ડીક્ષનરી.?” જેમાં સાઈઠ પ્રખ્યાત વૈજ્ઞાનિકોએ વિભિશ્ઞ શૈક્ષણિક શાખાઓનું 
વિશ્લેષણ કરતાં બતાવ્યું કે, માનવી કેટલી વસ્તુઓ વિશે હજુ સુધી અભણ 
છે. સન્ડે ટાઈમ્સ લંડન, ૪ ડિસેમ્બર ૧૯૭૭ના પેજ-૧૩ ઉપર શિર્ષક 
લગાવ્યું છ : "The Top Ten Secrets of Science." 


જીમ્સ જેનીસે કહયું કે, હવે અમે જાણી લીધું છે કે, સૃષ્ટિ એક એવા 
સર્જક (DesiZning Controlling Power)ના અસ્તિત્વને સાબિત કરે છે, 
જે અમારી વ્યક્તિગત બુધ્ધિથી મળતાપણું દર્શાવે છે. 


અર્વાચિન યુગમાં પાણીને ફક્ત પ્યાસ બુજાવવાના સ્વરૂપમાં જોવાતું 
હતું. પરંતુ ઓગણીસમી સદોમાં જ્યારે સુક્ષ્મદર્શક યંત્ર હારા જોવામાં આવ્યું 
તો પાણીમાં અસંખ્ય બેક્ટેરીયા દેખાયા. એ જ પ્રમાણે આકાશમાં જે તારાઓ 
દેખાતા હતા, તેટલાનું જ અસ્તિત્વ સમજવામાં આવતું હતું, પરંતુ દૂરબીનની 
શોધખોળ પછી તેની સંખ્યા ઘણી વધારે લાગી. આ જ પ્રમાણે ઘણી વસ્તુઓ 
છે, જે સમય વિતતા માનવીની સમજમાં આવી. 


એટલા જ માટે વૈજ્ઞાનિકોએ સ્વીકાર કર્યો છે કે, ઞાન બે પ્રકારના છે. 
એક તો વસ્તુઓનું જ્ઞાન અને બીજું સચ્ચાઈનું જ્ઞાન. વસ્તુઓને તો આપણે 
ડાયરેક જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ અમુક વાસ્તવિક્તા અને સચ્ચાઈઓ છે, જેને 
આપણે જોઈ શકતા નથી, પરંતુ માનવી પડે છે. જેમકે અજવાળુ (Ligh), 
આકર્ષણ (ઉ), લોહચુંબકિય શક્તિ (Mઢક્યંડળ), ન્યુક્લીયર 
(Nuclear energy) વગેરે સૃષ્ટિના સ્વિકાર્ય તથ્યો છે. પરંતુ આપણે તેને 
જોઈ શકતા નથી. આનાથી સાબિત થયું કે, Direct Arm જેટલુ વેલ્યુ 
ધરાવે છે, તેટલુ જ વેલ્યુ Inferential Argument ધરાવે છે. 


ધર્મ તરક પાછા gd (A Return to Religion) : 


અઢારમી અને ઓગણીસમી સદીના વૈજ્ઞાનિકો એમ સમજતા હતા 
કે, વીસમી સદીમાં માનવી પોતાની બુધ્ધિ અને દિમાગથી એવા એવા 
ગુંચવડભર્યાં પ્રશ્નો હલ કરી લેશે કે, તેને પછી ધર્મની કોઈ જરૂરત નહીં 
રહેશે. પરંતુ એમની આગાહી ખોટી પડી અને હવે ઉપર દર્શાવેલ શિર્ષકોની 
વિગતવાર રિપોટી છપાઈ રહી છે, જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, માનવીના 
પોતાની ટેકનોલોજીથી બધા પ્રશ્નો હલ થવાની જગ્યાએ નવા નવા પ્રશ્નો 
ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે, જેના હલનો કોઈ માર્ગ ન મળતાં તે કંટાળી ગયો 
છે. કરોડપતિઓ જીવનની માયાજાળથી કંટાળી આપઘાત કરવા માંડ્યા. 


3૩૦ 


ફક્ત બે હજાર મિલિયન વર્ષોમાં પૃથ્વીના તટ ઉપર સંપૂર્ણ શરીર 
ધરાવતા જીવોના દસ લાખથી વધુ પ્રકારો કેવી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યા 
અને વનસ્પતિના બે લાખથી વધુ પ્રગતિ પામેલ પ્રકારો કેવી રીતે બની 
ગયા. આટલી ટૂંકી મુદતમાં તો એક મામૂલી જાનવર પણ નથી બની 
શકતું. જાનવરોની એક નસલ પ્રગતિ કરીને વાનર (ચિમ્પાન્ઝી)થી માનવી 
બની ગઈ. આ વિષયની એક દિલચસ્પ દાસ્તાન પણ વાંચવા જેવી છે. 
વેજ્ઞાનિકોમાં આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો કે, માનવી અને વાનરની વચલી 
કડી શોધવામાં આવે. 


૧૯૧૨ ઈસ્વીમાં લંડનના એક મેગેઝીને આ ખુશખબર સંભળાવી 
કે, માનવી અને વાનરની વચલી ખૂટતી ગુમ થયેલ કડી પણ મળી ગઈ છે. 
આ ખૂટતી કડીને ઉત્કાંતિવાદના ઈતિહાસમાં પિલ્તડાઉન માનવી (Pirt- 
down Man) કહેવામાં આવે છે. આની વિગત એ છે કે, લંડનના બ્રિટીશ 
મ્યુઝિયમને પુરાણા જમાનાનું એક “જડબુ” મળ્યુ. જેનો આકાર વાનર 
જેવો હતો, પરંતુ તેના દાંત માનવીના દાંતથી મળતા આવતા હતા. આ 
હાડકાના ટુકડાને આધારે એક આકૃતિ બનાવવામાં આવી, જે જોનાર 
વ્યક્તિને “વાનર જેવો માનવી?” અથવા “માનવી જેવા વાનર'”ની જેમ 
દેખાતી હતી. તેને પિલ્તડાઉન માનવીનું નામ આપવામાં આવ્યું. કારણ કે 
તે પિલ્તડાઉન (ઈંગ્લેન્ડ) નામી જગ્યાએથી પ્રાત થઈ હતી. 


આ પિલ્તડાઉન માનવીને ઘણી ખ્યાતિ મળી. ત્યાં સુધી કે અભ્યાસ- 
કમની બુકોમાં તેને કાયદેસર ભણાવવા માટે શામેલ કરવામાં આવ્યો. 


પચાસ વર્ષ સુધી આ નવી શોધખોળનો જાદુ વૈજ્ઞાનિકો ઉપર રહ્યો, 
પરંતુ ૧૯૫૩ ઈસ્વીમાં અમુક વેજ્ઞાનિકોને શક ગયો. તેમણે બ્રિટીશ 
મ્યુઝિયમના લોખંડના ફાયરપ્રુફ બોક્સમાંથી આ “જડબુ” કાઢી વેજ્ઞાનિક 
પધ્ધતિથી તેને પારખવાનું શરૂ કર્યું. ઘણી મહેનતના અંતે વૈજ્ઞાનિકોએ આ 
તારણ કાઢ્યું કે, આ એક સંપૂર્ણ ધોકો હતો. જેને હકીકત સમજવામાં 
આવ્યો હતો. 


પિલ્તડાઉન માનવીની અસલ હકીકત એ હતી કે, એક માણસે વાંદરાનું 
જડબુ લીધુ. તેને મહુગની રંગથી રંગીને તેના દાંતને રેતીથી ઘસી ઈન્સાની 
દાંત જેવા બનાવ્યા. ત્યાર બાદ આ જડબુ બ્રિટીશ મ્યુઝિયમને હવાલે 
કરતા કહ્યું કે, આ તેને પિલ્તડાઉંન (ઈંગ્લેન્ડ)થી મળ્યું છે. આ એક દિલચસ્પ 
કહાની છે, જેની વિગત આ પુસ્તકો-માંથી મળી શકે છે : 
e Encylopaedia Britanica (1984) "Piltdown Man" 
e Bulletin of the British Museum (Natural History) 

Vol. 2, No. 3 and 6. 
eo J. S. Weiner, The Piltdown Forgery (1955) 
e Ronald Millar, The Piltdown Man (1972) 
e Readers Digest, November 1956. 


ઉત્ક્ાંતિનો પૂરો પ્રવાસ હાલની પૃથ્વી પર ખેડાયો હતો, પરંતુ ત્યાર 
પછીના સંશોધનોએ દશાંવ્યું કે, જે ઉંત્કાતિની કલ્પના કરવામાં આવી છે, 
તેનું આ પૃથ્વી પર સર્જાવું શક્ય નથી. દા.ત. પૃથ્વીની ઉંમર તેનાથી બહુ 
ઓછી છે, જે આ પ્રકારની ઉત્કાંતિલક્ષી પ્રક્રિયા માટે જરૂરી છે. 


શયખ અબ્દુલકાદિર જીલાની (રહ.)નું તોહીદનું શિક્ષણ 


ઇસ્લામ ધર્મ અલ્લાહપાક તરફથી તેના બંદાઓ માટે આખરી પયગામ 
છે. તે સંપૂર્ણ રીતે દૃનિયા સમક્ષ આવી ચૂકયો છે અને કર્આન શરીફમાં તેનું 
એઅલાન પણ કરવામાં આવ્યું છે. એક તરફ અલ્લાહ તઆલાનો દીન 
ઇસ્લામ સંપૂર્ણ છે, તો આ પણ એક વાસ્તવિકતા છે કે જીવન (યુગ) 
ગતિશિલ અને પ્રવાહિત છે. 


આ હરપલ નવા ઉપસ્થિત થતાં પ્રશ્નો અને યુગના તકાઝાઓને 
પહોંચી વળવાની ઇસ્લામી શિક્ષણમાં ક્ષમતા રાખવામાં આવી છે. ઈસ્લામ 
એક જીવંત ધર્મ છે. અને કિયામત સુધી તેણે માર્ગદર્શન આપવાનું છે. અને 
આ વાત બિલ્કલ કદરતી છે કે દુનિયાના વિભિન્ન માનવીઓ અને વિવિધ 
યુગોથી આ ઉમ્મતને સબંધ રહેશે અને એવી સમસ્યાઓનો મુકાબલો 


૩૧ 


કરવાનો રહેશે, જે બીજા ધર્મોવાળાના ઈતિહાસમાં પેશ આવી નહિ હોય. 


માનવજીવનના હરપલ બદલતા હાલાતનો મુકાબલો કરવા માટે 
અલ્લાહપાકે આ ઉમ્મત માટે બે વ્યવસ્થાઓ કરી છે : 


(૧) એક હઝરત જનાબ નબીએ અકરમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વસલ્લમને એવી સંપૂર્ણ અર્થસભર અને જીવંત તઅલીમ લઈ મોકલ્યા, 
જે દરેક સંજોગો, સમસ્યાઓ અને દરેક હાલાતનો મુકાબલો કરી શકે છે. 
અને ઇસ્લામી તઅલીમાતમાં દરેક યુગના મસાઈલ અને મશ્કેલીઓને હલ 
કરવાની પરી સલાહિય્યત મોજુદ છે. 


(૨) બીજી વ્યવસ્થા એ કે અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના ઝિમ્મે આ 
વસ્તુ લઈ લીધી છે કે તે આ દીનને માટે દરેક યુગમાં એવા મહાન બુઝુગો, 
મહદિસો અને સૂફીયાએ કિરામની જમાઅત પેદા કરતો રહેશે, જે ઇસ્લામી 
તઅલીમાતને લોકોના અમલી જીવનમાં ઉતારવાની કોશીશો કરશે. અને 
એવો માહોલ તેયાર કરશે, જેને લઈ આ દીન લીલોછમ અને તાજો રહેશે. 
તેના ઉપર પાનખર ત્રદૃતુ આવશે નહિ. 


ઇસ્લામી ઈતિહાસ આવા સેંકડો કિસ્સાઓથી ભરેલો છે કે, ઇસ્લામ 
અને મુસ્લિમો ઉપર કોઈ દેશ-પ્રદેશમાં એવા સંજોગો ઉપસ્થિત થયા. 
અને એવા ખતરનાક હાલાત આવ્યા કે લાગવા માંડયુ કે હવે ઈસ્લામ આ 
પ્રદેશમાંથી સંપૂર્ણ નાબુદ થઈ જશે. કોઈ કલિમો પઢનાર બાકી રહેશે 
નહિ. તેવા જ ખતરનાક હાલાતમાં અલ્લાહ તઆલાના મુખ્લિસ, સરફરોશ, 
જાંબાઝ બંદાઓની ઈમાની બસીરત (દિર્થદ્રષ્ટિ) અને રૂહાની કવ્વત 
(આધ્યાત્મિકત શકિત)થી દશ્મનોમાં જ ઇસ્લામના ચાહકો મળી જાય છે. 
અને તે જ ઈસ્લામની શમઅને આગળ ધપાવે છે. અને ઇસ્લામી શરીઅતને 
સદાય જીવંત અને જવલંત રાખવામાં સફળ થાય છે. 


એ જ પ્રમાણે ઉમ્મતમાં કોઈ આંતરિક ફિત્નો ઉપસ્થિત થાય. અને 


જાહિલો, દન્યાદાર લોકો, બાદશાહો દુનિયાને દીન ઉપર મહત્વ આપવા 
માંડે, દુન્યવી એશ આરામને જ બધુ સમજવામાં આવે. અને શિક બિદઅતની 


રાહથી ઇસ્લામનો રોશન ચહેરો બગાડવાની કોશિશો થાય, અથવા બીજી 
કોમોના રસમો રિવાજ, બાતિલ અકીદાઓ આ ઉમ્મતમાં પ્રસરવા માંડે 
અથવા ફકત બુધ્ધિ અને અક્કલથી જ દીનના બન્યાદી અરકાન અને 
અઅમાલને સમજવા-સમજાવવાની કોશીશો કરવામાં આવે, અને કર્આન 
શરીફ, હંદીષ શરીફ વગેરેને અક્કલની કસોટીએ જ પારખવાના માપદંડ 
નકકી કરવામાં આવે. આવા દરેક નાજુક અને ગંભીર સમયે પણ 
અલ્લાહપાકના નેક બંદાઓ આગળ આવ્યા. અને પોતાના સદાચાર, દ્રઢ 
ચારિત્ર અને ઈમાની બળે આવા આંતરિક તથા બાહા ફિત્નાઓનો મુકાબલો 
કર્યો, અને દૂધનું દૂધ તથા પાણીનું પાણી કર્યું. 


આવા મહાન બઝુ્ગોમાં સય્યિદના મહબૂબે સુબ્હાની, કત્બે રબ્બાની, 
આરિફે હક્કાની હઝરત શયખ અબ્દુલકાદિર જીલાની (રહ.)ની ઝાતે 
બાબરકત અતિ મહત્વ ધરાવે છે. જેમનો સિલસિલએ ખાનદાની દસ 
પેઢીઓના વાસ્તાથી સય્યદિના હઝરત હસન (રદી.)થી મળે છે. આપનો 
જન્મ ૪૦૦ હિજરીમાં ઈરાનના ઉત્તર પશ્ચિમ ભાગમાં ગીલાન અથવા 
જીલાન નામી કસ્ખામાં થયો. 


હજુ આપની વય ઘણી નાની હતી કે આપના વાલિદ દુન્યા ત્યાગી 
જન્નત નશીન થયા. પ્રથમ આપને કુઆંને કરીમના પ્રાથમિક શિક્ષણાર્થે 
સ્થાનિક મદ્રસામાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ત્યાં આપે કરન શરીફ હિફઝ 
કર્યં. અને જ્યારે આપની વય ૧૮ વર્ષની થઈ ત્યારે વાલિદાની રજા લઈ 
આપ ઉચ્ચ ઈલ્મ પ્રાપ્તિ અર્થે ચારસો માઈલની કંટાળા ભરેલી લાંબી 
મસાફરી કરી બગદાદ પહોંચ્યા. જે વર્ષે ઈમામ ગિઝાલી (રહ.)એ યકીન 
અને મઅરિફતની તલાશમાં બગદાદ છોડયુ તે જ વર્ષે ૪૮૮ હિજરીમાં 
સય્યિદના શયખ અબ્દુલકાદિર જીલાની (રહ.) બગદાદ તશરીફ લાવ્યા. 
આ ફકત આકસ્મિક કે સંજોગવસાત બનાવ નથી કે એક મહાન ઈમામ 
અને બુઝુર્ગ હસ્તી (ઈમામ ગિઝાલી)થી બગદાદ મહરૂમ (વંચિત) થયુ 
તો બીજા મહાન સુધારક અને દાઈનું ત્યાં આગમન થયુ, બલ્કે અલ્લાહ 


૩૨ 


તઆલાના ગૈબી નિઝામને લઈ આ પ્રમાણે થયુ. 


બગદાદ પહોંચ્યા પછી ઈલ્મ પ્રાપ્તિ અંગે આપને આર્થિક મુસીબતો 
અને બીજી અસીમ યાતનાઓ ભોગવવી પડી; એ છતાં ઘણી જ સબ્ર, 
સહનશિલતા અને દ્રઢતા સાથે બધુ જ સહન કર્યું. અને ત્યાંના ઉલમાએ 
હક્કાની અને મહાન ઈમામો પાસે કિરાઅત, તફસીર, હદીષ, ફિકહ, ઈલ્મે 
કલામ, ઈલ્મે લુગત, નહવ, ઉરૂઝ, ઈલ્મે મુનાઝરા, તારીખ વિગેરે ઈલ્મ 
(વિદ્યા) સંપૂર્ણપણે પ્રાપ્ત કર્યો. અને એ અંગેની સનદ માહે ઝીલ્હજજ સને 
૪૯૬ હિજરીમાં મેળવી. ઈલ્મે શરીઅત પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપે ઈલ્મે તરીકત 
તરફ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્ય. તરીકતનું જ્ઞાન આપે વધુ પ્રમાણમાં હઝરત 
અબલ ખયર હમ્માદ ઈંબ્નિ મસ્લિમ દબ્બાસ (રહ.) પાસે પ્રાપ્ત કર્યુ. 


તરીકતમાં કદમ મૂકતાં આપને મુજાહદા અને ઈબાદતોમાં તપશ્ચયાં 
કરવાનો ઓર શોખ વધ્યો. આપ વસ્તી છોડી વનવગડામાં રહેવા લાગ્યા. 
આપે સખત મુજાહદા અને ઈબાદતો કરવાનું શરૂ કર્યુ. 


હઝરત શયખ અડગતાના પહાડ હતા. ઈત્તેબાએ સુન્નત, જબરદસ્ત 
ઈલ્મ અને અલ્લાહપાકની મદદે આપને તે મકામ ઉપર પહોંચાડયા હતા કે 
હક્કો-બાતિલ, નૂર-અંધારૂ તથા સહીહ ઈલ્હામ અને શયતાની ચાલાકી 
પારખવામાં આપ નિષ્ણાંત હતા. આપ ઉપર આ હકીકત સંપૂર્ણ રીતે ખલી 
ગઈ હતી કે શરીઅતે મહમ્મદી સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમના અહકામો 
અને હલાલ હરામમાં કિયામત સુધી કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી. અને જે 
એના વિરૂધ્ધ દાવો કરે તે શયતાન છે. 


હઝરત શયખ ફરમાવે છે કે, એક વખતે એક ઘણી મોટી રોશની 
જાહેર થઈ. જેનાથી આસમાનના કિનારા રોશન થઈ ગયા. તેમાંથી એક 
સુરત-શકલ જાહેર થઈ. તેણે મને સંબોધી કહાં કે, અય અબ્દુલકાદિર ! 
હું તારો રબ છું. મેં તારા માટે બધી જ હરામ વસ્તુઓ હલાલ કરી દીધી 
છે. મેં કહયું કે, મરદૂદ દૂર થઈ જા ! આ કહેતા જ પેલી રોશની અને 
અજવાળે અંધારામાં પરિવતિત થઈ ગયું. પછી એક અવાજ આવ્યો કે, 


અબ્દુલકાદિર ! તમોને તમારા ઈલ્મએ બચાવી લીધા, નહીં તો તમારી 
જેવા સિત્તેર સુફીઓને ગુમરાહ કરી ચૂકયો છં. મેં કહયું કે, મારા ઈલ્મને 
લઈ નહીં બલ્કે અલ્લાહપાકની મહેરબાનીથી બચ્યો છં. કોઈ શાગિદે અર્જ 
કરી કે, આપ કેવી રીતે સમજી ગયા કે આ શયતાન છે. તો ફરમાવ્યું કે તેના 
આ કહેવાથી કે “મેં હરામ વસ્તુઓ આપના માટે હલાલ કરી દીધી.” હું 
સમજી ગયો કે આ શયતાન છે. કારણ કે આપ અલયહિસ્સલામ ઉપર જે 
વસ્તુ હરામ હોય તે મારા માટે કેવી રીતે હલાલ થઈ જાય ? 


આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમનો ઈર્શાદ છે કે, જો તમારાથી 
શરીઅતનો કોઈ હકમ તૂટતો હોય તો સમજી લો કે તમે ફિત્નામાં સપડાય 
ગયા છો અને શયતાન તમારી સાથે રમત રમી રહ્યો છે. માટે તરત જ 
શરીઅત તરફ પાછા ફરો. તેને મજબૂતીથી પકડી નફસની ખ્વાહિશનો 
જવાબ દો. એટલા માટે કે દરેક તે હકીકત જેનું શરીઅત સમર્થન કરતી 
નથી, તે બાતિલ છે. 


આપણા જમાનાના જાહિલ સુફીઓ અને બનાવટી પીરો માટે આ 
ઘણો ઈબ્રતનો બનાવ છે કે, તેમની નમાઝો હિંદુસ્તાનમાં બેસી રહી મક્કા- 
મદીનામાં થઈ જાય છે. અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ સલ્લલ્લાહ અલયહિ 
વસલ્લમ જે મઅસૂમ હતા તે પોતાના ઈન્તેકાલના છેલ્લા દિવસોમાં બે 
સહાબાએ કિરામના સહારા વડે નમાઝ માટે મસ્જિદે નબવીમાં આવે છે. 
પોતાના રૂમમાં પણ નમાઝ નથી પઢતા. અને આજકાલના જાહિલ પીરોની 
નમાઝ (નમાઝ પઢવા વગર) ડાયરેકટ મદીનામાં અદા થઈ જાય છે. એવા 
લોકોને ખબર નથી કે હઝરત શયખ અબ્દુલકાદિર જીલાની (રહ.) એવા 
બેનમાઝીઓને બેઈમાન કહે છે. તે લોકોને ઈસ્લામથી ખારિજ સમજે છે. 
પછી ચાહે તે “ગૌસકા દામન નહીં છોડેગે'” બોલતા રહે, ગૌસ (રહ.) 
પોતે જ પોતાનો દામન તેમનાથી દૂર રાખે છે. 


હઝરત મહબૂબે સુબ્હાની (રહ.) કદરતી સ્વભાવે જનતાથી દૂર રહિ 
એકાંતવાસને પસંદ કરનારા, ગુમનામીમાં રહી અલ્લાહપાક પ્રતિ એકાગ્ર 


૩૩ 


અને તલ્લીન રહેવાના ચાહક હતા. પરંતુ રોઝે અઝલથી નસીબના લેખ 
ન્યારા જ હતા, એમને સીરે તો “કતબીય્યત'”નો તાજ મૂકાયો હતો. 
માર્ગથી ભટકેલાઓને ખરો માર્ગ દેખાડવાની, નિંદ્રામાં પોહેલાઓને જાગૃત 
કરવાની, સંસાર-મદિરાના મદમસ્તોમાં શુદ્વિ લાવવાની, જાહિલોને 
આલિમો અને આલિમોને બાઅમલ બનાવવાની, બગડેલ દિલોની સુધારણા 
કરવાની, બીમાર દિલોને સાજા કરવાની, પાપોથી પતિત અને નિર્જીવ 
બનેલાઓને અલ્લાહ તઆલાના નૂર વડે પાવન કરી જીવંત અને જવલંત 
કરવાની, લોભ, લાલચ, મદ, મોહ, નફસ અને શયતાનના બંદીવાન 
બનેલાઓને તેમના પંજાઓથી મુકત કરવાની, દીનદારોને દીનદારીનો 
લુત્ફ-આનંદ ચખાડવાની, પોતાના બોધ અને ઈમાન બળે તેમને સાચા 
દીનદાર, અલ્લાહવાળા બનાવી પોતાના મોલા સમક્ષ રજૂ કરવાની ફરજો 
આપના ઝિમ્મે આવી પડી. આથી અલ્લાહપાકે એમને પડદામાંથી બહાર 
કાઢી ઉપર્યુંકત ફઝો બજાવી લાવવા એમના શયખ કાઝી અબ સઈદ 
મખરમીના મદ્રસામાં લાવી બેસાડયા. 


આપે બગદાદમાં ૭૩ વર્ષ ગઝાર્યા અને પાંચ અબ્બાસી ખલીફાઓનો 
દોર પસાર થયો. આમ જનતા દુન્યા પ્રાપ્તિ પાછળ દીવાની હતી. અમીરો 
સત્તા અને સંપત્તિના નશામાં ચૂર હતા. દુન્યાપરસ્ત આલિમોએ પોતાના 
સ્વાર્થ સાધવા જનતાને ખરા દીનના માર્ગથી હટાવી તેમની અને તેમના 
દીનની હાલત ખરાબ કરી મૂકી હતી. એવા સમયે હઝરત શાહ જીલાની 
(રહ.)એ બગદાદમાં શરીઅત અને તરીકતના ઈલ્મનું, ઇસ્લામ પ્રચારનું, 
લોક સુધારણાનું, દીનના ઉદ્ધાર અને સત્યના પ્રકાશનું અઘરું કાર્ય શરૂ કર્ય. 
આથી શરૂઆતમાં આપની ખરી અને નીડર વાતોથી આપના માર્ગમાં ઘણી 
અડચણો ઉભી થઈ, વિધ્નો નંખાયા. આપને એ બાબતે ભારે કષ્ટ અને 
યાતનાઓ વેઠવી પડી. સબ્રની ખરેખરી અગ્નિ પરીક્ષામાંથી પસાર થવુ 
પડયું; પરંત આપ ખડકની પેઠે અડગ રહયા. અને વઅઝ, તાલીમ, 
તરબિયત અને ફતાવા આપવાનું કાર્ય જારી રાખ્યું. આપની વઅઝ, તાલીમ, 


તરબિયત અને હક્ક વાત કહેવાની ખ્યાતિ દેશ-દેશાવરમાં ફેલાઈ. અને 
ઘણા દૂર દૂર દેશોના લોકો ફેઝ હાસિલ કરવા આપની પાસે આવવા લાગ્યા. 
સન ૫૪૫ હિજરી સુધીમાં તો આપના ફેઝનો પ્રભાવ પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો. 
આપે જનતાના દિલો જીતી લીધા. વઅઝોમાં લોકોની મેદની એટલી વધી 
કે મદ્રસાનો વિસ્તાર વધારવો પડયો. એ છતાંયે તંગી પડતા વઅઝની 
મજલિસો શહેરની બહાર ઈંદગાહમાં રાખવી પડતી. 


આપની વઅઝોમાં મશાયખ, ઉલમા અને સાલેહ લોકો, અમીરો 
અને ફકીરો, સુલતાનો અને વજીરો, ઝાહિદો અને આમિલો, દુન્યાદારો 
અને દીનદારો, વકતાઓ અને કવિઓ, કલમબાઝો અને તલવારબાઝો, 
નબળા અને સબળા, સખ્ત દિલો અને નરમ દિલો, શહેરીઓ અને 
ગ્રામ્યજનો, આમ અને ખાસ, સારાંશ કે દરેક મોભા મરતબાના અને 
દરેક પ્રકારના લોકો આવતા. તદુપરાંત યહદીઓ, ખ્રિસ્તીઓ અને મશ્રિકો 
સુધ્ધાં હાજરી આપતા. હઝરત શેખના પોતાના કથનુસાર પાંચ હજારથી 
વધુ યહુદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ આપના હાથે ઈમાન લાવી ચૂકયા હતા. અને 
એક લાખથી વધુ ગુનેહગારો, ફાસિકોએ આપના હાથ ઉપર તોબા કરી 
પોતપોતાની ઝિંદગી સુધારી હતી. 


હાફિઝ ઈબ્ને તયમિય્યહ (રહ.) ફરમાવે છે કે, આપની કરામતો 
સંખ્યાબંધ છે. જેમાં આખિરતથી ગાફિલ દિલોનું અલ્લાહ તઆલા તરફ 
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાવવુ અને અલ્લાહપાકના આશિકેઝાર બનાવવા સોથી 
મોટી કરામત છે. 


જ્યારે આપની વય ૯૧ વર્ષ લગભગની થઈ તો ઝાતે ઈલાહીની 
મુહબ્બતન આકર્ષણ શરૂ થયું અને સોમવાર તા.૧ ૧મી માહે રબીઉસ્સાની 
૫૬૧ હિજરીમાં આપે આ ફાની જહાંનો ત્યાગ કર્યો. ઈન્તિકાલ પહેલા જે 
છેલ્લી નસીહતો કરી તેને આપના સાહબઝાદા શયખ અ.વહહાબ નકલ 
કરે છે કે, મેં વસીય્યત કરવાનું કહયું તો ફરમાવ્યું કે હમેશા અલ્લાહ 
તઆલાથી ડરતા રહો અને અલ્લાહપાકના સિવાય કોઈથી ન ડરો. અને 


૩૪ 


તેના સિવાય કોઈથી ઉમ્મીદ પણ ન રાખો. પોતાની સઘળી જરૂરતો 
અલ્લાહપાકના હવાલે કરો. ફકત તેના જ ઉપર ભરોસો રાખો. અને બધી 
જરૂરતો ફકત તેનાથી જ માંગો. અલ્લાહપાકના સિવાય કોઈના ઉપર 
ભરોસો ન કરો. તોહિદ ઈખ્તિયાર કરો. ફરમાવ્યું કે, જ્યારે દિલ અલ્લાહ 
તઆલા સાથે વ્યવસ્થિત અને દરૂસ્ત થઈ જાય છે તો કોઈ વસ્તુ ઘટતી 
નથી. અંતિમ શબ્દો આ છે : હું તે ખદાવંદે કદુસથી મદદ ચાહ છં જેના 
સિવાય કોઈ મઅબૂદ નથી. તે જ પાક અને ઉચ્ચતમ છે અને હઝરત 
મહમ્મદ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ) તેના રસૂલ છે. પછી ત્રણ વાર 
અલ્લાહ-અલ્લાહ-અલ્લાહ ફરમાવતા જ અવાજ રૂંધાય ગયો અને રૂહ 
મુબારકે ફાની દુન્યા છોડી દીધી. ઈન્ના લિલ્લાહ.... 


થઈ શકે છે કે તમને એક વસ્તુ ખરાબ લાગે, 
પરંતુ તમારા માટે તેમાં ભલાઈ હોય. (સૂ.બકટહ) 


કર્‌આન શરીફની પ્રતો સળગાવવાની 
ઘોષણાની અસર 


અલ્લાહપાક કોઈ (બાહ્ય) તકલીફ આપનાર વસ્તુ ઉભી કરે 
છે. પરંતુ તેમાં ભલાઈ છૂપાયેલી હોય છે. -શેખ સદી (રહ.) 


અમેરિકી પાદરી ટેરી જોન્સની પવિત્ર કેઆંન શરીફની પ્રતોને સળ 
ગાવવાની શર્મજનક ઘોષણાથી સમગ્ર વિશ્વમાં એક પ્રકારની બેચેની અને 
વાતાવરણ ખરાબ થવાની દહેશત ફેલાઈ ગઈ હતી. આ પ્રકારની કચેષ્ટાથી 
મુસ્લિમ સમાજ પરેશાન હતો. 


પરંત અલ્લાહપાકની હિકમતો, મમો અને ભેદો ઝાલિમ અને જાહિલ 
માનવી સમજી શકતો નથી. એટલે જ શિર્ષકમાં એક આયત અને ફારસી 
શએરથી તેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. 


યરોપ-અમેરિકામાં સલમાન રૃશ્દીની બદનામ કિતાબ શૈતાનિક 
વર્સિસના લેખન પછી બી.બી.સી. ઉદ સવિસની એક ટિપ્પણીમાં આવ્યુ 
હતું કે, આ પસતક વિશે વિશ્વભરના મુસ્લિમોના વિરોધને ટી.વી. ઉપર 
જોઈ ઘણા યરોપિયનોને આશ્ચર્ય થયુ કે હઝરત મહમ્મદ (સલ.) પ્રત્યે 
મસ્લિમોને આટલો અપાર પ્રેમ અને સ્નેહ કેમ છે કે તેમના તથા તેમની 
પવિત્ર પત્નીઓ વિરૂધ્ધ લખાણને મુસ્લિમો આટલા ધિક્કારથી જુએ છે. 
અને તેના માટે પોતાની જાન કર્બાન કરવા તેયાર થઈ જાય છે. ત્યારબાદ 
યરોપના સંશોધનિય દિમાગોને ચૈન નહિ આવ્યુ. અને તેમણે આપ (સલ.) 
ની સીરતે અકદસ વાંચવાનું શરૂ કર્ય. વિશ્વ રહમત (સલ.)ના પાક-પવિત્ર 
જીવનચરિત્રે તેમને ઈસ્લામ લાવવાની પ્રેરણા આપી. અને પરિણામસ્વરૂપે 
દસ હજાર પ્રોફેસરો, ડોકટરો અને કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓએ ઇસ્લામ અંગીકાર 
કર્યો. એ જ પ્રમાણે વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરના ડ્રામા પછી પણ અમેરિકામાં કર્આન 


૩પ 


શ.ની માંગ વધવાની સાથે ઇસ્લામ કબૂલ કરનારાઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર 
વધારો થયો હતો. હાલમાં આ પાદરીની કચેષ્ટાએ પણ વધુથી વધુ લોકોને 
કર્આન શ.ના વાંચન પ્રત્યે ભૂખ જન્માવી. અને કર્આન શરીફ વિશેની ગેર- 


સમજો દૂર કરવા માટે યુરોપિય મીડિયાના પ્રમાણિક લેખકો અને રીપોર્ટરોએ 
કંઆંન શરીફ વિશે પોતાના સારા અભિપ્રાયો આપવાનું શરૂ કર્યુ. 


જેમાં અમેરિકી પ્રખર લેખક અને ધાર્મિક બાબતોના નિષ્ણાંત સ્ટીફન 
પ્રોથેરોએ એક ઘણ સારૂ સૂચન કર્યુ છે. તેમણે જે લોકો પ્રથમ વખતે કરઆન 
શરીફનું વાંચન કરવા માંગતા હોય તેમને કહાં કે તમો કર્આન શરીફના 
વાંચનનો પ્રારંભ સોપ્રથમ સૂરએ ફાતિહાથી કરો. ત્યારબાદ ત્રીસમા 
સિપારાની નાની નાની સૂરતો પઢતા પઢતા મોટી સૂરતો તરફ આવો. 
ત્યારબાદ દરમ્યાની અરસામાં અંબિયાએ કિરામ અલયહિમુસ્સલામના 
કિસ્સાઓ અને તેમના જીવનચરિત્રનું સારી રીતે વાંચન કરો. ત્યારબાદ 
છેલ્લે કરઆન શરીફની શરૂની મોટી મોટી સૂરતો પઢતા પઢતા ઇસ્લામી 
શરઈ અહકામનું વાંચન શરૂ કરો. આ પ્રમાણે કરઆન શરીફની તઅલીમાત 
સમજવામાં આસાની રહેશે. 


બીજા એક પ્રખર વિદ્ધાન એમોરી યુનિવર્સિટીના મધ્યપૂર્વના રિસર્ચ 
વિભાગના વડા ગોર્ડન ન્યુબી યરોપવાસીઓને જણાવે છે કે, “કર્આન 
શરીફમાં હઝરત મૂસા (અલ.)નું વર્ણન ૧૩૦ વખત અને હઝરત ઈસા 
(અલ.)નું વર્ણન સો (૧૦૦)થી વધારે વખત આવ્યુ છે. જ્યારે કે હઝરત 
મરયમ (અલ.)નું વર્ણન બાઈબલના નવા કરારથી પણ વધારે વખત છે. 
જ્યારે હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)નું નામ ફકત ચાર વખતે આવ્યુ છે. કુઆંન 
શરીફ તોહિદ (એકેશ્વરવાદ)ની છેલ્લી કિતાબ છે. અને હઝરત મહમ્મદ 
(સલ.) પયગમ્બરોના સિલસિલાની છેલ્લી કડી છે. ઇસ્લામના અકીદાઓ 
અને શિક્ષણ સમજવા તથા સમજાવવામાં ઘણા સરળ છે. ઇસ્લામનો કલિમો 
(તવહિદનું શિક્ષણ) બાળકના જન્મની સાથે તેના કાનમાં પડે છે. અને મોતના 
સમયે પણ તેની જુબાનથી આ જ કલિમો નિકળે છે. 


કર્આન શરીફ વિશેની યુરાપિય વિદ્દાનોની આ જાણકારી અમેરિકી 
જર્નાલિસ્ટ બ્રેટ બિકનરે પોતાની એક તાજી રિપોર્ટમાં ભેગી કરી છે. શ્રી 
બિકનરની આ રિપોર્ટ અમેરિકી ન્યુઝ નેટવર્ક ધી સ્ટાર (એન્સ્ટન સ્ટાર) 
માટે તેયાર કરી હતી. 


પ્રખ્યાત સંશોધક શ્રીમતિ કેરેન આર્મસ્ટોગના હવાલાથી પણ અમૂક 
જાણવા લાયક વાતો નકલ કરી છે. તથા પોતાના વ્યકિતગત વાંચન અને 
અનુભવોના આધારે પણ ઘણ બધુ લખ્યુ છે. 


જેમકે આ લખાણ કે યહૂદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મપુસ્તકો પણ અલ્લાહપાક 
તરફથી ઉતયાં હતા. પરંત સમય પસાર થતા તેમાં ફેરફાર થતો ગયો. પરંત 
કર્આન શરીફ આજે પણ તે જ શબ્દોમાં સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે, જે હાલતમાં તે 
ઉતર્યું હતું. ત્યારબાદ લખે છે કે, આકાશી પસ્તકોના અનુવાદો કરવા માનવીય 
દિમાગની ઉપજ છે. કુઆંન શરીફનું ફકત અરબી મતન (7) જ 
ભરોસાપાત્ર સમજવામાં આવે છે. 
(Anstonstar.com / bratbickner.bickner@yahoo.com) 
એમનો કહેવાનો આશય એ છે કે, બાઈબલના જુના કરાર તથા નવા 
કરાર (તોરાત-ઈન્જિલ)નું શિક્ષણ અને કાયદાઓ એટલા માટે બદલાય 
ગયા કે તેમની અસલ ભાષા છોડીને તેમાં વિવિધ ભાષાંતરો થતા રહા. ત્યાં 
સુધી કે ભાષાંતરો જ બાકી રહા અને આજે અસલ બાઈબલનું અસ્તિત્વ 
જ બાકી રહા નથી. 


ઈન્ટરનેટ ઉપર આ બધા લખાણો ફલોરિડાના પાદરીની કરઆન શરીફ 
વિરૂધ્ધ ટિપ્પણી અને તેને સગળાવવાની ધમકીના અનુસંધાનમાં જ લખવામાં 
આવ્યા છે. જે આ વાત દર્શાવે છે કે, મુસ્લિમોની પોતાની દઅવતની ઝુંબેશમાં 
સુસ્તી તથા કર્આન શ. ઉપર અમલ કરવાની કમઝોરી છતાં અલ્લાહપાક 
પોતાના વાયદાનુસાર કે, ““હમોએ જ કર્આન શરીફ ઉતાર્યું અને હમો જ 
તેની સુરક્ષા કરવાના છીએ.'' હમો દુશ્મનોને જાણી જોઈને આ પ્રમાણે 
ધમકીઓ આપવા તેયાર કરીએ છીએ. જેથી કર્આન શ.ની અસલ હકીકત 


દુ 


અને પાક-પવિત્ર તઅલીમ માનવજગત સુધી પહોંચાડીએ. કારણકે જેમને 
કરન શરીફની તઅલીમ સમસ્ત માનવજગત સુધી પહોંચાડવાના 
જવાબદાર બનાવ્યા છે, તે આ જવાબદારી સારી રીતે બજાવતા નથી. 


બીજા પણ ઘણા યરોપિયન વિદ્વાનોએ કર્આન શરીફના વાંચન પછી 
પોતાના અભિપ્રાયો દર્શાવ્યા છે. તેમાંથી થોડાક રજ કરેં છું. 


“કરન એક સરળ અને બધાની સમજમાં આવે તેવો ગ્રંથ છે. આ 
ગ્રંથ એવા સમયે દુનિયામાં પ્રસ્‍તુત કરવામાં આવ્યો, જ્યારે કે ચારે તરફ 
વિભિન્ન પ્રકારની પથભ્રષ્ટતાઓ ફેલાયેલ હતી. માનવતા, સજજનતા તેમજ 
સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાને કોઈ જાણતું ન હતું. બધી બાજુ અશાંતિ અને બેચેની 
વ્યાપ્ત હતી. કરને પોતાના શિક્ષણથી મનુષ્યોના હદયોમાં પ્રેમભાવનાઓ 
ઉત્પન્ન કરી. અને દુનિયાની કાયાપલટ કરી દીધી. બેચેની અને અશાંતિની 
જગ્યાએ શાંતિ અને સુરક્ષાનો અપાર સમુદ્ર લહેરાવી દીધો. અત્યાચાર અને 
અતિરેક, નિષ્ઠા અને પ્રેમમાં બદલાઈ ગયા. તેમજ પથભ્રષ્ટ લોકો સન્‍્માર્ગ 
ઉપર આવી ગયા.” 

(Thomas Carlyle, The Popular Religion of the world) 

“શર્ભના વિકાસની પરિસ્થિતિઓ વિશે કુઆંનની વ્યાખ્યા પૂર્ણરૂપે 
આધુનિક જાણકારી અનુસાર છે. અને કુઆંનમાં એક પણ કથન એવું નથી, 
જેના ઉપર આધુનિક વિજ્ઞાન સમાલોચના (ટિપ્પણી) કરી શકે.” (Maurice 
Bucaille, The Bible, The Koran and Science, 1981 p.205) 

“કર્આનની શિક્ષાઓ ખૂબ સરળ, સહજ અને માનવપ્રકૃતિને અનુકૂળ 
છે. એક પૂર્વગ્રહયક્ત વ્યક્તિ પણ તેની શિક્ષાઓમાં કોઈ એવી ત્રટિ નથી 
બતાવી શકતો, જે સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના માપદંડથી નીચલી કક્ષાની હોય.” 

(પંડિત થાંતારામ, મૃહમ્ષદ સાહબકા જીવનચરિત્ર) 

“આ (કરન) અલ્લાહપાક તરફથી અક્ષરસઃ અવતરિત થયું છે, જે 
જિબ્રઈલ (ફરિશ્તા) હારા હઝરત મહમ્મદ (સલ.)ને સંભળાવવામાં આવ્યું, 
અને જેનો પ્રત્યેક શબ્દ પૂર્ણ છે. આ હંમેશાનો ચમત્કાર છે, જે પોતાના અને 


અલ્લાહપાકના પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ની સચ્ચાઈનું સાક્ષી છે. 
તેનો ચમત્કારિક ગણ આંશિકરૂપે તેની શેલીમાં છે. જે એટલી પૂર્ણ અને ઉન્નત 
છે કે, ન તો કોઈ માનવી અને ન જીન્ન આવો એક અધ્યાય તેયાર કરી શકે છે, 
જે કઆંનની નાની-નાની સૂરહની બરાબરી કરી શકે. અને આંશિકરૂપે તે 
દ્રષ્ટિએ પણ ચમત્કારપૂર્ણ ગ્રંથ છે કે તેની શિક્ષાઓ, તેની ભવિષ્યવાણીઓ 
અને વિસ્મિત કરી નાખનારી જાણકારીઓ એવી નથી કે મુહમ્મદ (સલ.) 
જેવા નિરક્ષર વ્યકિત પ્રસ્તુત કેરી શકે. (#.G Dorman, Towards Un- 
derstanding Islam, New York, 1948 p.3) 

“કરઆનમાં કોઈપણ પ્રકારનું કપટ અને ધાર્મિક ભ્રમણાઓનો કોઈ 
હસ્તક્ષેપ જોવા મળતો નથી. આ બાબત કઔંનને બધા મહત્વપૂર્ણ પ્રાચીન 
ધાર્મિક ગ્રંથોની સરખામણીમાં વિશિષ્ટતા પ્રદાન કરે છે.” 

(B. C. Bose, Mohammadanism, Calcutta, 1931 p.4) 

“કરન ઇસ્લામનો મૂળ આધાર છે. નીતિશાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાનમાં તેનું 
પ્રભત્વ એટલું જ છે, જેટલું ધાર્મિક મામલાઓમાં. કઆંન સવોચ્ચ છે. અને 
સામાન્ય રીતે તેની પ્રવૃત્તિ એટલી સહજ છે કે, કોઈ સંપ્રદાયના વાદ-વિવાદ 
કે તર્ક-વિતર્ક ઉપર પણ તેને કોઈ આપત્તિ નથી. આ એક નકારી ન શકાય 
તેવું સત્ય છે કે, કર્આનનું પ્રત્યેક વાકય આજપર્યત તે જ સ્થિતિમાં છે, જેવું 
અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)ના યુગમાં ર્ત. (Sir William Muir, The 
Life of Muhammad, London 1903, Chp. The Coran) 


“કરન એક સંપૂર્ણ જીવન બંધારણ છે. જો તેની શિક્ષાઓ ઉપર અમલ 
કરવામાં આવે તો એક બદવિશાળી વ્યક્તિ તે જ સમયે સાંસારિક 
અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.” 

(થરો. હર્બર્ટ વોયલ, એ લેકચર્સ ઓન ઈસ્લામ) 

“કરઆંન જગતમાં સોથી વધુ વાંચવામાં આવતું પસતક છે. નિઃસંદેહ 
આ એવો ગ્રંથ છે, જેને સોથી વધુ કંઠસ્થ કરવામાં આવે છે. અને તે પોતાના 
માનવાવાળાઓના દૈનિક જીવનને સોથી અધિક પ્રભાવિત કરનાર ગ્રંથ સિધ્ધ 


૩૭ 


થયેલ છે.” (James A. Michener, The Misunderstood Religion, In 
the Reader's Digest, American Edition, May 1955) 

ડો.મોરીસ બોકઈ (Dr Maurice Bucaill) ફાન્સના એક ખ્રિસ્તી 
કર્ટેબમાં પેદા થયા. તેમણે કરઆન શરીફ અને વિજ્ઞાન વિશે એક પસતક 
ખ્ય : "THE BIBLE, THE QUR'AN AND SCIENCE". Mi 
ડો. મોરીસે સાબિત કર્યું છે કે, વિજ્ઞાન વિશે કન શરીફના બયાનો 
અને વિવરણો આશ્ચર્યજનક રીતે આધુનિક જાણકારીના અનુરૂપ છે. કરન 
શરીફ જો કે વૈજ્ઞાનિક યુગથી ઘણા પહેલા ઉતર્યુ. પરંત પાછલા યુગમાં 
જાહેર થનાર બધી જ વાસ્તવિક હકીકતો, તથ્યો, પ્રયોગો, જાણકારીઓ અને 
તેમના વૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણોનું તેમાં સચોટ વર્ણન હોવુ આ વાતની સ્પષ્ટ 
સાબિતી છે કે કરઆન શરીફ એક મહાન શક્તિશાળી અને મહાન જાણકાર 
અલ્લાહ તઆલા તરફથી છે. તે કોઈ માનવકૃતિ નથી. 


ડો. મોરીસના કહેવા મુજબ એક સામાન્ય અંદાજ પ્રમાણે કરન 
શરીફની ૪૦ આયતોનો સબંધ ખગોળશાસ્ત્રથી છે. જેમાં આકાશ, સૂર્ય, 
ચંદ્ર તેમના ભ્રમણ, ધવ, રાત-દિવસનું લગાતાર નિયમસર આવવ-જવ, 
પૂર્વ અને પશ્ચિમનો સૂયોદય તથા સૂર્યાસ્તથી સબંધ, આકાશોની રચના, 
સુષ્ટિની વિશાળતા, અંતરિક્ષ વિશેની માહિતી, ધરતી, પાણી, મહાસાગરો, 
ધરતીનો આકાર, ઉંચાણ, નીચાણ, પહાડો, ખડકો, વરસાદ, વિજળીની 
ચમક, ગાજવીજ, છાંયો તથા વનસ્પતિ જગતની માહિતી, જીવન આરંભ, 
વનસ્પતિની વૃધ્ધિ અને ઉછેરમાં નર અને માદાનું હોવ, પશ જગતનું વર્ણન, 
મધમાખી, પક્ષીઓ, કરોડીયા, પશઓના દૂધના વિવિધ અંશોના મિશ્રણનું 
વર્ણન (લોહી અને છાણથી શધ્ધ રહી) સ્ત્રીના ગર્ભાશયમાં બાળકનો 
તબક્કાવાર ઉછેર, પરૂષના વિર્યની પ્રારંભિક માહિતી, માસિક અવસ્થાના 
નિયમો, તલાક પામેલ સ્ત્રીઓની ઈદત વિશેના કાયદાઓ વગેરે આધુનિક 
વિજ્ઞાનથી વધુ નજીક છે. 


પોતાના કર્આન શરીફ વિષેના મહાનિબંધમાં ડો. કેથમોર લખે છે કે, 


મહાન વેશ્ઞાનિક ડો. સ્પીલનઝીનીએ અઢારમી સદીમાં પોતાના સતત 
પ્રયોગો દ્વારા સાબિત કર્યુ કે, સ્ત્રી અને પરૂષના યોની પ્રજનન તત્વોનું 
એકબીજામાં મિશ્રણ ન થાય ત્યાં સુધી બાળકનો જીવ વિકાસ અપ્રાપ્ત છે. 

કરઆન શરીફ સ્પીલનઝીનીથી અગ્યારસો (૧૧૦૦) વર્ષ પહેલા 
મિશ્રણ વિર્યનો ઉલ્લેખ કર્યો અને બતાવ્યું કે, સ્ત્રી-પુરૂષના વિયોના મિશ્રણથી 
સંતાન પ્રાપ્તિ થાય છે. 

ડો. કેથમોરનું કહેવું છે કે કઆંન શરીફની આયતો અને હઝ. મુહમ્મદ 
(સલ.)ના અમુક આદેશો ધર્મ અને વિજ્ઞાન દરમ્યાન વર્ષોથી ચાલતા સંધર્ષ 
અને વૈમનસ્ય દૂર કરવામાં ઘણા જ સહાયરૂપ પરવાર થઈ શકે છે. 


સર આર્થર કેથ એક અંગ્રેજ વિદ્ધાન છે. તેમણે પોતાના પસતક (માનવ 
પ્રગતિ વિશે નવો દ્રષ્ટિકોણ)માં ઈજીપ્તના પુરાણા ઈતિહાસનું વર્ણન કરતા 
લખ્યુ છે કે, ઈસ્લામી યુગમાં ઈંજીપ્તને મુસ્લિમોની તલવારે નહી, બલ્કે 
કર્આંન શરીફે ફતેહ કર્યુ છે. ઈજીપ્તનો ઈતિહાસ જગતના સોથી પરાણા 
ઈતિહાસમાંથી છે, જ્યાં લાંબા સમય સુધી ગ્રીકો, ઈરાનીઓ અને રોમનોનો 
કબ્ઝો રહ્યો છે. ઈસ્લામ પૂર્વે લગાતાર ચારસો વર્ષ ખ્રિસ્તી રાજાઓની 
હકૂમત હતી, પરંત આ હકૂમતોના લાંબા ગાળામાં ફકત રાજકીય જીત જ 
પ્રાપ્ત થઈ. ઈજીપ્તના ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં કોઈ ફેરફાર ન આવી શક્યો. 
પરંત સાતમી સદીમાં મસ્લિમોનો પ્રવેશ બિલ્કલ અનોખો હતો. ઈસ્લામ 
પહેલા ઈજીપ્તની ભાષા કિબ્તી હતી. હવે તેની ભાષા અરબી થઈ ગઈ. 
તેમનો સમાજ શિર્ક અને દેવી દેવતાની પરંપરાવાળો હતો. હવે સંપૂર્ણ 
તોહિદવાળી સંસ્કૃતિ થઈ ગઈ. (નાઈલ નદી, જે દર વર્ષે એક સૌંદર્યવાન 
યુવતીની ભેટ ચઢાવવા બાદ જ વહેતી, હવે હઝરત ઉમર રદી.ની તોહિદ- 
વાળી ચીઢટી બાદ હંમેશા માટે વહેતી થઈ ગઈ.) કર્આન શરીફે ઈજીપ્તવાસી- 
ઓની ધાર્મિક માન્યતાઓ, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક વિચારો અને દ્રષ્ટિકોણ 
સુધ્ધાં બદલી નાખ્યા. 


શ્રી બોસોર્થ સ્મિથ લખે છે કે, આપણી પાસે એક કિતાબ (કરન 


૩૮ 


શરીફ) છે. જે પોતાના અસલી તથા સુરક્ષિત હોવામાં બિલ્કલ અનોખી છે. 
તેના સાચા હોવામાં કોઈ અકલમંદ માણસ શંકા કરી શકતો નથી. 
(Bosworth op. દ. 22) આ જ પ્રમાણે પ્રો. આનંલ્ડે પોતાના પસ્તક 
(Islami fait .9)માં અને પ્રો. ફિલિપ હિક્ષીએ (Zistory of the 
Arabs, p.123)માં કરન શરીફ વિષે વિચારો વ્યકત કર્યાં છે. 


કર્આન શરીફની સાથે અરબી ભાષા પણ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે, જ્યારે 
તોરાત અને બાઈબલની અસલ ભાષા પણ સુરક્ષિત નથી. ખ્રિસ્તીઓ પાસે 
બાઈબલના નામે (૧) મત્તા (૨) મરક્કસ (૩) લોકા અને (૪) યોહન્ના. 
ચાર અજાણી વ્યક્તિઓના સંપાદિત કરેલ પસ્તકો છે. ન કે તે બાઈબલ, જે 
હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામ ઉપર ઉતર્યું હતું. આ ચારેવ બાઈબલો 
પણ ઘણા વાક્યો અને ઈબારતોમાં એકબીજાથી વિરોધાભાસ દર્શાવે છે. 
વધુ આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે, આ ચારેવ બાઈબલો ઉપર ખ્રિસ્તીઓના 
કટર દુશ્મન સેન્ટપોલના શિર્કવાળા વિચારોને ઠોકી બેસાડવામાં આવ્યા છે. 
જેણે યહદી હોવા છતાં ઢોંગ કરી ખ્રિસ્તી હોવાનો દાવો કરી ખ્રિસ્તી ધર્મને 
જડમૂળમાંથી જ બદલી નાંખ્યો. 


બાઈબલના (હ્ડ)માં ફેરફાર તથા થોડા અંતરે નાની-મોટી બ્રેકેટો 
(કોંસ)નું હોવું, અંગ્રેજી તથા ઉદૂ અનુવાદમાં અલગ-અલગ કોંસ તથા 
ગ્રિક ભાષામાં લખાયેલ, પરંત લંડન અને જર્મનીમાં છપાયેલ (હ્ધક)માં 
ફેરફાર અને દરેક નવી બાઈબલમાં પરાણા હિબ્ર અને ગ્રિક (લ્કડ)ને 
ગલત સાબિત કરવું, વગેરે વિરોધાભાસોની હારમાળા એક ખ્રિસ્તીને પોતાના 
ધર્મપસ્તક વિશે શંકાના વમળમાં નાંખી દે છે. 

બાઈબલની સોથી પરાણી કૃતિ યુનાની ભાષામાં છે. તે હઝરત ઈસા 
અલયહિસ્સલામના સમયની બાઈબલ નથી. કારણકે યુનાની ભાષા 
હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામની પોતાની ભાષા જ ન હતી. 

તોરાત અને બાઈબલ બન્નેવ હઝ. મૂસા (અહે.) અને હઝ. ઈસા 
(અલે.)ના સમય બાદ એક લાંબી મદત ફક્ત યાદશકિતને આધારે સંપાદિત 


કરવામાં આવી. અને સેંકડો વષો સુધી યહદી અને ખ્રિસ્તી ધાર્મિક વિદ્વાનો 
તરફથી ફેરફાર અને રદોબદલ થતી રહિ. જ્યારે કરઆન શ. આપ (સલ.)ના 
યુગમાં જ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત શકલમાં લખવામાં આવ્યું. અને એના લખનાર 
સહાબાએ કિરામ તેને સંપૂર્ણ રીતે મોઢે પણ યાદ કરી ચૂકયા હતા. આ 
પ્રમાણે બે પ્રકારથી (લેખિત તથા મોખિક) કરઆન શરીફની હિફાઝતનો 
આસમાની બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો. જેને એક યુરાપીય વિદ્ધાને ડબલ 
ચેકીંગની વ્યવસ્થા તરીકે સંબોધ્યું છે. આ વ્યવસ્થા ઘણી જ ચીવટ અને 
મહેનત સાથે લગાતાર જારી રહિ. સમગ્ર મુસ્લિમ જગતમાં એક પેઢીથી 
બીજી પેઢીના લાખો માણસો દરરોજ સવાર-સાંજ કુઆંન શરીફને મોખિક 
તથા લેખિત રીતે યાદ કરવામાં મશ્ગુલ રહા. આ અમલ લગાતાર જારી 
હતો કે (૧૯મી સદીમાં) પ્રેસનો યુગ આવી ગયો, પરંત કરઆનને મોઢે 
યાદ કરવાનો સિલસિલો પ્રેસને લઈને બંધ નથી થયો, બલ્કે પાછલી 
સદીઓના પ્રમાણમાં હાફિઝોની સંખ્યામાં ઘણો મોટો વધારો થયો છે. 


કર્આન શરીફના વિરોધીઓ ગમે તેવા ષડયંત્રો રચે, કરન શરીફને 
તેનાથી કોઈ આંચ આવી શકવાની નથી. ચોદસો વર્ષના ઈતિહાસમાં કરન 
શરીફની ઘણી તોહિનો થઈ, ઘણા કાવત્રા થયા, નુબૂવ્વતના જૂઠા દાવેદારોએ 
કર્આન શરીફની નકલો કરી. 


અરબના પ્રખ્યાત શાયર અને મહાન સાહિત્યકાર ઈબ્ને મુકફફઅ છ 
મહિનાની લગાતાર કોશિષ પછી હિંમત હારી ગયો કે, ખદાની કસમ ! હું 
આ પવિત્ર કરન શરીફ જેવું એક વાક્ય પણ હરગીઝ નથી બનાવી શકતો. 


માટે, મુસ્લિમોએ હિંમત હારવાની જરૂર નથી. કરન શરીફે આજે 
પણ યરોપ અને અમેરિકાના લોકોના દિલ જીતી લીધા છે. તેના વાંચકવર્ગની 
સંખ્યા દિવસે દિવસે વધી રહિ છે. લોકો ઇસ્લામમાં દાખલ થઈ રહયા છે. 
કર્આંન શરીફે લોહચુંબકીય રીતે તેમને પોતાના તરફ આકષી રહાં છે. અને 
ખદાઈ ચેલેન્જ આજે પણ બાકી છે. “બેશક, અમે જ આ કરન ઉતાર્યું છે, 
અને અમે જ તેના રક્ષક છીએ.'' 


૩૯ 


માનવજગત ઉપર આપના મહાન ઉપકારો 
માનવજગતને શું આપ્યું ? 

વિકમ સંવત ૬૨૮ જેઠ એકમ, ઈ.સ. ૫૭૧, રરમી એપ્રિલ, અથાત્‌ 
૯ રબીઉલ અવ્વલના દિવસે જયારે આપ (સલ.)નો જન્મ થયો ત્યારે 
ફકત મૂર્તિપૂજા, મદિરાપાન, જુગાર અને બાળહત્યા જેવી સમસ્યાઓ જ 
ન હતી, બલ્કે આપ (સલ.)ના જન્મ સમયે સમસ્યાઓનો તોટો જ ન 
હતો, તેમજ આ સમસ્યાઓ કોઈ એક કોમ તથા રાષ્ટ્ની પણ ન હતી, 
બલ્કે સમગ્ર વિશ્વ અને સમગ્ર માનવજાતની હતી. સમસ્યા એ હતી કે 
માનવજાતની નોકાને કિનારા સુધી પહોંચાડવામાં આવે. 

એક કમજોર, નિર્બળ, પાગલ દર્દી જો તોફાને ચઢે તો આખા 
મહોલ્લાની ઊંઘ હરામ કરી શકતો હોય, તો આખી માનવજાત જ્યારે 
ખંડનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં લાગેલી હોય તો પરિસ્થિતિ શું હશે તે જોવા માટે 
તત્કાલીન સભ્યતાઓનો અભ્યાસ કરી લેવો પૂરતો છે. લંબાણના કારણે 
અત્રે માત્ર રોમન ઈતિહાસની એક ઝલક રજૂ કરીએ છીએ. એ રોમન 
એમ્પાયર જેની સસભ્યતા અને સુવ્યવસ્થાના આજે પણ ગણગાન ગવાય 
છે. યુરોપના ઈતિહાસકાર “લેકી' પોતાની કૃતિ “હિસ્ટ્રી ઓફ ધ યુરોપિયન 
મોરલ્સ” માં લખે છે કે, રોમવાસીઓ માટે સૌથી વધારે દિલચશ્પ, રોચક 
અને મસ્તીભર્યું શ્ય તે હતું, કે એકબીજા સાથે તલવારની લડાઈ અથવા 
ખૂંખાર પ્રાણીઓની લડાઈમાં હારી ગયેલ અને ઘાયલ થયેલ 'ગ્લેડીયેટર'ની 
જાન નીકળતી હોય, અને તે તરફડીયાં મારતો હોય, રોમના માલદાર 
પ્રેક્ષકો આ બિહામણું શ્ય જોવા પડાપડી કરતા અને ચિચિયારીઓ પાડતા 
હતા. પ્રેક્ષકો એટલી મસ્તીમાં આવી જતા કે પોલીસ માટે પણ તેમને 
અંકશમાં રાખવાન સરળ ન રહેતું. આ તો માત્ર દાખલા ખાતર લખ્યું છે, 
ઓછે વત્તે અંશે સમગ્ર વિશ્વની આવી જ દર્દશા હતી. સ્વરૂપો જુદા હશે, 
પણ તત્વો સમાન હતા. 


આવી વિકૃતિઓને રોકવા ઘણા સુધારણાલક્ષી પ્રયત્નો થયા. પરંતુ 


બધા જ નિષ્ફળ, કારણ કે માનવજાતની આખી વિચારધારા જ બદલાઈ 
ચૂકી હતી. માણસ માણસ તરીકે મટી ચૂકયો હતો. જાણે માનવી વિરૂદ્ધ 
માનવીએ જ અલ્લાહપાકના દરબારમાં વિરોધમત નોંધાવ્યો હતો. 


આવી ચિંતાજનક પરિસ્થિતિમાં રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ 
વસલ્લમ)નું આગમન થયું. અને આપે એવી શિક્ષાઓ, આદેશો તથા 
ઉપદેશો આપ્યા, જેણે સમગ્ર વિશ્વ તેમજ સમસ્ત માનવજાતને નવું જીવન, 
નવો ઉત્સાહ, નવી શક્તિ, નવું માન-સન્માન અને નવી દિશા પ્રદાન કરી. 
તેના પ્રતાપે માનવતા, સસભ્યતા, જ્ઞાન-વિજ્ઞાન, સત્ય તથા પ્રેમ અને 
નવ-નિર્માણના એક નૂતન યુગનો પ્રારંભ થયો. 

*$ મહાન ઉપકારો ૪% 

પ્યારા આકા હઝરત મહમ્મદ (સલ.)નું આ ફાની દુન્યામાં આગમન 
માનવ જગતને દરેક પ્રકારની અને દરેક ક્ષેત્રે પહોંચતી તકલીફો, મસીબતો 
અને પરેશાનીઓથી છૂટકારો આપવા માટે જ હતું. અને એટલા જ માટે 
કર્આન શરીફમાં આપ (અલયહિસ્સલામ)ના વિશેષણો દર્શાવતા ખાસ 
વિશેષણ (માનવ સમાજને બધા જ બંધનોથી મૂકિત અપાવવા)ને મહત્વ 
આપવાની સાથે આપ (સલ.)ને સઘળા જગતો માટે રહમત બનાવી 
મોકલવાનું એલાન પણ કરવામાં આવ્યું. 


આપ (અલયહિસ્સલામ)એ સોપ્રથમ માનવીને પોતાના સર્જનહારની 
ઓળખ આપી કે તે જ સર્વશકિતમાન છે. નફો-નકસાન, જીવન-મરણ, 
અમીરી-ગરીબી, સન્માન-અપમાન વગેરે તેના જ કબજામાં છે. તે સમગ્ર 
સુષ્ટિનો અન્નદાતા છે. તેને તમો જીવનની પ્રત્યેક પળે પોકારી શકો છો. 


આપના આ શિક્ષણની એ અસર થઈ કે તે ધર્મો અને સંપ્રદાયો જેમના 
મૂળમાં એકેશ્વરવાદ (તોહિદ) નહતો, અને સુષ્ટિના સર્જક સિવાય અન્યને 
પણ જે લોકો પોતાના કર્તા સમજતા હતા, તેઓ તોહિદને માનતા થઈ ગયા. 


આપણા દેશ ભારત ઉપર પણ આ શિક્ષણની અસર થઈ. ડોકટર 


૪૦ 


તારાચંદ તથા ડોકટર પાનીકરે પણ આ હકીકતનો સ્વીકાર કર્યો છે. 

(Influence of Islam on Indian Culture - A Survey of Indian History ) 

સાથે સાથે આ વાત પણ સ્પષ્ટ કરી કે જગતની સમગ્ર વસ્તઓ 
ધરતી, આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, નદીઓ અને મહાસાગરો વગેરે માનવજાતના 
હિત અને વપરાશ માટે છે. એટલા જ માટે ખાવા-પીવા, મકાન, કપડાં, 
લગ્ન-વિવાહ, રોજી-રોટી કમાવી વગેરે જીવન જરૂરિયાતની પ્રત્યેક વસ્તુ 
(અમક અપવાદ સિવાય) વાપરવાનો આદેશ આપ્યો. માનવીને સમગ્ર 
જાતિઓ ઉપર શ્રેષ્ઠતા આપી અને સભજાવ્યું કે તું ફકત પોતાના માલિકની 
યાદ અને ઈબાદત માટે જ સર્જવામાં આવ્યો છે. અને તેના માટે સમાજથી 
વિખૂટા પડી સન્યાસી જીવન વિતાવવાની જરૂરત નથી, બલ્કે પોતાના 
જીવનના સઘળા પ્રસંગોમાં તેના હકમોનું પાલન કરી તેને પામી શકે છે. 
ધર્મ અને સમાજ ભેગા મળીને જ માનવ જીવન સંપૂર્ણ બને છે. 


આપે ધાર્મિક, રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક હૃષ્ટિએ માનવીની આઝાદી 
અને માનવ હકકોના રક્ષણનો ખાસ ખ્યાલ રાખ્યો, અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 
જણાવ્યું કે મને કાળા-ગોરા, આરબ-બિન આરબ, દરેક માટે માર્ગદર્શક 
બનાવી મોકલવામાં આવ્યો છે. અને હું સાક્ષી આપુ છં કે, સઘળા મનુષ્યો 
ભાઈ-ભાઈ છે. શ્રેષ્ઠતાનો આધાર સદ્વર્તાવ, સંયમ, સદાચાર, અને 
અલ્લાહ તબારક વ તઆલાની યાદ (સ્મરણ)માં જ છે. ઇસ્લામ સમગ્ર 
માનવજાતનો સામુહિક અધિકાર અને સહિયારી પૂંજી છે. તે કોઈ કોમ, 
રાષ્ટ્ર કે યુગ પૂરતો મર્યાદિત નથી. 


આપ (સલ.)ની આ સમાનતા અને બંધૃત્વ ભાવનાવાળી તઅલીમના 
જ કારણે ઈસ્લામી ઈતિહાસની આશ્ચર્યજનક કહાણી છે કે જેટલા મહાન 
ધાર્મિક, એતિહાસિક, તર્કશાસ્ત્ર, વ્યાકરણ, વિજ્ઞાન, તત્વશ્ઞાન અને 
ફિલોસોફીના કશળ અને અનભવી આલિમો તથા વિદ્ાનો થયા, તે વધ 
પ્રમાણમાં આરબો સિવાય બીજી કોમોમાંથી જ થયા. 


શ્રીમતી સરોજીની નાયડ ઇસ્લામી ભાઈચારા અને બંધુત્વની 


ભાવનાનો ખલ્લા મનથી સ્વીકાર કરતાં લખે છે કે, ઈસ્લામ પ્રથમ ધર્મ છે, 
જેણે સાચા અર્થમાં લોકશાહિનો પ્રચાર કરી તેને વ્યવહારિક સ્વરૂપ આપ્યું. 
મેં નમાઝ વગેરે બાબતોમાં મેહસુસ કર્યું કે ઈસ્લામ આચરણથી એક 
માનવીને બીજાનો ભાઈ બનાવે છે. 


માલકમ એકસ (M્ાતા-X) પણ મૃસ્લિમ સમાજ વિષે કહે છે કે, 
અગિયાર વર્ષ સુધી મેં એક જ પ્લેટમાં ખાધું. અને એક જ ગ્લાસમાં મુસ્લિમો 
સાથે પાણી પીધું. અસ્પશ્યતાનું ઈસ્લામી ડિક્ષનરીમાં નામ જ નથી. 


આ પ્રમાણે આપ (સલ.)એ સંકચિત વિચારો, વાદો અને જુથોમાં 
સબડતા સમાજમાં રંગ રૂપ, નાતજાત, ઊંચ-નીચ, વર્ણભેદ, રાષ્ટ્‌ તથા 
ભાષાના ભેદો મિટાવી સર્વેને ભાઈ-ભાઈ બનાવી, પુથ્વીના પાલનહારનો 
પાલવ પકડાવ્યો અને માનવ આત્માને આધ્યાત્મિક પ્રકાશ, પવિત્રતા 
અને અનેરી ક્રાંતિનું માધ્યમ હોવાનો પરિચય આપ્યો. 


આપે દર્શાવ્યું કે માણસ જન્મથી કોરી સ્લેટ છે. તે પોતાના કાર્યોથી 
સ્વર્ગ કે નર્ક નકકી કરે છે. ભૂલ અને ગુનો માનવજીવનનો એક અંશ છે. 
પરંત ત્યારબાદ પશ્ચાતાપ અને ક્ષમા યાચનાથી તેના પાપ માફ થઈ જાય 
છે તે જન્મજાત ગુનેહગાર નથી. પાછલા કત્યોની સજામાં નવો જન્મ થતો 
નથી. તે કંદરતની સર્વશ્રેષ્ઠ રચના છે. દરેક વ્યકિતએ પોતાનો હિસાબ 
આપવાનો છે. કોઈ પણ બીજાનો બોજ ઉઠાવશે નર્હિ. આખિરત 
(પરલોક)નું જીવન નિઃસંદેહ છે. ત્યાં સત્ય, જૂઠ દરેક કૃત્યનું ફળ મળશે. 


આ માન્યતાઓએ માનવજાતને ઉત્સાહ, વીરતા, સાહસ અને 
પ્રોત્સાહન આપ્યું. અને અપશુકન, નિરાશા વગેરે આત્મહિન માન્યતાઓથી 
દૂર રાખી તેનામાં નવો જોશ અને ઉત્તેજના પેદા કરી. 


આપે જ્ઞાન-વિજ્ઞાન શીખવાની પ્રેરણા આપી. આપની ઉપર ઉતરનાર 


પ્રથમ વહિમાં પ્રથમ હકમ “શાન શીખવાનો” કરવામાં આવ્યો. કરન 
શરીફમાં અંદાજે ૨૩ આયતોમાં બધ્ધિ, ચિતન મનન અને સમજથી કામ 


૪૧ 


કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જેના કારણે માનવજીવનમાં ક્રાંતિ 
આવી અને માનવબૃધ્ધિએ સંશોધનનો પ્રારંભ કર્યો. 


પ્રો.બ્રિફાલ્ટ પોતાના પસતક (The Making of Humanity)4i 
લખે છે કે યુરોપની પ્રગતિનો કોઈ અંશ એવો નથી, જેમાં ઈસ્લામિક 
સંસ્કૃતિનો ઉપયોગ અને તેની અસર ન હોય. 

સ્પેનમાં મુસ્લિમોની જ્ઞાન સંબંધી પ્રગતિના આધારે જ યુરોપમાં 
વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિ આવી. જો કે યરોપને તેની ઘણી આકરી કિંમત ચૂકવવી પડી. 


યુરોપમાં ધર્મ અને વિજ્ઞાનના વેમનસ્ય અને વાદ વિવાદની વિગતો 
ઘણી પ્રખ્યાત છે. જેમાં ચર્ચ તરફથી પોપ અને ધર્મગુરૂઓની અદાલતો 
કાયમ કરવામાં આવી. વેશાનિકોની ધરપકડ થઈ. ત્રણ લાખ વ્યકિતઓને 
સજા થઈ જેમાંથી ૩ર (બત્રીસ) હજારને જીવતા સળગાવી દેવામાં આવ્યા. 
એમાં પદાર્થ અને ખગોળવિદ્યાના પ્રખર વિદ્વાન ઉત્પતતનો પણ સમાવેશ 
થાય છે. ચર્ચ સમક્ષ તેમનો ફકત આજ અપરાધ હતો કે તે પુથ્વી સિવાય 
બીજા ગ્રહો અને વસતીઓને માનતો હતો. આ જ પ્રમાણે મહાન વેભાતિક 
ઉ॥ં૦ને પણ ફકત એટલા માટે જ મોતની સજા ફટકારવામાં આવી કે તે 
પૃથ્વીને સૂર્યની ચોતરફ ફરવાની માન્યતા ધરાવતો હતો. જો કે પછી ૮૦ 
વર્ષની ઉમરે ચર્ચમાં જઈ પાદરી સાહેબ સમક્ષ ઘુંટણીએ પડી પોતાની 
આ વૈજ્ઞાનિક માન્યતાથી માફી માંગવાને લઈ ફાંસીની સજા માફ કરવામાં 
આવી. અમેરિકી લેખક (Draper)નું પસતક (History of between 
Religion & Sci) આ પ્રમાણેના દસ્તાવેજોથી ભરપૂર છે. જેમાં ચર્ચના 
અમાનુષિ વર્તનની કહાની વાંચી આજે પણ ડૂંવાડા ખડાં થઈ જાય છે. 


Hartwig HirscOાત લખે છે કે, કરન શરીફ આકાશ, ધરતી, 
સામાજિક જીવન, વેપાર ધંધો વગેરે વિભિન્ન પ્રકારના જ્ઞાનોનો ભંડાર 
છે. તેણે ફકત આરબો જ નહીં બલ્કે યહુદીઓ અને ખ્રિસ્તીઓ માટે પણ 
પ્રગતિનો માર્ગ મોકળો કર્યો. 

ઉપરોકત મહાન કાંતિઓ સાથે આપ (સલ.)એ સામાજિક જીવનમાં 


દુશ્મનો પ્રત્યે માફીનો વર્તાવ કરી તેમને સમાજમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું. માં- 
બાપ, પડોશી, બાળકો ખાસ કરીને છોકરીઓ પ્રત્યે ધ્યાન આપ્યું. સ્ત્રીઓને 
સમાન હક્કો અપાવ્યા. પતિને પત્ની સાથે માન-પ્રેમ, અને નરમીનો આદેશ 
આપતા ફરમાવ્યું કે તમારામાં સર્વશ્રેષ્ઠ વ્યકિત તે છે, જે પોતાની પત્ની 
સાથે સદૂવર્તાવથી જીવન ગુજારતો હોય, આપ (સલ.)એ સ્ત્રીને એક 
પ્રતિષ્ઠિત પત્રી, એક પવિત્ર પત્ની, અને માનનીય માતાનું સ્થાન આપ્યું, 
અને કહયું કે, તે ધર્મ, સમાજ, વિજ્ઞાન અને સદાચારી સમાજની રચનામાં 
પણ ભાગ લઈ શકે છે. ખરીદ-વેચાણ, વારસા વર્હેચણી તથા પતિથી 
છૂટાછેડા થવા તેનું કોઈ સ્થાન ન હત, બહ્કે “વ્પતિ એ જ પરમેશ્વર””ની 
માન્યતા પ્રચલિત હતી. આપ (સલ.)એ અનાથો, વિધવાઓ, નિરાધારોના 
હક્કોનું રક્ષણ કર્યું. બલ્કે મૂંગા પશુ પક્ષીઓ સુધ્ધાંના હક્કો દર્શાવ્યા. 
સારાંશ કે માનવજીવનનાં પ્રત્યેક પ્રસંગ માટે આપના આદેશો રેકોર્ડ કરેલ 
છે. તેમાં કોઈ અજઞાનતા કે સંકોચ નથી. આપના જીવનના સઘળા પાસાઓ 
ખલ્લા પસતક સમાન સમગ્ર માનવજાતને માર્ગદર્શન આપે છે. 


રહા ઈસસે મહરૂમ આબી ન ખાકી 
હરી હો ગઈ સારી ખેતી ખુદાકી 


માનવજાત પર આપના ઉપર જણાવેલ ઉપકારો ઘણા બધા છે. અહીં 
આપણે આપ (સલ.)ના કેટલાક એવા ઉપકારો જોઈશ કે જે ઉપકારોએ 
માનવજાતને સ્વસ્થ જીવન તરફ માર્ગદર્શન પરું પાડયુ છે. અને માનવતાના 
ઉત્થાન તથા પ્રગતિમાં બુનિયાદી અને નેતૃત્વપૂર્ણ ભૂમિકા અદા કરી છે. 


કર મહાન ઉપકાર : તૌિદ #8 
રસૂલુલ્લાહ (સલ.)નો સોથી મોટો ઉપકાર આ છે કે આપે જગતને 
તોહિદ(એકેશ્વરવાદ)નો ઉપહાર આપ્યો. એકેશ્વરવાદ એક શ્રધ્ધાવિષયક 
બાબત છે. એક વિશ્વાસ છે. આનાથી વિશેષ જીવનદાયક વિશ્વાસ 
દુનિયાને પહેલા કયારેય નહીં મળ્યો હોય અને ભવિષ્યમાં પણ કયારેય 
નહીં મળશે. આ મનુષ્ય જેણે સાહિત્ય, દર્શનશાસ્ત્ર અને રાજનીતિમાં કાઠ 


૪ર 


કાઢયુ હતુ. અને અનેક પ્રકારની વેચારિક તથા ભોતિક સિધ્ધિ પ્રાપ્ત કરી 
ચૂકયો હતો, તે માણસ, પોતાનાથી પણ વધારે અસહાય બલકે નિર્જીવ 
અને કયારેક તો સ્વરચિત વસ્તુઓ સામે માથું ઝુકાવતો હતો. માત્ર પ્રાકતિક 
અને ભૂતપ્રેત જેવી અગોચર (કહેવાતી) શકિતઓ સમક્ષ જ નહીં, બલ્કે 
કીડા-મકોડા સમક્ષ પણ માથું ઝુકાવતો હતો. તેની આશા અને નિરાશાનું 
કેન્દ્ર આવી જ તુચ્છ વસ્તઓ હતી. પરીણામતઃ તે કાલ્પનિક ભયથી 
ફફડતો રહેતો. અને માનસિક ગૂંચવણોમાં ફસાયેલો રહેતો. રસૂલુલ્લાહ 
(સલ.)એ તેને શધ્ધ એકેશ્વરવાદની શિક્ષા આપી, જેથી તે અલ્લાહપાક 
સિવાય પ્રત્યેક વ્યક્તિ તથા વસ્તૃથી સ્વતંત્ર તથા નિર્ભય બની ગયો. 
એકેશ્વરવાદની રજૂઆતના કારણે તેનું આખ વિશ્વ જ બદલાઈ ગયું, તે 
દરેક પ્રકારની ગુલામી તથા ખેંચતાણથી મુકત થઈ ગયો. તે પોતાને વિશ્વનું 
સર્વશ્રેષ્ઠ અસ્તિત્વ અને માત્ર અલ્લાહપાકને આધીન વ્યક્તિ સમજવા 
લાગ્યો. આમ “માનવ ગોરવ” જેનાથી સમગ્ર માનવજાત વંચિત થઈ ગઈ 
હતી, પનઃ સ્થાપિત થયું. 


ઇસ્લામે તોહિદ(એકેશ્વરવાદ)ની તઅલીમ ને એટલી તાકાતથી 
વિવિધ દાખલાઓ, કિસ્સાઓ અને બૌદ્ધિક દલીલો સાથે રજૂ કરી કે અન્ય 
સમાજમાં પણ તેના પડઘા પડયા. ખ્રિસ્તી સમાજમાં પાછલી શતાબ્દી- 
ઓમાં ત્રિદેવવાદ (ખદાઈ શક્તિને ત્રણમાં વહેંચવા)ને એકેશ્વરવાદના 
બીબામાં ઢાળવાના જે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા, તે તેનો ઝળહળતો પરાવો 
છે. હિંદુ ધર્મના વિદ્વાનો પણ હિંદધર્મના બહદેવવાદને ખેંચીતાણીને 
એકેશ્વરવાદમાં ખપાવવાનો પ્રયાસ કરે જ છે. આ બધું ઇસ્લામી 
એકેશ્વરવાદના પ્રતાપે જ શકય બન્યું. 


૨ માનવજાતની એકતા #૪: 
આપ (સલ.)નો બીજો કાંતિકારી ઉપકાર “માનવજાતની એકતા''નો 


વિચાર છે. આપથી પહેલા (અને આજે પણ) માનવજાત ઊંચ-નીચમાં 
વહેંચાયેલી હતી. માનવ-માનવ વચ્ચે ભકત-ભગવાન જેવું અંતર હતું. 


માનવજાતમાં સમતા કે સમાનતાનો કોઈ ભાવ જ ન હતો. આપ (સલ.)એ 
ચોદસો વર્ષ પહેલા એ ક્રાંતિકારી ઘોષણા કરી કે, તમારો માલિક અને 
સર્જનહાર ફક્ત એક અલ્લાહ તઆલા જ છે. તેના તરફથી સન્માન, ફક્ત 
અમલથી મળે છે. વંશવેલા કે કળ-મૂળથી નહીં. ભદ્રતા કર્મ આધારિત છે, 
જન્મ આધારિત નહીં. 


આપનું સમગ્ર જીવન ખદાના એકત્વ તથા માનવીના એકત્વને સિધ્ધ 
કરવામાં વીત્યું. અ્તિમ હજ વખતે આપે જે પ્રવચન આપ્યું તેમાં સ્પષ્ટ 
શબ્દોમાં આ બધી હકીકતો આપે દર્શાવી. આ બન્નેવ તે આધારશિલાઓ 
છે જેના ઉપર માનવજાતની વાસ્તવિક એકતાનો મહેલ ઊભો થાય છે. 


જે સમયકાળમાં આ ઘોષણા કરવામાં આવી, તે સમયે દનિયા તેને 
સાંભળવાના મૂડમાં ન હતી. દૃનિયાવાસીઓ માટે આ એ'લાન ભૂકંપ 
સમાન હતું. કારણ કે, વિશ્વના વિભિન્ન વર્ગો, વર્ણો અને વંશજોના મનમાં 
સર્વોપરી હોવાનો ભ્રમ બેસી ગયો હતો. અનેક જાતિઓ તથા રાજાઓ 
પોતાને સૂર્ય, ચંદ્ર અથવા આકાશના પત્રો સમજતા હતા, અથવા પોતાને 
ઈશ્વરનો અવતાર કહેતા હતા. કોઈ એમ કહેતો કે “મારી નસોમાં 
ઈશ્વરીય લોહિ વહે છે” તો કોઈ એમ કહેતો કે “જગત ઉપર રાજ 
કરવાનો અધિકાર ઉપરવાળાએ માત્ર અમારા વંશજોને જ આપ્યો છે.” 
આરબો પણ પાછળ ન હતા. તેઓ બિનઆરબોને “અજભી'” કહેતા 
હતા. અર્થાત્‌ “ભૂંગા લોકો.” જાણે કે બોલવાની કળા આરબો સિવાય 
કોઈની પાસે છે જ નહિં. આવા સમયે એમ કહેવું કે બધા માનવીઓ એક 
જ માતા-પિતાના સંતાન હોવાના લીધે સરખા છે, ભાઈ-ભાઈ છે.કોઈ 
ઉચો કે નીચો નથી, આ વાસ્તવમાં માનવજાતને એક બહુ મોટી ભેટ તથા 
માનવજાત ઉપર બહ મોટો ઉપકાર હતો. 


ભારતમાં મસ્લિમો પોતાની સાથે સોથી વધ જે આશ્ચર્યજનક વસ્ત 


લાવ્યા તે માનવએકતા અને સમાનતાનો ફીલોસોફી છે, જેનાથી ભારતવંશ 
અપરિચિત હતું. આ એતિહાસિક હકીકતનો સ્વીકાર પ્રથમ વડાપ્રધાન 


૪૩ 


પંડીત જવાહરલાલ નેહરૂએ પણ કર્યો છે. પંડિતજી લખે છે કે, “ભારતના 
ઈતિહાસમાં ઉત્તર પશ્ચિમથી આવનાર બાદશાહો વિશેષ કરીને ઈસ્લામ 
ધર્મને ઘણી મહત્વતા પ્રાપ્ત છે. ઈસ્લામે વર્ણભેદ, જ્ઞાતિભેદ અને અછૂટ- 
પણું વગેરે સામાજીક બદીઓ આપણા સમક્ષ જાહેર કરી. ઇસ્લામી બંધુત્વ 
અને સમાનતા જેના ઉપર મસ્લિમોને દઢ વિશ્વાસ અને ઈમાન હતું. આ 
બાબતોએ હિંદુઓના માનસ ઉપર ઘણી સારી અસરકારક છાપ પાડી. 
ખાસ કરીને સમાજનો કચડાએલો વર્ગ ઈસ્લામથી ઘણો જ પ્રભાવિત 
થયો. (Discovery of India- P. 225) આ જ પ્રમાણે ડો. તારાચંદે પણ 
લખ્યું છે : Society and State the Mughal Period. 


એ જ પ્રમાણે પ્રખ્યાત પ્રોફેસર (ઉંઇઇ) ગિબ વિશ્વ કલ્ચર માટે 
ઈસ્લામની જરૂરત ઉંપર ભાર મૂકતાં લખી છે કે, અલગ અલગ સંપ્રદાયો, 
વર્ણો અને સમાજો દરમિયાન સમાનતા કાયમ રાખવામાં ઈસ્લામ જેવી 
ભવ્ય સફળતા કોઈ ધર્મ કે સમાજ મેળવી શકયો નથી. આફિકા, ભારત, 
ઈન્ડોનેશીયા અને જાપાનના મસ્લિમ સમાજથી આ વાત ફલિત થાય છે 
કે ઈસ્લામે કેવી રીતે વિભિન્ન ્ઞાતિઓ અને તેમના રીતરિવાજો તથા 
સખ્ત વિરોધાભાસ વિચારધારાઓને પોતાના દામનમાં સમેટી લીધા છે. 
જો પૂર્વ અને પશ્ચિમની વિશાળ સોસાયટીઓ અને સમાજોમાં દુશ્મની 
અને નફરતની જગ્યાએ આપસી સુમેળ, મદદ અને બંધૃત્વની ભાવના 
જનમાવવી હોય તો તેના માટે ઈસ્લામની સેવાઓ હાસિલ કરવી જરૂરી 
છ. (H.A.R. Gibb Whither Islam P379) 


માનવીમાં રંગ, ભાષા, ધર્મ વગેરેના બાહા ફક છતાં જ્યારે તેનું 
એતિહાસિક પરીક્ષણ કરીએ છીએ ત્યારે માલૂમ પડે છે કે, બધી જ માનવ 
નસ્લો એક માં-બાપની ઓલાદ અને સુપત્રો છે. આ જ વાતનું કર્આન 
શરીફમાં આ શબ્દોમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે : “હે લોકો ! પોતાના 
પાલનહારથી ડરતા રહો, કે જેણે તમને એક વ્યકિતથી પેદા કર્યા. અને 
તેનાથી તેમનું જોડું (પત્ની) પેદા કર્યુ અને (પછી) તે બન્નેવથી ઘણાં 


પરૂષો અને સ્ત્રીઓને જગતમાં ફેલાવ્યા.” 

આ જ વાત હઝરત મહમ્મદ (સલ.)એ આ પ્રમાણે કરી કે, હે 
લોકો ! તમો સો આદમની ઓલાદ છો. અને આદમ માટીથી પેદા કરવામાં 
આવ્યા. એક મોકા ઉપર સંબોધન કરતા કહાં કે, હે લોકો ! તમારો 
પાલનહાર (રબ) પણ એક છે, અને તમારા બાપ પણ એક છે. 

માનવએકતાનો આ ખ્યાલ દરેક માનવીના દિલમાં બીજા પ્રત્યે પ્રેમ 
અને ભલાઈનો જઝબો પેદા કરે છે. તે સમગ્ર માનવજાતિને એક પરિવાર 
સમજે છે. એક હદીષ શરીફમાં કહાં છે કે, સમગ્ર સૃષ્ટિની પ્રત્યેક સજીવ 
વસ્તુ અલ્લાહપાકનો પરિવાર છે. બધા લોકોમાં અલ્લાહપાકને સોથી 
પ્રિય તે વ્યકિત છે, જે તેના કર્ટંબ સાથે સદ્વતાવ કરે. 


માનવજાતની આ એકતા અને એક જ પરિવારના સભ્ય હોવાથી 
હકીકત જેનો ઈસ્લામે ૧૪૦૦ વર્ષ પહેલાં સ્વીકાર કર્યો હતો. તે હાલની 
વૈજ્ઞાનિક માહિતીથી સંપૂર્ણ રીતે સાબિત થાય છે. ૫ રિપોર્ટથી એક 
અમેરીકી (ઉહ્કહતંતંડદ) ટીમે પ્રથમ માતાને (First Women) શોધી 
કાઢી છે. અમેરીકાની બકલે યુનિવર્સિટીની લેબોરેટરીમાં ૧૪૭ ગર્ભવતી 
સ્ત્રીઓના (Placonધડ) ગર્ભકોષ લઈ લાંબા પ્રયોગો અને રીસર્ચના 
આધારે પ્રથમ માતાની શોધ સાથે આ પણ સાબિત કર્યું કે માનવી માનવી 
વચ્ચેનો જાહેર તફાવત રંગ, ભાષા વગેરેનું કોઈ મહત્વ નથી. બર્કલેની 
(Geneધંડધ) ટીમ સિવાય એમોરી યનિવર્સિટીની ટીમે પણ આ બાબતે 
વધુ તહકીક કરી, એ પણ સાબિત કર્યું કે આ પ્રથમ માતા એશિયન 
હોવાની શક્યતા વધુ લાગે છે. 


#* માનવીનો આદર, સુરક્ષા, ગૌરવ #* 
માનવજાત પર આપનો ત્રીજો ઉપકાર માનવજાત પ્રત્યે આદરની 
ભાવના જગાડવાનો છે. જે સમયે ઈસ્લામનું આગમન થયું તે વખતે 


મનુષ્યથી અધિક તુચ્છ કોઈ ન હતું. માનવીનુ અસ્તિત્વ મૂલ્યવિહિન બની 
ગયુ હતું. પ્રાણીઓ અથવા વૃક્ષોને (જેમની સાથે શ્રધ્ધાના સંબંધો સ્થપાય 


૪૪ 


જતા) મનુષ્યથી વધારે કીંમતી અને સુરક્ષાપાત્ર સમજવામાં આવતા હતા. 
આપ (સલ.)એ મનુષ્યને એટલી ઉચ્ચતા અર્પણ કરી કે, તેનાથી ઉપર 
માત્ર અલ્લાહપાકની જાત (સુષ્ટિનો સર્જક) જ રહિ જવા પામી હતી. 
ઈસ્લામે સાફ શબ્દોમાં કહું કે આ જગત માનવી માટે સર્જવામાં આવ્યુ 
છે, અને માનવીને ખુદાની ઈબાદત માટે. એનાથી વધારે માનવીનું મહત્વ 
શું હશે કે આપ (સલ.)એ સ્પષ્ટ રીતે કહું કે “સમગ્ર વિશ્વ અલ્લાહનું 
કર્ટેબ છે” અલ્લાહપાકને સોથી પ્રિય વ્યક્તિ તે છે, જે તેના કર્ટંબ સાથે 
સદૂવ્યવહાર કરે અને તેને આરામ પહોંચાડે. 


જ્યારે માનવસમાજમાં માનવ એકત્વ તથા માનવ ગોરવની ભાવના 
જાગૃત ન હતી, ત્યારે માનવીની શી હાલત હતી ? સિકંદરો અને સીઝરો 
ઉઠતા અને જાણે કબડી કે શિકાર ન રમતા હોય તેવી રીતે લાખો માણસોને 
વધેરી નાંખતા. અને આજે પણ જ્યારે રાષ્ટ્રવાદના અહંકારને પોષવા 
અને વ્યાપારિક મંડળોને પંપાળવામાં માનવ એકતા તથા માનવ ગૌરવનો 
એહસાસ ખત્મ થાય છે તો વિશ્વયુદ્ધ જેવા અનિષ્ટો અને અત્યાચારના 
ઈહતિહાસો સર્જાય છે. 


કુર્બાની બાબતે ભ્રામક પ્રયાર 


કુરબાની બાબતે ખોટો ભ્રમ ફેલાવતી એક પત્રિકા “પ્રજાપિતા 
બ્રહ્મકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વ વિધાલય” તરફથી “અલ્લાહકો પ્યારી હે 
કુબાની'”ના શિર્ષક હેઠળ ગુજરાતની પૂ્વિયપટીના ગામડાઓમાં વહેંચવામાં 
આવી રહી છે. જેમાં કુબાની વિશે કોઈપણ પ્રકારની ઈસ્લામી જાણકારી 
વગર આયતો તથા ઈસ્લામી ઈતિહાસના ખોટા અર્થઘટનો કરી કુર્બાનીને 
ઈસ્લામ ધર્મ વિરૂદ્ધ સાબિત કરવાનો નિરર્થક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. 
ભોળા મુસ્લિમો તેમના દૂષપ્રચારનો શિકાર ન બને માટે કુર્બાની બાબતે 
સહીહ દષ્ટિકોણ રજૂ કરી રહયો છું. 

કુર્બાનીમાં “કુબાન' અરબીનો શબ્દ છે. તે પ્રત્યેક ચીજ જે ખુદા 
તઆલાની નઝહદીકી પ્રાપ્ત કરવાનું માધ્યમ બને, ચાહે કોઈ જાનવરનું 


ઝબહ કરવું કે ખેર-ખેરાત કે અન્ય કોઈ સુકાર્ય, એને અરબી શબ્દકોષમાં 
“કુર્બાન' કહેવામાં આવે છે. પણ જનસમૂહની પરિભાષામાં આ શબ્દનો 
પ્રયોગ અલ્લાહપાકની રઝામંદી અને પ્રસન્નતા ખાતર કોઈ જાનવર ઝબહ 
કરવા પર થાય છે. કુર્બાનીથી પણ માનવી ખુદા તઆલાની નઝદીકીનો 
ચાહક હોય છે. માટે આ કાર્યને કુબાંની કહેવામાં આવે છે. 


હલાલ જાનવરને અલ્લાહ તઆલાની નઝદોકી મેળવવાના હેતુએ 
ઝબહ કરવાની પ્રથા જગતના અસ્તિત્વકાળથી જ પ્રચલિત છે. સૌપ્રથમ 
કુરબાની જગતના પ્રથમ માનવી અને અલ્લાહપાકના પ્રથમ નબી હઝરત 
આદમ (અલે.)ના હાબિલ અને કાબિલ નામી બે પુત્રોએ આપી. તફસીર 
ઈબ્ને કષીરમાં હઝરત ઈબ્ને અબ્બાસ (રદી.)થી રિવાયત છે કે, હાબિલે 
એક ઘેટાની અને કાબિલે પોતાના ખેતરના પાકમાંથી અમૂક હિસ્સાની 
કુબાની આપી. 


કુર્બાની હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામના યુગથી આજ દિન સુધી 
દરેક કોમ અને ધર્મમાં પ્રચલિત છે. “વલિ કુલ્લિ ઉમ્મતિન જઅલના 
મનસકન્‌ લિયઝકુરૂસ્મલ્લાહિ અલામા રઝકહુમ” અર્થાત્‌ : અને પ્રત્યેક 
ઉમ્મતના માટે અમે કુરબાની જરૂરી ઠેરવી છે કે, જેથી તેઓ તે જાનવરો 
પર જે તેઓને અલ્લાહપાકે અર્પણ કર્યા છે, અલ્લાહપાકનું નામ લે. 

હિન્દુ ધર્મના વેદો (ધાર્મિક પુસ્તકો), યહૂદીઓની તોરાત કે ઈસાઈ- 
ઓની ઈન્જીલ (જુનો કરાર-નવો કરાર), બલ્કે ગમે તે ધર્મના ધાર્મિક 
પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરો તો એ હકીકત સાવ સ્પષ્ટ થઈ જશે કે, દરેક ધર્મ 
પુસ્તકમાં કુબાંનીનું વર્ણન અને તેના સુકાર્ય હોવાની સાબિતી પ્રાપ્ય છે. 


ડૉક્ટર રાજેન્દ્રલાલ મિત્રા (એલ.એલ.ડી.સી.આઈ.એ.) જેઓ 
કલકત્તા હિન્દુ સોસાયટીના એક નામાંકિત મેમ્બર રહી ચૂક્યા છે. તેઓ 
પોતાના પુસ્તક “એન્ડોએરનેસ” ભાગ-૧, પેજ-૩૫૪ પર “બીફ ઈન 
ઈનેશન્ટ ઈન્ડીયા” (પુરાતન ભારતમાં ગાયનું માંસ)ના શિર્ષક હેઠળ 
લખે છે કે, ધમાંત હિન્દુઓ આલોકથી પરલોકગમનમાં ગાયના માંસને 


૪૫ 


સાથે લઈ જવું અતિ જરૂરી સમજતા હતા. એટલે સુધી કે, શબની સાથે 
બાળવા માટે હંમેશા એક ગાયની પણ કુર્બાની કરવામાં આવતી હતી. 
ડૉક્ટર સાહેબ લખે છે કે, વેદીમાં અનેક જગ્યાએ આ રિવાજનું વર્ણન છે. 
જેને હિન્દુ સમાજની પરિભાષામાં “ગોમેદા” કહેવામાં આવે છે. 

યજુર્વેદમાં વિવિધ દેવી-દેવતાઓ માટે ક્યા ક્યા પ્રકારના જાનવરોની 
કુબાંની કરવામાં આવે, તેનું સવિસ્તુત વર્ણન જોવા મળે છે. 

એ જ પ્રમાણે ખ્રિસ્તીઓના ધર્મ પુસ્તક “બાઈબલ''થી પણ કુરબાનીની 
સાબિતી પુરવાર થાય છે. બલ્કે કુર્બાની તો ખ્રિસ્તી ધર્મનો આધારસ્થૅભ 
કહી શકાય. ઈન્જીલે મત્તા ભાગ-૫, આયત-૨૩માં હઝરત મસીહ 
(અલે.)નું આ કથન મોજૂદ છે કે, જો તુ કુબાની કરવાના સ્થળે પોતાની 
મજ્નત અર્થાત્‌ પોતાની કુર્બાની લઈ જાય અને ત્યાં તને યાદ આવ્યુ કે, તારો 
ભાઈ તારાથી નારાજ છે, તો તે સ્થળે જ પોતાની કુરબાની છોડી પાછો ફર. 
પ્રથમ પોતાના ભાઈ સાથે સુલેહ કર, ત્યાર બાદ કુબાંની કરજે. 

એ જ પ્રમાણે યહૂદીઓના ધર્મ પુસ્તક “તોરાત”માં હઝરત નૂહ 
(અલે.), હઝરત ઈબ્રાહીમ (અહલે.) અને હઝરત યઅકૂબ (અલે.)નું પોત- 
પોતાના સમયમાં વિવિધ પ્રકારના જાનવરોની કુરબાની કર્યાનું વર્ણન તથા 
હઝરત સુલયમાન (અલે.) વિશે ૨૨૦૦૦ વાછરડા અને એક લાખ વીસ 
હજાર ઘેટાની કુબાંની કર્યાનું વર્ણન મોજૂદ છે. 

કુર્બાની ઈસ્લામિક દષ્ટિએ એક મહાન ઈબાદત છે. 


કુર્બાનીના જાઈઝ હોવા પર અખિલ મુસ્લિમ સમાજનો એકમત છે. 
અલબત્ત, તેના વાજિબ કે સુજ્નત હોવા બાબત અનેક મત જોવા મળે છે. 


કુબાનીની ફઝીલત માટે ફક્ત એટલું જ કાફી છે કે, કુર્બાનીને પુથ્વીના 
પાલનહારે ઇસ્લામના પ્રતિકોમાંથી એક પ્રતિક (નિશાની) બનાવ્યું છે. આ 
મહાન ઈબાદતને “સુત્નતે ઈબ્રાહીમી” અને “સુત્નતે મુહમ્મદી” પણ 
કહેવામાં આવે છે. તદુપરાંત, એની મહત્વતા, યોગ્યતા કુર્‌ુઆન શરીફ, 
હદીષ શરીફ અને ઉમ્મતના બહુવગિય મંતવ્યથી પુરવાર થાય છે. 


કુર્‌આનમાં સૂરએ હજમાં અલ્લાહપાક ઈર્શાદ ફરમાવે છે : “્વલ-બુદ્ન 
જઅલ્નાહા લકુમ મિન શઆઈરિલ્લાહ” અર્થાત્‌ : અને કુબાંનીના ઉંટોને 
અમે તમારા માટે અલ્લાહપાકના નામની નિશાની ઠેરવ્યા છે. કુબાંની 
અલ્લાહપાકના નામની નિશાની અર્થાત્‌ અલ્લાહપાકના દીનની નિશાની છે. 


અલ્લાહ જલ્લ શાનહુએ પોતાના ખલીલ હઝરત ઈબ્રાહીમ (અહલે.) 
તથા તેમના કુટુંબના સભ્યો હઝરત હાજરા અને હઝરત ઈસ્માઈલ 
(અહે.)ના કાર્યોને અમર બનાવવા માટે હજજ અને તેની વિભિન્ન ક્રિયા- 
ઓમાં શામેલ કરી ઇસ્લામના અનુયાયીઓને તે કાયોના અમલીકરણનો 
આદેશ આપ્યો છે. જેમકે સફા-મરવહની સઈ કરવી, ત્રણેવ જમરાની 
રમી કરવી, તવાફ કરવો અને કુર્બાની કરવી વગેરે. 


ખલીલુલ્લાહિ કાર્યોમાંથી કેવળ કુર્બાની જ એક એવું કાર્ય છે, જેને 
અલ્લાહ તઆલાએ દીનના પ્રતિકનું બિરૂદ અર્પણ કર્યું છે. 


કુર્‌આન શરીફમાં અનેક જગ્યાએ કુર્બાનીનો આદેશ છે. સૂ.કવષરમાં 
આપ (સલ.)ને ઉદ્દેશીને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં હુકમ કરવામાં આવ્યો કે, “્ફસલ્લિ 
લિરળ્બિક વન્હર” અથાંત્‌ : તમે પોતાના પરવરદિગાર માટે નમાઝ પઢો 
અને કુર્બાની કરો. તદુપરાંત, હુઝૂરે કદી પણ કુબાંનીનો ત્યાગ નથી ક્યો. 

હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઈબ્ને ઉમર (રદી.) ફરમાવે છે કે, હુઝૂરે અકરમ 
(સલ.) મદીના મુનવ્વરહમાં ૧૦ વર્ષ રહ્યા અને પ્રતિવર્ષ કુર્બાની કરતા 
રહ્યા. (તિરમિઝી શરીફ) બલ્કે આપ (સલ.)એ કુર્બાનીના દિવસોમાં પ્રવાસમાં 
પણ કુર્બાનીનો ત્યાગ નથી કર્યો. 

આપ (સલ.)એ હિ.સ.૧૦માં અંતિમ હજજ અદા ફરમાવી. જેને 
“હજ્જતુલ વિદાઅ?” કહેવામાં આવે છે. રિવાયતોમાં આવે છે કે, આપ 
(સલ.)એ આ હજજમાં ૧૦૦ ઉંટોની કુર્બાની આપી હતી. જેમાંથી ૩ 
ઉંટોની સ્વજાતે અને બાકી ઉંટોની કુબાંની હઝરત અલી (રદી.)ના હસ્તે 
થઈ. આપ (સલ.)ના મુબારક અમલથી એ પણ સાબિત થાય છે કે, વધુથી 
વધુ કુર્બાનીઓ આપવી જોઈએ. 


૪૬ 


હઝરત બરાઅ ઈબ્ને આઝિબ (રદી.) ફરમાવે છે કે, હુઝૂર (સલ.) 
એક વેળા બકરહ ઈદના દિવસે સહાબાએ કિરામને સાથે લઈ મદીના 
શરીફના કબ્રસ્તાન બકીઅ' તરફ તશરીફ લઈ ગયા. ત્યાં જઈને એક 
મેદાનમાં પ્રથમ ઈદની નમાઝ પઢયા. ત્યાર બાદ જનમેદનીને સંબોધીને 
ફરમાવ્યું કે, આજના દિવસે આપણું પહેલુ કામ ઈદની નમાઝ પહઢવું છે, 
ત્યાર બાદ કુર્બાની કરવુ. જેણે આ પ્રમાણે અમલ કયો, તેણે અમારા તરીકા 
અનુસાર કર્યું. અને જેણે નમાઝથી પહેલા ઝબહ કયું, તેની કુરબાની કબૂલ- 
પાત્ર નથી, બલ્કે તે માત્ર ખાવા પુરતો ગોશ્ત છે. કુબાંની અને તેના સવાબ 
સાથે એનો કોઈ સબંધ નથી. (બુખારી શરીક) 


મઝકર હદીષ શરીફમાં આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે કુર્બાનીના 
કાર્યને પોતાનો તરીકો અર્થાત્‌ સુજ્નત બતલાવી. સારાંશ કે, આપના કથન 


“ 


અને કાર્યથી કુર્બાનીનું “સુત્નતે મુહમ્મદી” હોવુ પુરવાર થાય છે. 


અન્ય કોમો પુરાતનકાળથી પોતાના દેવી-દેવતાઓના નામે કુબાનીઓ 
કરતી આવી છે. પરકોમોમાં આ પ્રથાનો ફલસફો એ રહ્યો છે કે, આ પ્રમાણે 
દેવી-દેવતાઓના નામે કુરબાની કરવાથી તેમના કોધથી બચી શકાય. અને 
તેમનો પ્રેમ મેળવી શકાય. એ જ પ્રમાણે ઇસ્લામથી પહેલાં અરબના કાફિરો 
પણ વિભિશ્ઞ પ્રકારના જાનવરોની કુબાંની કરી તેનું લોહી તથા ગોશ્ત વિગેરે 
ખાન-એ-કઅબાની દીવાળો તથા તે વખતે ત્યાં જે મૂર્તિઓ હતી, તેના પર 
લગાડી દેતા હતા. અને તેઓની માન્યતા એ હતી કે, આ પ્રમાણે અમારી 
કુરબાની અલ્લાહ તઆલાના દરબારમાં કબૂલપાત્ર થઈ જાય છે. 


ઇસ્લામે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આદેશ આપ્યો છે કે, “લંય યનાલલ્લાહ 
લુહુમુહા વલા દિમાઉહા વલાકિંય યનાલુહુત્તકવા મિન્કુમ” અર્થાત્‌ : 
અલ્લાહ તઆલા પાસે ન તે પશુઓનું ગોશ્ત પહોંચે છે, અને ન તેમનું 
લોહી. પરંતુ તમારી પરહેઝગારી તેની પાસે પહોંચે છે. 

મઝકૂર આયતે કરીમામાં કુર્બાનીનો ફલસફો બતલાવવામાં આવ્યો 
છે કે, જાનવર ઝબહ કરી માત્ર ગોશ્ત ખાવા-ખવડાવવાથી કે તેનું લોહી 


વહેવડાવવાથી અલ્લાહ તઆલાની ખુશ્નૂદી મળતી નથી. તેમજ એ ગોશ્ત કે 


લોહી તેના દરબારમાં પહોંચતું નથી. તેને ત્યાં તો તમારા દિલની પરહેઝગારી 
અને અદબ પહોંચે છે કે, કેવા ઉમંગ અને હોંશથી એક કિમતી વસ્તુને તેના 
નામ પર કુબાંન કરી જાહેર કર્યું કે, અમે પોતે પણ તમારા માર્ગમાં કુબાંન 
થવા તેયાર છીએ. એ જ તકવા છે, જેનાથી અલ્લાહપાકની ખુશ્નૂદી પ્રા 
થાય છે. પરંતુ આ આયતથી કુબાંનીનો ઈન્કાર સાબિત થતો નથી. 


હઝરત આયશા (રદી.)થી રિવાયત છે કે, હુઝૂર (સલ.)એ ફરમાવ્યું 
કે, કુર્બાનીના દિવસે કુર્બાનીથી વધુ શ્રેષ્ઠ અને પસંદ અલ્લાહ તઆલાના 
નઝદીક માણસનો કોઈ અમલ નથી. નિઃશંક, કિયામતના દિવસે (તેની 
આ કુર્બાની) સીંગ, વાળ અને ખળીઓ સહિત અલ્લાહ તઆલા સમક્ષ 
રજૂ થશે. અને જે કુર્બાની પૂરી નિખાલસતાથી આપવામાં આવે, જમીન 
પર તેનું લોહી વહે તે પહેલાં કબૂલપાત્ર થઈ જાય છે. 


એક હદીષ શ.માં છે કે, જે વ્યક્તિ શક્તિશાળી હોય, તે જરૂર કુબાંની 
કરે. હુઝૂર (સલ.)એ આ પ્રમાણે પણ ફરમાવ્યું છે કે, જે વ્યક્તિ શક્તિશાળી 
હોવા છતાં કુબાંની ન આપે, તે અમારી ઈદગાહ પાસે પણ ન આવે. 


એક હદીષ શરીફમાં હુઝૂર સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે ઈર્શાદ 
ફરમાવ્યો કે, તમો પોતાની કુર્બાનીઓની સેવા-ચાકરી કરી બરાબર તેયાર 
કરો. કારણકે (કિયામતના દિવસે) આ કુર્બાનીના જાનવર પુલસિરાત પર 
તમારી સવારી બનશે. ઈબ્ને અબ્બાસ (રદી.)થી રિવાયત છે કે, હુઝૂરે 
અકરમ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, ઈદના દિવસે ચાંદીના કલદાર રૂપિયા 
ખર્ચવા પણ કુરબાની કરવાથી અફઝલ નથી. 


પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર શિકારી પક્ષીઓ નાના પક્ષીઓનો, દરિયાઈ 
જાનવરો તથા મોટી માછલીઓ નાની માછલીઓનો તથા વાઘ, વરૂ, સિહ, 
ચિત્તા જેવા શિકારી જાનવરો જંગલી જાનવરોનો, કરોળિયો માખીનો તો 
બિલાડી ઉંદરનો શિકાર કરે છે. સારાંશ કે, અલ્પ નિર્બળ (કમઝોર) 
મખ્લૂક પોતાનાથી સબળ શ્રેષ્ઠ (તાકતવર) મખ્લૂક માટે કુર્બાન થાય છે. 


૪૭ 


આ પ્રાકૃતિક નિયમથી સાબિત થાય છે કે, જીવ હત્યાની પ્રક્રિયાને હિંસા કે 
અત્યાચાર કહેવું યોગ્ય નથી. 

“જીવ હત્યા પાપ છે”ના સૂત્રધારો ચાંચણ, માંકડ, કીડી-મકોડી કે 
ઈતર જીવાણુઓ તથા ખેતીમાં પડતી જીવાત કે ઈયળનો નાશ કરવા 
ડીડીટી, ટીક ટ્વેન્ટી, ડાલ્ફ, બગડોલ, રોગર, ઝોલોન, નુવાકોન કે અન્ય 
જંતુનાશક દવાઓ છાંટવાનું સુકાર્ય કરે છે, તથા પ્રતિવર્ષ યુદ્ધના ધોરણે 
“મેલેરીયા નાબૂદી સાહ” ઉજવી અસંખ્ય મચ્છરોનો નાશ કરે છે. તથા 
સાંપ-વીછી જેવા ઝેરી જાનવરોને મારી નાખે છે, ત્યારે શું તેઓ ભૂલી જાય 
છે કે, અમારૂ આ કત્ય પ્રાણીઓ માટે “જીવન અર્પિત” નહીં, બલ્કે 
“જીવ હત્યા'યુક્ત એક હિસક કૃત્ય છે. 


ભારતિય વૈજ્ઞાનિક સુભાષચંદ્ર બોઝે વનસ્પતિને પણ સજીવ સાબિત 
કરી છે. તથા પાણીમાં પણ અસંખ્ય જીવજંતુઓ (બેક્ટોરીયા)નું અસ્તિત્વ 
વિજ્ઞાને સાબિત કર્યું છે. માટે શાકભાજી, ફળફળાદી અને પાણી તથા 
દરેક પ્રકારના પીણાં ગટગટાવવાથી બલ્કે દવાઓ પીવાથી પણ જીવ હત્યાના 
પાપી પુરવાર થઈશું. એ જ પ્રમાણે ચામડાના જોડા-ચંપલ, લેડીઝ હેન્ડ 
બેગ, પોકેટ, લેપટોપ બેગ, ટ્રાવેલ બેગ, બેલ્ટ વગેરે સંખ્યાબંધ ચામડાની 
આઈટમો બનાવનાર, વેચનાર, તેમના એજન્ટો, કારખાનેદાર તથા તેમાં 
મજૂરી કરનાર બધા જ આ જીવ હત્યા અને તે પણ વાછરડાના ચામડા 
(કાફલેધર)માં ભાગીદાર છે. 


ચામડા સિવાય ચરબીથી બનતી વસ્તુઓ બિસ્કીટો, ટ્થપેસ્ટો, 
ચમકદાર મિઠાઈઓ વગેરે સંખ્યાબંધ આઈટમો વાછરડાની ચરબીથી જ 
બનાવવામાં આવે છે. 


અલ્કબીર (નામ મુસલમાની પણ પાક્કા જૈન વણિક) જેવા હજ્જારો 
સ્લોટર હાઉસો (કતલખાનાઓ) ભારતમાં દરરોજ લાખ્ખોની સંખ્યામાં 
ગાય, વાછરડા વગેરે કાપી દેશ-વિદેશમાં ગોશ્ત સપ્લાય કરે છે. અને 
સરકારો તરફથી તેમને લાયસન્સો પણ મળેલા છે. આ બધા જ જીવ હત્યાના 


મહા પાપમાં સંડોવાયેલા છે. 


જીવ હત્યાનો અર્થ સજીવ પ્રાણીનો ઈરાદાપૂર્વક પ્રાણ લેવો થાય છે, તો 
અકલમંદો ઈરાદાપૂર્વક આ મહાન પાપ કરતાં કેમ અચકાતા નથી ? 


સૃષ્ટિની શ્રેષ્ઠ મખ્લૂક માનવ છે. સર્જનહારે સુષ્ટિનું સર્જન તેની 
જરૂરિયાતોના નિવારણકાજે કર્યું છે. ખુદા તઆલાએ દુનિયાની દરેક ચીઝો 
માનવીના તાબામાં આપી એ સંકેત આપ્યો છે કે, જેમ આ ચીઝો તારી 
આજ્ઞાધીન છે, તેમ તુ મારો આશાપાલક બન. 


દરેક પ્રકારના પ્રાણીઓને અલ્લાહ તઆલાએ માનવી માટે પેદા કર્યા 
છે. કોઈને સવારી માટે, તો કોઈને સામાનનો બોજો ઉપાડવા માટે, કોઈને 
ખેતીકામ માટે, તો કોઈને અન્ય જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે માધ્યમરૂપે. 
જ્યારે પાલનહારે હલાલ જાનવરોના ગોશ્ત ખાવાની છૂટ આપી, તો તેમનો 
ગોશ્ત ખાવામાં કે તેમની કુબાની કરવામાં અત્યાચાર કેવો ? અને તે છતાં 
જો આ કાર્ય દયા વિરૂદ્ધ છે, તો હું કહીશ કે, મુસ્લિમ સમાજ સ્વાદવૃત્તિને 
સંતોષવા ખાતર નહી, બલ્કે પોતાના ધાર્મિક દષ્ટિકોણ મુજબ ખુદાઈ આદેશને 
સ્વાધિન રહી કુબાંની કરે છે, પણ દયાભાવનું પ્રદર્શન કરતા શાકાહારી 
મહાનુભાવોથી હું એમ પૂછું કે, શું કપાવૃત્તિ ફક્ત તેમનો વધ ન કરવામાં જ 
છે ? જો પ્રાણીઓની કતલ દયા વિરૂદ્ધ છે, તો સવારી કે ખેતીકામ, બોજો 
ઉપાડવા કે તેમનું દૂધ મેળવવાના આશયે તેને પોતાના તાબામાં રાખવુ શું 
દયા વિરૂદ્ધ નથી ? 


તદુપરાંત, અલ્લાહપાક જ્યારે સુષ્ટિનો સર્જક અને સુષ્ટિની પ્રત્યેક 
ચીઝનો માલિક છે, તો તેને પોતાની માલિકીમાં મરજી મુજબ વહીવટ કરવાનો 
સંપૂર્ણ હક છે. અને તે પોતાની મિલ્કતમાં બીજાને પણ પોતાની મરજી મુજબ 
વહીવટનો પાવર આપી શકે છે. 


મુસલમાનો કુબાંનીના જાનવરોને અલ્લાહ તઆલાના નામે જ ખુદાઈ 
આદેશાનુસાર ઝબહ કરે છે. તેમાં અત્યાચારનો સુત્રોચ્યાર શા માટે ? 


૪૮ 


મુસ્લિમો તો કુર્બાનીના નામે કેવળ પશુઓની જીવ હત્યા કરે છે, પણ 
આ ટીકાકારો તો ભાષા, પ્રાંત કે નાત-જાતના નામે જીવ હત્યા (માનવ હત્યા) 
કરતાં પણ શરમ અનુભવતા નથી. 


કુર્બાનીને બિનવ્યાજબી ઠેરવતા “બ્રહ્યાકુમારીઝ”ના હિમાયતીઓ 
સાંભળો ! “મનુસ્મૃતી”માં લખ્યું છે કે, જ્યારે બ્રાહ્મણ પુત્ર કાશીથી 
વિધ્યા પ્રાત કરી પાછો ફરે, તો તેના પિતા ગાયની કતલ કરી તેના તાજા 
ચામડાને પુત્રના શરીરે લપેટી તેનું સ્વાગત કરે. “વ્યજુર્વેદ” અધ્યાય નંબર- 
૪૪, મંત્ર નંબર-૨૭માં છે કે, ગાયો બ્રહ્યેશ્તીના નામે કુરબાન કરવામાં આવે. 
“મનુશાસ્ગ્ર”માં લખ્યું છે કે, સૂર્યના ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયણકાળમાં 
કુરબાની કરવું અને ખાવું ફર્ઝ છે. “બત્રદગ્વેદ”માં પણ કુર્બાનીનું વર્ણન 
છે. અને “સત્‌ પંથ” અધ્યાય નંબર-૪૪માં તો એટલે સુધી છે કે, આ 
દુનિયામાં વેદના આદેશાનુસાર જે કુરબાની થાય છે, તેને નાહક રક્તપાત 
સમજવામાં ન આવે. 


કુર્બાની આપણને એ પયગામ આપે છે કે, જેમ હું પાલનહારના નામ 
પર સ્વજાતે કુરબાન થાઉં છું, તેમ હે કુર્બાની આપનાર ! તું પણ તે જ ખુદા 
તઆલાના નામ પર પોતાનું સર્વસ્વ કુબાંન કરવા સદા તત્પર રહેતા શીખ. 

કુર્બાની આપણને એ પણ પયગામ આપે છે કે, જેમ હું આ જગત 
પટ પર પોતાની જીંદગીના દિવસો વિતાવી અલ્લાહપાકના દરબારમાં 
જઈ રહી છું, તેમ હે કુર્બાની કરનાર ! તારે પણ પાલનહારના દરબારમાં 
દુનિયાની જીંદગી પૂરી કરી આવવાનું છે. જેમ હું અલ્લાહપાકના નામ પર 
કુર્બાન થઈ જઈ રહી છું, તેમ તું પણ અલ્લાહપાક અને તેના દીન પર 
કુર્બાન થઈ આવજે. 

કુર્બાનીનો એક પયગામ એ પણ છે કે, જેમ હું તારી સ્વાધીનતા 
સ્વીકારી તારી ઈચ્છા પ્રમાણે મારી જીંદગીનું સમર્પણ કરી રહી છું, તેમ 
હે કુર્બાની કરનાર ! તું પણ તારા માલિકનો સ્વાધિન બની તેના પ્રત્યેક 
આદેશાનુસાર પોતાના જીવનને ગુજારનારો બન. 


આ કુરબાની આપણને એ પણ પયગામ આપે છે કે, તમો અલ્લાહપાકના 
આજ્ઞાધિન બનો. ખુદાઈ આદેશ મુજબ પોતાનો કિંમતી સમય પોતાના 
વિચારો, હદયઉર્મિઓ, જાન-માલ અને પોતાની પ્યારામાં પ્યારી વસ્તુની 
કુરબાની માટે સદા તેયાર રહો, બલ્કે જો સમયની માંગ ખુદાપાકના દીન 
ખાતર તમારી જાન માંગે તો તે પણ સહ કુર્બાન કરી દો. 


કુર્બાનીનો એક પયગામ એ પણ છે કે, હે કુર્બાની કરનાર ! તુ મારી 
કુરબાની જેમના સ્મરણમાં કરી રહ્યો છે, તે મહાન વિભૂતિ (હઝ. ઈબ્રાહીમ 
અલયહિસ્સલામ)ના જીવનને નજર સમક્ષ રાખી પોતાનું જીવન ગુજારતાં 
શીખ. તે મહાન વિભૂતિએ જે ધૈર્ય, હિંમત, નિખાલસતા અને સ્વાધિનતાપૂર્ણ 
જીવન ગુજારી અમર નામના મેળવી, તુ પણ તેમના જેમ અલ્લાહપાક અને 
તેના દીન ખાતર નિખાલસતાસભર સ્વાધિનતાપૂર્ણ પોતાના સર્વાગી જીવનની 
કુર્બાની આપી અમર બનતાં શીખ. 


અલ્લાહ તઆલા આપણને આ પયગામથી બોધપાઠ લેવાની સદબુદ્ધિ 
આપે, આમીન. 


હિજરત-આશરહ-શહાદત 
ઈસ્લામી વર્ષનો આરંભ 


ઇસ્લામી કેલેન્ડર પ્રમાણે હિજરી ૧૪૩૫ પરૂ થઈ નવા ઈસ્લામી 
વર્ષનો પ્રારંભ થઈ રહયો છે, જે આપણને ઘણી બધી બોધદાયક નસીહતો 
અને એતિહાસિક પ્રસંગોની યાદ તાજી કરાવી રહયું છે. 


વર્ષની સમાપ્તિ અને નવા વર્ષનો આરંભ સોપ્રથમ સમયની કદ્ર 
કરવાની પ્રેરણા આપે છે કે, જીવનના કિમતી દિવસો આ પ્રમાણે પસાર 
થઈ એક દિવસ ફાની જગતને અલવિદાઅ કહેવાની છે. દરરોજ ખબર 
આવે છે કે, ફલાણી વ્યકિતનો ઈન્તિકાલ થઈ ગયો, પરંત આપણી ગફલત 
છે કે એક કાને સાંભળી બીજા કાનેથી કાઢી નાંખીએ છીએ. જાણે કે 
આપણને તો મોત આવવાનું જ નથી. 


૪૯ 


ઇસ્લામી કેલેન્ડરના આરંભિક ઈતિહાસની વાત કરીએ તો એમ બન્યું 
કે અમીરુલ મુઅમિનીન હઝરત ઉમર (રદી.)ના ખિલાફતકાળમાં એક 
પત્ર આવ્યો, જેના ઉપર તારીખ તો લખેલી હતી, પરંતુ વર્ષ લખેલું ન હત. 
તો હઝરત ઉમર (રદી.)એ સહાબાએ કિરામથી મશ્વેરો કર્યો, જેમાં ઈસ્લામી 
વર્ષના આરંભ વિશે ચર્ચા થઈ. કોઈએ હઝૂરે અકરમ સલ્લલ્લાહ અલયહિ 
વસલ્લમના જન્મના વર્ષથી ઇસ્લામી વર્ષનો આરંભ કરવાનું સૂચવ્ય, તો 
કોઈએ ફત્હે મક્કા મૂકર્રમહથી, તો કોઈએ બીજા મહત્વના બનાવો ધ્યાનમાં 
રાખી જે તે વર્ષ સૂચવ્ય. ઘણી ચર્ચા વિચારણાના અંતે હઝરત ઉમર 
(રદી.)એ પોતે મક્કા મકર્રમહથી મદીના શરીફ હિજરતના બનાવને અતિ 
મહત્વ ગણાવી ઈસ્લામી વર્ષની શરૂઆત માટે નકકી કર્યુ. અને ઉમ્મતે 
મસ્લિમાએ સર્વાનુમતે તેને સહર્ષ વધાવી લીધુ. ઈસ્લામી ઈતિહાસના ઘણા 
બધા ખૂશીના પ્રસંગો છોડી હિજરત જેવા અતિ કઠિન અને દુઃખદાયક 
બનાવને મહત્વપૂર્ણ બનાવી હઝરત ઉમર (રદી.)એ મસ્લિમોને દિશાસૂચન 
કરી આપ્યું કે, જે કોમ ખશી અને રાહતના અવસરોને યાદ રાખી જશ્ન 
અને તહેવારો મનાવવામાં મગ્ન રહે છે, તેની પડતી ઘણી જલ્દી આવી જાય 
છે. એશ-આરામ અને ભોતિક સામાનોમાં રચ્યા પચ્યા રહિ તેમની 
જવાંમર્દી, હિંમત, કોશલ્ય અને મહેનતની આદત છૂટી જાય છે. અને તે 
કોમ જાહેરી ચમક દમકમાં ગમ થઈ પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી આપે છે. 
જીવંત કોમ હંમેશા મહેનત અને મુજાહદાને યાદ રાખે છે. ઈકબાલ મર્હુંમના 
શબ્દોમાં : 

આ તુજકો બતાઉં મેં તકદીરે ઉમમ ક્યા હૈ 
શમ્સીરો સિનાન અવ્વલ તાઉસો રબાબ આખિર 


હિજરતનો અર્થ છોડવું થાય છે. જેમાં અલ્લાહપાકને રાજી રાખવા 
માટે બંદાઓ તરફથી આવતી બધી જ તકલીફો અને મુસીબતો વેઠવાની 
હોય છે. તેમાં આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ અને સહાબાએ 
કિરામની જેમ કદી પોતાની જાન-માલ અને પ્યાર વતન પણ છોડવું શામેલ 


છે. હદીષ શરીફમાં ગુનાહો છોડવાને પણ હિજરતના ઉપનામથી યાદ 
કરવામાં આવ્યું છે. 


હિજરી વર્ષનો અંત અને નવા વર્ષનો આરંભ સહાબાએ કિરામ 
રદોયલ્લાહ અન્હમની આ મહાન કુબાની (જાન, માલ અને વતન 
છોડવા)ની યાદ તાજી કરાવે છે. 

વર્ષના અંતે લોકો પોતાના ધંધા-રોજગારનું સર્વે કરે છે. નફા- 
નુકસાનનો હિસાબ કરે છે. અને જ્યાંથી નુકસાન અને ખોટ થતી હોય, 
તેને દૂર કરવાની તથા નફો થતો હોય, તો તેનું પ્રમાણ વધારવાની કોશિષો 
કરે છે. સોચે વિચારે છે, તો એક મુસલમાન જેની જાન-માલનો સોદો 
જુન્નતના બદલામાં થઈ જ ચૂકયો છે. અને મૃત્યુ બાદ અલ્લાહ તઆલાના 
દરબારમાં એક-એક અમલનો બદલો મળવાનો છે. તેનું પણ આખિરતના 
વેપાર અને સોદાનું વર્ષ પરૂ થઈ રહ છે, તો આપણે દરેકે આપણા 
વર્ષભરની નમાઝો, રોઝા વિગેરેનો હિસાબ કરી ઈબાદતોમાં કોતાહિ અને 
ઉણપ રહિ ગઈ હોય તો અલ્લાહપાકની માફી માંગી, તે કોતાહિ દૂર 
કરવાની કોશિષ કરવી જોઈએ. આગલા વર્ષોના પ્રમાણમાં જો આ વર્ષે 
ઈબાદતોમાં વધારો થયો હોય, તો અલ્લાહ તબારક વ તઆલાનો શક 
અદા કરવો જોઈએ. કારણ કે કિયામતના દિવસે આપણા દરેક અમલથી 
આપણને માહિતગાર કરવામાં આવશે. બંદાઓ તો પોતાના કત્યોને ભૂલી 


Ns iC 


ગયા હશે, પરંત અલ્લાહપાકના ફરિશ્તાઓએ બધાનો રેકોર્ડ કર્યો હશે. 


રવા હે ઉમ્ર ઔર ઈન્સાન ગાફિલ 


A 


મુસાફિર હે કે સોતા જાએ હે 


૧૦મી મૃહર્રમના દિવસ સાથે ઇસ્લામી ઈતિહાસ ખાસ કરીને હઝરતે 
અંબિયાએ કિરામ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમના ઘણા મહત્વના બનાવો 
સંકળાયેલા છે. તેની સાથે એક બીજો મહત્વનો બનાવ સહાબીએ રસૂલ 
સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ અને જન્નતના જવાનોના સરદાર સય્યિદ 
હઝરત હસેન (રદી.)ની શહાદતનો દદનાક કિસ્સો પણ શામેલ છે. 


૫૦ 


રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમના સહાબાએ કિરામે તથા 
આપના ખાનદાને જે કરબાની ઇસ્લામને ચમકાવવામાં અને અલ્લાહપાકના 
બંદાઓને બંદાઓની ગલામીમાંથી મુકત કરી ફકત અને ફકત એક 
અલ્લાહપાકના જ ગલામ બનાવવા માટે આપી. હઝરત હસેન (રદી.) તે 
સમયે નાની ઉંમરના હતા, જેથી તેમાં શરીક ન થઈ શકયા હતા, તો 
અલ્લાહપાકે કરબલાના મેદાનમાં આપની કબાંનીઓને કબૂલ ફરમાવી. 


આપનું મદીના મુનવ્વરહથી ઈરાક જવ અને ઇસ્લામની અસલ શકલો 
સૂરત બદલવાવાળા લોકો સમક્ષ હિંમત, જવાંમર્દી અને ધૈર્યથી જમી રહેવું 
એ ઈસ્લામી ઈતિહાસનું એક સોનેરી પૃષ્ઠ અને અજોડ ઉદાહરણ છે. જો 
આ દાખલો ન હોત તો ઈસ્લામી ઈતિહાસ ઉપર એક કલંક રહિ જાત. 


જ્યારે સમાજ અને સોસાયટીના સામૂહિક જીવનમાં બગાડ પેદા 
થઈ ગયો હોય, ત્યારે એક સમાજ સુધારકને હઝરત હસેન (રદી.)ની 
શહાદત સબક આપે છે. સામૂહિક બગાડના સમયે વ્યકિતને તેની 
જવાબદારીનું ભાન અપાવે છે, અને સહારો આપે છે કે, ગલામીના જીવન 
કરતાં મોત બેહતર છે. દુન્યામાં ખુદાઈ બાદશાહતનું એલાન અને દોલતો 
તાકતના નશાવાળાઓ સામે ધૈર્ય, સબ્ર અને મજબૂત દિલ રાખી જમી 
રહેવું એ હસેની કર્તવ્ય છે. ભોતિક જીવનના આપણી જેવા લાલચી લોકોને 
હઝરત હસેન (રદી.)ની શહાદત યાદી અપાવે છે કે, દરેક હાલમાં જીવન 
જીવવાનું નામ ઝિંદગી નથી. બલ્કે, 

કભી જાં ઔર કભી તસ્લીમે જાં હે ઝિંદગી 


હઝરત હસેન (રદી.)ની જાહેરી અસફળતાની તલનામાં સામા પક્ષની 
બધી જ જાહેરી ફતહ અને સફળતાઓ શરમજનક અને ભોંઠપવાળી લાગે 
છે. જેનો તેમને એહસાસ થઈ ગયો હતો. 
ઝોરે બાતિલ કુવ્વતે ઈમાં દબા શકતા નહીં 
સર કટા શકતા હે મુઅમિન સર જુકા સકતા નહીં 
મહર્રમનો અર્થ અઝમત અને સન્માનપાત્ર થાય છે. ઈસ્લામ પૂર્વે 


તેની પવિત્રતાને લઈ આ મહિનામાં લડાઈ-ઝઘડાથી લોકો દૂર રહેતા હતા. 
ઈસ્લામે પણ તેની પવિત્રતામાં ઓર વધારો કર્યો. આ મહિનામાં આપ 
(સલ.) વધુ પ્રમાણમાં રોઝા રાખતા હતા, બલ્કે અમુક ઉલમાએ કિરામના 
મંતવ્ય પ્રમાણે રમઝાનના રોઝા ફર્ઝ થવા પહેલાં આશુરાહનો રોઝો રાખવો 
ફર્ઝ હતો. હિજરત કર્યા બાદ યહૂદીઓને આ દિવસે રોઝા રાખતા જોયા તો 
આપ (સલ.)એ આશરહની સાથે નવમી અથવા અગ્યારમી તારીખનો 
રોઝો રાખવાનો હકમ ફરમાવ્યો. આપણે વિચારવાનું છે કે, જ્યારે 
ઈબાદતમાં તેમની સાથે મળતાપણું પસંદ નથી ફરમાવ્યું, તો પછી રસમો 
રિવાજ અને સામાજિક જીવનમાં તેમનું અનુકરણ કરવું કેવી રીતે હઝૂરે 
અકરમ (સલ.)ને પસંદ હોય શકે છે ? 


હઝ. હસેન (૨દી.)નું જીવનચરિત્ર દર્શાવતી ભરોસાપાત્ર કિતાબોમાં 
લખ્યું છે કે, જ્યારે આપને પોતાની શહાદતનું સંપૂર્ણ યકીન થઈ ગયું, 
તો આપે જે વસીય્યતો કરી તેમાં મહત્વની વસીય્યતમાં આ ફરમાવયું : 
'દ્ધયારે હું શહાદત પ્રાપ્ત કરૂ તો કોઈ મારી મોતને લઈ 
પોતાના ગિરેબાન ન ફાડે, અને ગાલ ઉપર તમાચા ન મારે 
તથા પોતાનો ચહેરો ઝખ્મી ન કરે. આજે તાઝીયા લઈને ફરનારા 
ભાઈઓ વિચારે કે, તે હઝ. હુસેન (રદી.)ના અંતિમ ઉદ્ગારોની વિરૂધ્ધ 
કરી તેમના રૂહને કેટલો સદમો પહોંચાડી રહયા છે. તથા તેમના મહબૂબ 
નાના અને આપણા પ્યારા આકા જનાબ નબીએ અકરમ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લના આ ફરમાનની પણ વિરૂધ્ધ કૃત્યો કરી રહયા છે, જેમાં 
આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે, જે માણસ ગાલ ઉપર 
તમાચા મારે, ગિરેબાન ફાડે અને જાહિલિય્યતની જેમ અવાજ લગાવે તે 
અમારામાંથી નથી. /બિખારી શરીક/ 


ત્રણ દિવસ કરતાં વધુ શોક મનાવવાની હઝૂરે પાક સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમે મનાઈ ફરમાવી છે. આ પ્રમાણે કરનારને રસૂલલ્લાહ 

(સલ.) પોતાના દીનથી દૂર ફરમાવી રહયા છે. 
100 


૫૧ 


એક રિવાયતમાં હઝૂર (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, અલ્લાહ તઆલાએ 
મને રહમતવાળો તથા સઘળા જગતો માટે હિદાયતનો માર્ગદર્શક બનાવી 
મોકલ્યો છે. અને મને હકમ કર્યો છે કે, હું નાચગાનના વાજિંત્રો, ઢોલ, 
પીપોડીઓ વગેરેને મિટાવી દઉં. /મિસ્નદે અહમદ] 

હઝરત ઝેનુલ્આબિદીન (રહ.) (હઝરત હસેન રદી.ના નેક અને 
બુઝુર્ગ સાહબઝાદા)એ જ્યારે હઝરત હસેન (રદી.)ના હત્યારાઓને 
રડતા જોયા તો ફરમાવ્યું કે, “આ લોકો તો રડી રહયા છે, પછી અમારા 
ખાનદાનની સામૂહિક હત્યા કોણે કરી ?” 


તાઝીયાદારી જો ઇસ્લામી અમલ હોતે તો હઝરાતે સહાબાએ કિરામ 
તથા અવલિયાએ ઈઝામથી જરૂર તેની સાબિતી મળતે, પરંત જે અમલ 
ઇસ્લામના આરંભિક સાડા ત્રણસો વર્ષ સુધી કોઈએ પણ ન કર્યો હોય, 
અને ૩૫૨ હિજરીમાં મઈઝઝ-દુવલહના હકમથી જેની શરૂઆત થઈ, 
જેને તે વખતના મહદિસીન, મુફસ્સિરીન અને ઉલમાએ કિરામ ખાસ 
કરીને હઝરત શાહ અ.કાદિર જીલાની (રહ.)એ બિલ્કલ પસંદ નહીં કર્યુ 
હોય તેવા બિન ઇસ્લામી રિવાજને કેવી રીતે પસંદ કરી શકાય...! 


જરા વિચારીએ કે, શં આપણા માં-બાપ અને સગા-સબંધીઓની 
મોતની વરસી આપણે આ પ્રમાણે બજારોના નાચગાન અને શેરીઓમાં 
ધુમ ધડાકા તથા બનાવટી ઘોડાઓ નચાવીને મનાવીએ છીએ ? નહીં અને 
હરગીઝ નહીં. તો પછી અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)ના નવાસા, આપના 
ફલ અને જન્નતના જવાનોના સરદાર સાથે આ પ્રમાણેનો વર્તાવ શં આપણી 
તેમના પ્રત્યે મુહબ્બત અને અઝમત દર્શાવે છે કે, પછી હઝરત 
ઝેનલ્આબિદીન (રહ.)ના શબ્દોમાં તેમના હત્યારાઓની નકલ કરી, તેમની 
સાથે ગુનાહમાં ભાગીદારી કરીએ છીએ ? કે આ પ્રમાણેની હરકતોથી 
તેમના દુશ્મનોની ખૂશીમાં વધારા કરીએ છીએ. અલ્લાહપાક આપણને 
અહલે બેતની ભરપૂર મુહબ્બત તથા કદર કરી તેમનું અનુકરણ કરવાની 
તોફિક અતા ફરમાવે, આમીન. 


આદઘાનિક યગ અને ઈસ્લામી શરીઅત 


માનવ જગતનો ઈતિહાસ દર્શાવે છે કે માનવીએ પોતાની સામાજિક 
આર્થિક અને રાજકીય જીવન વ્યવસ્થા માટે ઘણા કાયદાઓ અને નિયમો 
ઘડયા, જેમાં કાનૂની નિષ્ણાંતોએ પોતાની બધ્ધિ કસી અને સમાજે તેને 
કબૂલ કર્યા, પરંતુ થોડો સમય પસાર થતાં તે જ કાયદાઓ જેને પવિત્ર 
સમજી અપનાવવામાં આવ્યા હતા. માનવીએ તેને ઠુકરાવી નવા કાયદાઓ 
અપનાવ્યા. આ પ્રમાણેની પ્રક્રિયા હજારો વષોથી ચાલતી આવે છે. 


જમીનદારીના આર્થિક શોષણથી તંગ આવી કોમ્યુનિઝમ અને 
રાજાશાહીના અમાનૂષિ વર્તનથી ત્રાસી લોકશાહીની સ્થાપના કરવામાં 
આવી, છતાં સામાન્ય નાગરિકોની પરેશાનીઓમાં કોઈ ઘટાડો થયો નહીં, 
બલ્કે રોજબરોજ તેની વધારે અવદશા થઈ રહી છે. 


સ્ત્રી શોષણથી બચવા નારી સ્વાતંત્રતાનો અવાજ બલંદ કરવામાં 
આવ્યો તો બીજી નિતનવી તરકીબોથી તેમનું શોષણ કરવામાં આવી રહયું 
છે. જેમાં સરકારી કે બિન સરકારી બધી જ સંસ્થાઓમાં તેમનું જે દમન થઈ 
રહયું છે, તેનો ઉંપર છલ્લો અહેવાલ રોજ સમાચારોમાં વાંચીએ છીએ. 


કાનૂની જગતનો ઈતિહાસ દર્શાવે છે કે માનવ સમાજના કાયદા 
કાનૂન તથા તેના તે મુલ્યો અને આદશો જેના આધારે કાનૂન ઘડવામાં 
આવે અને માનવ જીવન ઉપર તેને લાગ પાડવામાં આવે આ પ્રમાણેની 
પ્રક્રિયા સૌ પ્રથમ ઈરાકમાં સામેરી નામના રાજાના યુગથી (ઈ.સ. પૂર્વે 
૧૯૦૦ વર્ષ) આરંભ થઈ. સેંકડો બુધ્ધિશાળીઓ અને અર્થશાસ્ત્રીઓના 
દિમાગ ખપાઈ ગયા. પરંત આશ્ચર્ય છે કે આજ સુધી માનવી પોતાની 
જીવન વ્યવસ્થાના નિતિનિયમો પામી શકયો નથી. કહેવા પૂરતી જગતના 
બધા જ દેશોમાં કાનૂની સરકારો કાયમ છે. પરંતુ તે પોતાના હેતૂમાં 
સંપૂર્ણ રીતે નિષ્ફળ છે. 
પ્રખ્યાત કાનૂની નિષ્ણાંત પ્રો. ફયુલર (L.L. FULLER)ના શબ્દોમાં 
102 


પર 


કાનૂન હજુ સુધી પોતાને જ શોધી શક્યો નથી. શ્રી ફયુલરે એક પસ્તક 
લખ્યું છે જેનુ નામ કાયદો પોતાની શોધમાં (THE LAW IN QUEST 
OF IT SELF)રાખ્યું છે. 


મોર્ડન યુગમાં આ વિષય ઉપર બૃધ્ધિશાળી અને નિષ્ણાંત કાયદા- 
શાસ્ત્રીઓએ પોતાની બધ્ધિ કસીને ઘણું જ લીટરેચર તેયાર કર્યું છે. બલ્કે 
ચેમ્બર્જ ઈન્સાઈકલો પીડીયાના નિબંધ લખનારના શબ્દોમાં કાનુનને એક 
ભવ્ય વિષયનો દરજો આપી ઘણી જ પ્રગતિ થઈ રહી છે. પરંતુ બધી જ 
કોશીષો વ્યર્થ જઈ રહી છે. બલ્કે એક કાયદા શાસ્ત્રીના શબ્દોમાં તમે દસ 
કાયદા શાસ્ત્રીઓને કાયદાની વ્યાખ્યા કરવાનું કહેશો તો તમારે અગિયાર 
જવાબો સાંભળવા તેયાર રહેવું પડશે. આ વિરોધાભાસ એટલા માટે છે 
કે કાનૂની નિષ્ણાંતોને તે ચોકકસ બિંદુ અને પાયોજ નથી મળી શકયો જેના 
ઉપર કાનુનની આધારશિલા રાખી શકાય. W. FRIEDMANN 
શબ્દોમાં આ એક વાસ્તવિકતા છે કે યુરોપીય સંસ્કૃતિને આ પ્રશ્નનો કોઈ 
ઉકેલ હજુ સુધી મળી શકયો નથી. 

અમક કાયદાશાસ્ત્રીઓએ એવા કાયદા અને નિયમોને કાનુન 
માનવાથી જ ઈન્કાર કયો જેમાં પ્રજાની ઈચ્છાઓને બુનિયાદી સ્થાન 
પ્રાપ્ત ન થયું હોય જેના કારણે એવા આદર્શ કાયદાઓ જેને બધ્ધિજાવીઓ 
અને નેતિકવાદીઓ સમાજકલ્યાણ માટે જરૂરી સમજતા હતા, પણ પબ્લિક 
વિરોધ ને લઈ લાગુ પાડી ન શકયા. દાખલા તરીકે નશાબંધીનો કાયદો 
અમેરીકી સમાજના વિરોધને લઈ કાનૂની દરજો પ્રાપ્ત ન કરી શકયો. એ 
જ પ્રમાણે ઈંગ્લેન્ડમાં ખુનની સજામાં ફેરફાર કરવો પડયો. સજાતીય સબંધો 
જેવી અમાનવીય વૃત્તિને કાયદામાં લાવવી પડી. આ પ્રમાણે કાનુન વિષે 
અંધાધુંધ (RELATIVISAM) ફેરફાર થતો રહયો. અમૂક કાયદા- 
શાસ્ત્રીઓએ બધાજ નિયમો છોડી ફકત ન્યાયને મહત્વ આપ્યું. 


આ પ્રમાણે સેંકડો વર્ષોના અભ્યાસ અને ચિંતનમનન પછી પણ બધ્ધિ- 
જીવીઓ આજ સુધી કાયદો ઘડવા માટે કોઈ પાયો નકકી કરી શકયા નથી. 
103 


આ લાંબા અનુભવે બધ્ધિજીવી ઓને ધર્મ તરફ પાછા ફરવાનો માર્ગ 
મોકળો કર્યો છે. ભૂતકાળમાં કાનૂન ઘડવામાં ધર્મ ઘણો મહત્વનો ભાગ 
ભજવતો હતો જેમ કે પ્રખર કાનૂની ઈતિહાસકાર સર હેનરી મૈન (SIR 
HENRY MAINE) લખે છે કે “લેખિત રીતે વ્યવસ્થિત કોઈ કાનૂન 
ચીનથી લઈ પેરૂ (PERU) સૂધી હમોને નથી મલતો જે પોતાના 
આરંભકાળથી જ ધાર્મિક રિતરિવાજો અને માન્યતાથી સંકળાયેલો ન હોય. 

(EARLY LAW AND CUSTOM P. 5) 

આ બધા જ અનથક પ્રયાસોનો રિમાર્ક કરતા આજ પરિણામ જાહેર 
થાય છે કે ન્યાયના ચોકકસ માપદંડને નકકી કરવા માટે ધર્મથી માર્ગદર્શન 
મેળવવા સિવાય બધી જ કોશીશો વ્યર્થ છે અને ન્યાયને અમલી સ્વરૂપ 
આપવા માટે ફકત ધર્મની અર્પણ કરેલ બુનિયાદ જ પોતાની અનોખી 
અને આગવી પ્રતિભા સાથે લાભ કરી શકે છે. (LEGAL THEORY 2450) 


આધનિક વિજ્ઞાનની પ્રગતિ પછી માનવીએ એમ સમજી લીધુ કે 
તેણે જગતની રચના અને નિર્માણનો છેલ્લો જાદઈ નસ્ખો પામી લીધો છે. 
હવે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીથી તે શાંતિમય, વેભવશાળી, રળિયામણું, 
સોભાગ્યપૂર્ણ, આનંદિત જીવન વિતાવશે જેના એ હજારો વર્ષથી સ્વપ્નો 
જોઈ રહયો હતો. 

પરંત વિજ્ઞાનના અમલી અને કાર્યરિત વપરાશ પછી તેનું સ્વપ્ન છિન્ન 
ભિન્ન થઈ ગયું. વિજ્ઞાન ઘણી બધી પ્રગતિ લાવ્યું, પરંતુ સાથે તેણે ઘણા 
બધા વિકટ પ્રશ્નો પણ ઉપસ્થિત કર્યા. તેણે યુધ્ધની ખવારીનું પ્રમાણ વધારી 
દીધુ. પહેલુ અને બીજુ વિશ્વ યુધ્ધ અને ત્યાર પછીના બધા જ યુધ્ધો 
સંપૂર્ણપણે મોડન ટેકનોલોજીનું પરિણામ છે જેણે ભૂતકાળના સઘળા 
નૂકશાનોથી વધારે નુકશાન સર્જયુ. તે સિવાય જીવનની પ્રત્યેક બાબતોમાં 
એવી ગંચવણો અને વિકટ સમસ્યાઓ સર્જ, જેનું કોઈ સમાધાન શકય નથી. 


આ વિકટ પરિસ્થિતિને લઈ ૧૯૮૯માં એક સેમીનાર યોજાયો જેનો 
વિષય હતો, વિજ્ઞાનનો અંત (The End of Sci) આ સેમિનારના 


104 


૫૩ 


આયોજકોએ તેના પરિચયપત્રમાં લખ્યુ હતું કે જયારે આપણે આજના 
જગતનું વાંચન કરીએ છીએ તો ફલિત થાય છે કે આપણે વિજ્ઞાનના 
અંતિમ યુગમાં પ્રવેશી ચૂકયા છીએ. આજકાલ અમેરિકામાં ઘણાં પસ્તકો 
પ્રગટ થઈ રહયા છે જેમનો વિષય અને શિર્ષક આ પ્રમાણે છે. વિજ્ઞાન, 
કોમ્યુનિઝમ, વેરસ્ટનિઝમ, નેશનલિઝમ અને આઈડીયાલોજીનો અંત, કારણ 
કે આધુનિક વિજ્ઞાને માનવીને રાહત પહોંચાડવાની જગ્યાએ કંટાળાજનક 
પરિસ્થિતિમાં મૂકી દીધો છે. 


ખુદાઈ કાનૂનમાં વ્યકિતની આઝાદી અને સ્વંતંત્રતાને અલ્લાહપાકના 
આદેશને પાબંદ બનાવવામાં આવી. જયારે યરોપે ખાસ કરીને ફાન્સમાં 
લોકશાહીની કાંતીએ જન્મ લીધો ત્યારથી લઈ આજ સુધી વ્યકિત 
સ્વતંત્રતાનો અનુભવ થયો. પરંત આના ઘણા માઠા પરિણામ આવ્યા. 
સમાજમાં સ્વછંદતા આવી ગઈ. મોટા માણસોની માન મર્યાદા ન રહી, 
બલ્કે સામાજિક જીવનનું સમગ્ર માળખુ બદલાઈ ગયું. હવે એવા સંશોધકો 
પેદા થયા જે વ્યકિતની આઝાદીને નિરર્થક અને ખતરાવાળી માને છે. 


શ્રી 8. F. SKINNERનું કહેવું છે કે, આપણે આઝાદી પચાવી 
શકતા નથી આઝાદી કોઈ સવોચ્ચ કલ્યાણ નથી. માનવીએ કાયદાના 
નિયંત્રણમાં રહેવ જોઈએ. 

ખદાઈ કાનૂનમાં સ્ત્રી-પરૂષનું કાર્યક્ષેત્ર અલગ અલગ છે અને 
વ્યવહારિક જીવનમાં પુરૂષને સ્ત્રી ઉપર પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે. 

માનવસર્જિત કાનૂને આ ખદાઈ નિયમને સંપૂર્ણપણે ૨૬ કર્યો, પરંતુ 
સો વર્ષના કડવા અનુભવે બતાવ્યુ કે ખુદાઈ કાનૂન જ આ બાબતમાં 
વાસ્તવિકતાથી નજીક છે. 


અમેરિકામાં નારી સ્વતંત્રતાની ચળવળ ઘણી પ્રબળ અને શકિત- 
શાળી છે. પરંતુ હવે તેના સમર્થકો સમજવા લાગ્યા છે કે આ બાબતમાં 
અસલ રૂકાવટ સામાજિક વ્યવસ્થા નથી, બલ્કે ખદ પ્રાકતિ અને નેચર 
કારણરૂપ છે. એટલે કે અલ્લાહપાકે સ્ત્રીની બનાવટ આ પ્રમાણે જ બનાવી 
105 


છે કે તે પ્રાકૃતિક દ્રષ્ટિએ અમુક સંકુચિત જીવ વિજ્ઞાન ધરાવે છે. મેલ હારમોન 
અને ફીમેલ હારમોનનો ફર્ક બન્વેવના શરીરમાં આરંભથી જ છે. 


એક અમેરીકી સર્જને (Edar Berman) ઘણા લાંબા સંશોધન પછી 
ફેસલો આપ્યો કે સ્ત્રીઓ પોતાની હારમોન કેમીસ્ટ્રી ને લઈ રાજકારભાર 
ચલાવવામાં ભાવકતાપણ દશાંવી શકે છે. 


હવે નારીવાદીઓ જાતિય વિજ્ઞાન દ્વારા જૈન્ટીક કોડ બદલી નવા 
પ્રકારના સ્ત્રી-પરૂષને જન્મ આપવાનું વિચારી રહયા છે. જે લોકોએ 
સ્ત્રીને નારો આપ્યો હતો કે પોલીસી બનાવો કોફી ન બનાવો (Make 
Policy Not Coffee) તેમણે હવે હાર કબૂલ કરી સ્ત્રીને કોફી બનાવવા 
ગહમંત્રાલય સોંપવુ પડશે, નહીં તો તેમના સમાજનો અંજામ હાલના 
સંજોગોથી વધુ કરૂણ આવશે. 

માનવરચિત કાનૂનની કમઝોરી એ છે કે તેની પાસે આ વાતનું કોઈ 
યોગ્ય બુધ્ધિમય કારણ નથી કે કોઈ ગુનાહિત કત્યને ગુનોહ કેમ ઠેરવે ? 
ફકત એક જ કારણ છે કે તે સામાજીક વ્યવસ્થા અને વહીવટી તંત્રમાં 
ખલેલ પહોંચાડે છે. આજ કારણે વ્યભિચાર કાનૂની દ્રષ્ટિએ ત્યાં સુધી 
ગુનો નથી બનતો જ્યાં સુધી (સ્ત્રી-પરૂષ) બન્નેમાંથી કોઈ એકે જબરદસ્તી 
(બળાત્કાર) ન કરી હોય. મતલબ કે માનવસમાજમાં વ્યભિચાર ગુનોહ 
નથી, બલ્કે બળાત્કાર ગુનોહ છે. આ કારણે જ ચોરી, લૂંટ, કત્લ, 
અપહરણ, વગેર સંખ્યાબંધ ગુનાહિત કત્યોથી સમાજના દિમાગ અને 
આત્મા પ્રદુષિત થઈ જાય છે. છતાં કાનૂન પાસે વ્યભિચારને ગુનોહ 
સાબિત કરવાનો કોઈ મજબુત પાયો નથી. આજ પ્રમાણે દારૂ અને નશીલા 
પદાર્થોને પણ ગુનોહ કહેવાની કોઈ બન્યાદ કાનૂન પાસે નથી. 


આ મશ્કેલીનો ઉકેલ ફકત ખુદાઈ કાનૂનમાં છે. કારણ કે તે કાનૂનની 
બધી જ જરૂરતો પરી પાડે છે. આજ પ્રમાણે કાનૂનનો અખ્લાક (નીતિ) 
સાથે પણ સંબંધ છે.વ્યકિત સાચી, સદાચારી બનવામાં ધર્મનો ઘણો 
મહત્વનો ફાળો છે. ખાસ કરી તે ધર્મો જે પારલોકિક (મૃત્યુબાદ) જીવનને 

106 


પ૪ 


પોતાની મુખ્ય માન્યતા માને છે. જેના પ્રમાણે વ્યકિતને પોતાના સઘળા 
કર્મોનો હિસાબ પોતાના માલિકને આપવાનો છે. તો શં આજના કાનૂનવિદો 
આ મદો સમજવાનો પ્રયાસ કરશે ? 


ઈસ્લામી કાનૂનની રોશનીમાં 
વર્તમાન સમસ્યાઓનં નિરાકરણ 


માં-બાપ પોતાના બાળકોની જરૂરિયાતથી સોથી વધારે વાકેફ હોય 
છે. દૂધ પીતા બાળકના ઈશારાઓને સમજવામાં પણ તેમને કોઈ મુશ્કેલી 
નથી થતી. ખેર, આ તો માનવી છે. પ્રાણીઓ જે કાંઈ બોલી નથી શકતા 
અને જેમને સાંકેતિક (ઈશારાની) ભાષા પણ નથી આવડતી, તેમના 
માલિકો-પાલકો પણ તેમની જરૂરતોથી સારી રીતે વાકેફ હોય છે. અને એ 
જ હિસાબથી તેમના ખાવા-પીવા તથા લાલનપાલનની વ્યવસ્થા કરે છે. 
દેખીતી વાત છે કે, સુષ્ટિના સર્જક મહાન અલ્લાહપાક જગતના સર્વશ્રેષ્ઠ 
જીવ “માનવી?'”ની જરૂરિયાતથી પણ વાકેફ છે. એટલે અલ્લાહપાક માનવી 
માટે જેટલા સારા તથા ઉચિત જીવનના નિયમો ઘડી શકે છે, ચોક્કસ જ 
કોઈ બીજી હસ્તી કે શક્તિ નથી કરી શકતી. 


જીવનના નિયમો ઘડવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે. અને ખુદાપાકથી વધીને 

કોઈ શાની નથી. તેના માટે ડહાપણ તથા નિર્ણયશક્તિ જોઈએ. અને 

અલ્લાહપાકથી વધારે કોઈ શક્તિશાળી તથા જાણકાર નથી. એટલે જ કુઆંન 
શરીફમાં છે કે, ચૂકાદો કે નિર્ણયનો અધિકાર માત્ર અલ્લાહપાકને છે. 

(અલ અન્આમ : «ર) 

અલ્લાહ તઆલાએ જેવી રીતે દુન્યામાં માનવીની ભૌતિક જરૂરીયાત 

પૂરી કરવાની વ્યવસ્થા કરી છે, એવી જ રીતે તેણે માનવીને તેના પોતાના 

જીવનના નિયમોથી પણ અંધારામાં નથી રાખ્યા. કારણકે એક માણસ કે 

એક સમૂહ સમગ્ર માનવજાતની બધી જ જરૂરિયાતની જાણકારી ધરાવી 

નહીં શકે, અને તેનાથી એ પણ આશા નહીં રાખી શકાય કે વિવિધ માનવીય 

વર્ગોના હિતો વચ્ચે જે પરસ્પર વિરોધાભાસ છે (અને માનવીય હેસિયતથી 

107 


ખુદ તેના પણ હિતો છે), તે બધાની વચ્ચે તે ન્યાયપૂર્વક કામ પાર પાડી શકશે. 
એટલે ખુદાપાકના રબ, રહમાન તથા રહીમ હોવાનો તકાદો હતો કે તે માનવીને 
જીવન જીવવાની રીત પણ દર્શાવે. 


આ રીત કે માર્ગના દર્શન માટે જ દરેક કાળમાં અલ્લાહપાકના નબી- 
રસૂલ આવતા રહ્યા. હઝરત આદમ (અલે.) માત્ર પહેલા માનવી જ નહીં 
ખુદાપાકના પહેલા પયગમ્બર પણ હતા. અલ્લાહપાક તરફથી માનવી માટે 
જે કાનૂન મોકલવામાં આવતો રહ્યો, તેને જ “શરીઅત'” કહેવામાં આવે છે. 
માણસનો પ્રારંભિક કાળ શૈક્ષણિક તથા સાંસ્કૃતિક હિસાબથી અપરિપકવતા 
(બાળપણ)નો કાળ હતો. એટલે અલ્લાહપાક તે જ કાળના અનુરૂપ આદેશો 
આપતા રહ્યા. અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ (સલ.) એવા કાળમાં તશરીફ 
લાવ્યા, જ્યારે કે માનવી દરેક રીતે “પુષ્ય વય'”માં પહોંચી ચૂક્યો હતો. 
એટલે આપને એવા આદેશો આપવામાં આવ્યા, જે કિયામત (પ્રિલયકાળ) 
સુધી બાકી રહેશે. હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ની શરીઅત એ સમયે દુન્યામાં 
આવી, જ્યારે માનવીની ક્ષમતાઓ પૂર્ણપણે વિકસી ચૂકી. એટલે જ આ 
શરીઅત હંમેશ માટે છે. અને એમાં માનવીને ક્યારેય સંકડાશનો અનુભવ 
નહી થશે. કુર્‌આન શરીફની ભાષામાં તેનું જ નામ “ધર્મની પરિપૂર્ણતા તથા 
“નેઅમતની પૂતિ' છે. (સૂ.ભાઈદહ : ૩) 


અલ્લાહપાકે પ્રબોધેલ આ જ તે જીવન વ્યવસ્થા છે, જેને ઈસ્લામી 
શરીઅત' અથવા ઈસ્લામી કાનૂન” કહેવામાં આવે છે. આ કાનૂન ગ્રીસના 
તત્વજ્ઞાનીઓના વિચારોની જેમ માત્ર “દેષ્ટિકોણ' નથી. જેનું સ્વપ્ન તો 
જોવામાં આવે છે, પરંતુ તે સાકાર નથી થતું, તેમજ તે સમાજવાદો 
જીવનવ્યવસ્થાની જેમ કોઈ એવો કાનૂન નથી કે સિત્તેર વર્ષની મામૂલી 
મુદતમાં તેનું નામનિશાન મટી જાય, બલ્કે તે એક એવી સંતુલિત તથા 
સાહજીક વ્યવસ્થા છે, જેણે લગભગ એક હજાર વર્ષ સુધી એશિયા, આફિકા 
અને યુરોપના એક મોટા ભૂભાગ પર શાસન કયું છે. વિવિધ સંસ્કૃતિઓ 
તથા સામાજીક એકમોનો સામનો ક્યો છે, અને બહુ જ સારી રીતે દરેક 
108 


પપ 


દેશકાળની સમસ્યાઓને હલ કરી છે. વિશ્વમાં જ્યારે પણ આ કાનૂનની 
ચકાસણી કરવામાં આવી ત્યારે તેની ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર કરવામાં 
આવ્યો. દુર્ભાગ્યવશ તુકીંની ઉસ્માની ખિલાફતના પતન પછી ઇસ્લામનું 
શાસકીય વતુંળ મસ્જીદ અને વધારેમાં વધારે સામાજીક જીવનની કેટલીક 
સમસ્યાઓ પુરતુ સીમિત કરી નાંખવામાં આવ્યું, પરંતુ આજે પણ જે તે 
દેશમાં થોડો ઘણો ઈસ્લામી કાનૂન લાગુ છે, ત્યાં તેની ઉપયોગિતાનો 
લોકોને અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ વર્તમાન મીડિયા આવા દેશોને 
મૂળભૂતવાદો, જુનવાણી તથા કટરવાદી હોવાના મહેણાં મારે છે. 


પાછલા વર્ષોમાં જે દેશમાં પણ, જ્યારેય ઇસ્લામી કાનૂન લાગુ કરવાની 
ઘોષણા કરવામાં આવી, ત્યારે બધાના કાન સરવાં થઈ ગયા. અમૂક લોકો 
આની પ્રતિક્રિયારૂપે એવા બૂમ-બરાડા પાડે છે, જાણે કે કોઈ ખતરનાક 
તોફાન કે ભૂકંપ આવવાનો હોય. હદ તો ત્યારે થાય છે કે, આપણી જે 
પાર્ટીઓ આપણા દેશમાં ધાર્મિક રાષ્ટ્ર બનાવવાનું સ્વપ્ન જુએ છે, તે પણ 
આવી ઘોષણાને ધાર્મિક કઢરવાદ કહે છે. આ પ્રકારના નિવેદનોથી લોકોમાં 
એવી ગેરસમજ ઉભી થાય છે કે, સાચે જ ઇસ્લામ કોઈ ડરામણી બાબત 
છે. જો કે શાંત દિમાગથી કામ લેવામાં આવે તો શરીઅત મુજબ કાનૂન 
ઘડવાની વાત એ સારી ખબર છે, ખરાબ સમાચાર નથી. આ તો માનવીના 
હિતમાં છે, તેમાં તેનું કોઈ નુકસાન નથી. 


ઈસ્લામી કાનૂનની બે બાબતો મૂળભૂત રીતે આગવું સ્થાન ધરાવે છે. 
એક છે ન્યાય, અને બીજું છે મધ્યમ માર્ગ. 

ન્યાયનો અર્થ એ છે કે, દરેક વ્યક્તિની જવાબદારી તેની ક્ષમતાના 
હિસાબથી નકકી કરવામાં આવે. દા.ત. દેશની સુરક્ષા, કાયદા વ્યવસ્થાની 
જાળવણી અને આના જેવી જવાબદારીઓ પુરૂષોને સોંપવામાં આવે. 
કારણકે પુરૂષો જ આની ક્ષમતા ધરાવે છે. ઘરગૃહસ્થીની બાબતો તથા 
બાળકોના ઉછેરની જવાબદારી સ્ત્રીઓના શિરે રહેશે. કારણકે તે એ કામોને 
વધારે સારી રીતે પાર પાડી શકે છે. મધ્યમ માર્ગનો અર્થ એ છે કે, 


109 


જવાબદારીઓ નાંખવામાં અનુચિત વધારો કે ઘટાડો કરવામાં નહીં આવે. 
દા.ત. આ જ સ્ત્રીઓના અધિકારોની બાબત લઈ લો. અમૂક લોકોએ 
સ્રીઓને એટલી નિચલી કક્ષામાં મૂકી દીધી કે, તેને માનવજાતની આખરી 
પંગતમાં પણ જગ્યા ન આપી. અને અમૂક લોકોએ તેને એટલી ઉંચાઈ પર 
પહોંચાડી દીધી કે, જે જવાબદારીઓ ઉપાડવાની તેમાં શક્તિ ન હતી, તે 
જવાબદારીઓ પણ તેના માથે નાંખી દીધી. આવી જ સ્થિતિ મજૂરોના 
મામલે સર્જાઈ. કેટલાક લોકોએ મજૂરોને મૂડીવાદીઓના ગુલામ બનાવી 
નાંખ્યા. અને અન્ય લોકોએ એમ કહયું કે, શાસન કરવાનો અધિકાર 
મજૂરોનો જ છે. આ અલ્પોક્તિ તથા અતિશયોક્તિએ હંમેશ સમાજને 
નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. શરીઅતે ઈસ્લામીની વિશેષતા એ જ છે કે, જીવનના 
દરેક ક્ષેત્રે તેના ઘડેલા કાનૂન ન્યાયના તકાદાને પૂરા કરે છે. અને કોઈપણ 
જાતના અંતિમ વલણથી દૂર મધ્યમમાર્ગીય શૈલી અપનાવે છે. બલ્કે ઇસ્લામે 
પ્રબોધેલ શારીરિક સજાઓ પણ અત્યંત સંતુલિત તથા પ્રફૃતિસંગત છે. 


સામાન્યપણે એમ વિચારવામાં આવે છે કે, ઈસ્લામી કાનૂન દોઢ 
હજાર વર્ષ જૂનો છે. એ સમયગાળા દરમિયાન દુન્યા આર્થિક, સામાજીક 
રીતે કેટલી બદલાય ચૂકી છે. જે માણસ બળદગાડા પર બેસીને પ્રવાસ 
ખેડતો, તે હવે હવામાં ઉડી રહ્યો છે. એવા જુના જમાનાના કાનૂન આજના 
વિકસિત યુગ માટે કેવી રીતે સુસંગત હોય શકે ? પરંતુ આ એક ગેરસમજ 
છે. વાસ્તવમાં માનવી સાથે બે બાબતો જોડાયેલી છે. એક તેની પ્રકૃતિ, 
બીજી તે સાધનો જે તેની ચારેકોર ફેલાયેલા છે. 


ઉંડાણપૂર્વક વિચારીશું તો જે કાંઈ પરિવર્તનો જોવા મળી રહ્યા છે, 
તેનો સબંધ સાધનો સાથે છે. માનવીની પ્રકૃતિ કે અંતરમાં કોઈ મૂળભૂત 
પરિવર્તન કે તબ્દીલી આવી નથી. રાંધવાની રીતો ચોક્કસ જ બદલાઈ 
ગઈ છે, ખાવા-પીવાની શેલીમાં જરૂર પરિવર્તન આવ્યું છે, પરંતુ ભૂખ- 
તરસ જેવી રીતે પહેલાં લાગતી હતી, તેવી આજે પણ લાગે છે. માણસે 
તીર તથા તલવારના બદલે એટમ બોમ્બ તથા મિસાઈલ બનાવી લીધા 
110 


પ૬ 


છે, પરંતુ તેની પાછળ સુરક્ષા કે બદલાની જે ભાવના પહેલાં હતી, એવી જ 
ભાવના આજે પણ તેના માટે પ્રેરક-બળ પુરૂ પાડે છે. જીવનના દરેક ક્ષેત્રને 
આ નિયમ લાગુ પાડી શકાય એમ છે. 


ઈસ્લામી કાનૂનનો મુખ્ય વિષયવસ્તુ માનવીય પ્રકૃતિ છે, સાધનો નહીં. 
તે માનવીની સાહજીક વૃત્તિ પર અંકુશ મેળવે છે. અને તેને યોગ્ય દિશામાં 
વાળે છે. તે કહે છે કે, શક્તિનો ઉપયોગ અત્યાચાર ખત્મ કરવા માટે કરો, 
અત્યાચાર કરવા માટે નહીં. તે કહે છે કે, દીલત ગરીબોના ઘરના દીપ 
રોશન કરવા માટે ખર્ચો, આપવડાઈ પ્રગટ કરવા માટે નહીં. તે ઈચ્છે છે કે, 
માણસ પોતાની વૈચારિક ક્ષમતાને માનવજાતના કલ્યાણ માટે ઉપયોગમાં 
લે, માનવજાતની બરબાદી માટેના હથિયારો કે સાધનો વિકસાવવામાં ન 
લગાવે. તે ચાહે છે કે, પ્રસાર માધ્યમોનો ઉપયોગ સત્યને પ્રગટ કરવા માટે 
તથા તેને મદદ કરવા માટે થાય, અપપ્રચાર તથા સત્યને દબાવવા કે દબડાવવા 
માટે ન હોય. એટલે જેમ જેમ સાધનો વધતા જશે, ઈસ્લામી કાનૂનની 
આવશ્યકતા પણ વધતી જશે. એટલે જ આજે વિશ્વનો એવો કોઈ કાનૂન 
નથી જેણે ઇસ્લામી કાનૂનના તત્વો પોતાની અંદર સમાવ્યા નહીં હોય. 
ખાસ કરીને સામાજીક કાનૂનમાં તો ઈસ્લામી કાનૂનમાંથી એટલા બધા અંશ 
લેવામાં આવ્યા છે કે તેની ગણત્રી પણ મુશ્કેલ છે. અને એ પણ એક હકીકત 
છે કે, જ્યાં પણ અને જેટલી પણ ઇસ્લામી શરીઅતની અવગણના કરવામાં 
આવી, ત્યાંના લોકો તેટલી જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. 


એટલે ઇસ્લામી શરીઅતને લાગુ કરવી એક આશિર્વાદરૂપ ઘટના છે, 
અભિશાપરૂપ નહીં. એનાથી કોઈને ખતરો નથી કે કોઈએ તેનાથી ડરવાની 
જરૂર નથી. વાસ્તવમાં ઇસ્લામ એક કરૂણાવાન તથા શાંતિનો ચાહક ધર્મ 
છે. તે મુસ્લિમો માટે પણ રાહતરૂપ છે અને મુસ્લિમ દેશોની બિનમુસ્લિમ 
લઘુમતીઓ માટે પણ અને તેના પાડોશી દેશો માટે પણ. ખુદા કરે કે થોડાક 
મુસ્લિમ દેશો એના માટે તેયાર થાય કે તેઓ પોતાની ભૂમિ પર માત્ર 
ખુદાપાકની ખુશી ખાતર શરીઅતના કાનૂનને તેની પુરી મોકળાશ સહિત, 
111 


સમજદારીપૂર્વક લાગુ કરે. જો સાચે જ તેમણે આવું કર્યું, તો એ એક એવો 
પ્રયોગ હશે, જેનાથી દુનિયા કંઈક શીખશે. અને એ લોકોના મોઢા બંધ થઈ 


જશે, જે માત્ર દુશ્મની તથા ઈષ્યાના કારણે બોલબોલ કરે છે. 
કાલ્પનિક સમાન નાગરિકધારાનો 
વિરોધ શા માટે ? 


જ્યારે પણ સમાનધારો લાગુ પાડવાની ઝુંબેશ ઉઠે છે, ત્યારે મુસ્લિમ 
પર્સનલ લૉને જ તેનું નિશાન બનાવવામાં આવે છે અને આ પ્રમાણે કહેવામાં 
આવે છે કે, હિન્દુઓના ફેમિલી કાનૂનમાં ફેરફાર કરીને નવા યુગને લગતો 
કરી આપવામાં આવ્યો છે. ફક્ત લઘુમતીના ફેમિલી કાનૂનમાં સુધારો-વધારો 
કરી તેને કોમન સિવિલ કોડથી મેળવવાનું કામ બાકી છે. 


આ દાવાની વાસ્તવિક્તા ઉપર વિચાર કરીએ તો સ્પષ્ટ થઈ જશે 
કે, એકવીસમી સદીમાં પણ હિન્દુ લૉને સુરક્ષિત રાખવા અને તેને ધર્મ 
પ્રમાણે કરવા માટે ભારતીય બંધારણની કોલમોમાં કેવી રીતે અપવાદો 
કોલમો વધારવામાં આવે છે. ઉદાહરણરૂપે બંધારણના આર્ટિકલ ૪૪ના 
અમલીકરણ બાદ પાર્લામેન્ટે મેરેજ અને તલાકને લગતો એક કાનૂન મેરેજ 
એક્ટ (૧૯૫૪) ઘડ્યો. તેની સાથે બીજો સેક્યુલર કાનૂન ઈન્ડિયન 
સક્સેશન એક્ટ (૧૯૨૫ જેનો સબંધ વારસાઈ હક્કોથી હતો) શામેલ 
કરી નક્કી કર્યું કે, જે લોકો સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટના અનુસંધાનમાં મેરેજ 
કરશે તેમના ઉપર ૧૯૨૫નો બિનધાર્મિક વારસાઈ કાનૂન લાગુ પડશે. 


પરંતુ આ ગેરધાર્સિક કાનૂનને બહુમતી (હિન્દુઓ) ઉપર લાગુ 
પાડવાની જગ્યાએ એમના માટે બીજા બે કાયદાઓ હિન્દુ મેરેજ એક્ટ 
(૧૯૫૫) અને હિન્દુ સક્સેશન એક્ટ (૧૯૫૬) ઘડવામાં આવ્યા. તલાક 
પામેલ સ્ત્રીના ભરણપોષણ માટે ઈન્ડિયા પીનલ કોડનો મુસ્લિમ પર્સનલ 
લૉથી ઉપરવટ થઈ શાહબાનુ મુકદમામાં અમલ કરી મુસ્લિમો માટે સમસ્યા 
ઉભી કરી હતી. પરંતુ હિન્દુઓ માટે (૧૯૫૬) ભરણપોષણ અને દત્તકનો 
112 


૫૭ 


અલગ કાનૂન બનાવ્યો. 

દોવ-દમણ-ગોવાની ૧૯૬૨માં આઝાદી પછી બહુમતી સિવાય બધા 
સંપ્રદાયો માટે પોટુંગલ કૉંડ જારી રાખ્યો. પરંતુ બહુમતીના રિવાજો માટેના 
એહકામ ૧૯૮૦૧ે કાનૂની હેસિયત આપવામાં આવી. વારસાઈ કાનૂન 
(૧૯૨૫)માં ફેરફાર કરી હિન્દુ, જેન, બોદ્ધ અને શિખો માટે તેનાથી 
અપવાદરૂપ હિન્દુ વારસાઈ એક્ટ ૧૯૫૬માં જારી ક્યાં. પરંતુ મુસલમાનો 
અને ખ્રિસ્તીઓને (જો તે સ્પેશિયલ મેરેજ પ્રમાણે મેરેજ કરે તો) પોતાના 
પર્સનલ લોં પ્રમાણે જ નહીં બલ્કે ૧૯૨૫ના કાનૂન પ્રમાણે વારસાઈ હક્ક 
નકકી કરવામાં આવશે. આ જ પ્રમાણે ટેક્સના ઘણા કાયદાઓમાં સંયુક્ત 
હિન્દુ કર્ટેબોનો વિશેષ ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે. 


ઉપરોક્ત પુરાવાઓથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, બહુમતી હિન્દુ સમાજના 
કાયદાઓને સેક્યુલર અને મોર્ડન કાનૂનના અનુસંધાનમાં નહીં બલ્કે એમની 
મરજી અને ઈચ્છાનુસાર જ રાખવામાં આવ્યા છે. 

અમુક લોકો કોમી ભાઈચારો તથા એકતા માટે સમાન કોડને જરૂરી 
સમજે છે. તેમણે વિચારવું જોઈએ કે પહેલું અને બીજું વિશ્વયુધ્ધ જે દેશો 
વચ્ચે થયું તો બધા જ ખ્રિસ્તી (પ્રોટેસ્ટન્ટ વર્ગના) હતા. તેમના ફેમિલી 
કાનૂન પણ સમાન જ હતા. અમેરિકાના દરેક રાજ્યનો ધારો અલગ છે. 
એક રાજયમાં ગનો કરી લોકો બીજા રાજ્યમાં આશરો લે છે છતાં ત્યાં 
સમાનધારાની વાત કોઈ જ કરતું નથી. 


શ્રી તેજબહાદુરસિંહ “મુસ્લિમ પર્સનલ લોૉ'”ના શિર્ષક હેઠળ લેખમાં 
જણાવે છે કે, આપણે ભારતીયો એક કોમ છીએ. પરંત હિન્દુ-મસ્લિમ 
સમાજો પોતાની અલગ વિશિષ્ઠતાઓ સાથે સેંકડો વર્ષોથી કાયમ છે. આ 
વિશાળ દેશમાં એવા પ્રદેશો પણ છે કે જ્યાં એકની રહેણી-કરણી બીજાને 
પસંદ નથી. ઉત્તરની ભાષા દક્ષિણને સ્વિકારવા પાત્ર નથી. માટે કરોડોની 
જનતાને એક જ સમાજવ્યવસ્થા ગ્રહણ કરવા લાચાર કરવી બદ્વિમત્તાની 
દીલ નથી. 


113 


ઘણાં જ આશ્ચર્યની વાત છે કે એક જ ધર્મને માનનારા દેશના એંસી 
ટકા નાગરિકો પોતાનો સમાનધારો નથી ઘડી શકતા તો પછી સમગ્ર 
દેશના વિભિન્ન સંપ્રદાયોથી એક ધારાની આશા કેવી રીતે રાખે છે ? 


ડૉ. આંબેડકરે આર્ટિકલ ૪૪ ઉપર આક્ષેપનો જવાબ આપતાં કહ્યું 
હતું કે, મુસ્લિમોની ઈચ્છા વિરૂદ્ધ કોઈ પાગલ સરકાર જ સમાનધારો 
લાગુ પાડવાની ચેષ્ઠા કરી શકે છે. 


સમાનધારો જગતના ક્યા દેશમાં ચાલે છે ? અમેરિકામાં ખ્રિસ્તીઓ 
અને યહૂદીઓ પોતાના લોં પ્રમાણે અમલ કરે છે. 

ઈજીપ્ જેવો મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતો દેશ અને ઈસ્લામ ત્યાંનો 
રાજકીય ધર્મ હોવા છતાં ત્યાંના ખ્રિસ્તીઓ જે લઘુમતીમાં છે તેમનો ફેમિલી 
લૉ અલગ છે. એ જ પ્રમાણે સિરિયા, ઈન્ડોનેશિયા, મલેશિયા અને 
પાકિસ્તાનમાં તેની લઘુમતી અને વિભિશ્ઞ સંપ્રદાયોના કોડ અલગ છે. 

મોંઘવારી, બેકારી, આર્થિક પછાતપણું, સ્ત્રી હક્કોનું શોષણ અને 
સામાજિક અન્યાય દૂર કરવાની જાદુઈ લાકડી કે અલાઉદ્દીની ચિરાગ જો 
સમાનધારો લાગુ કરવામાં મળી જતો હોત તો જગતના બીજા દેશો 
આપણાંથી પહેલા તેને અપનાવી ચૂકયા હોત. 


અને શું દેશના બધા જ સંંપ્રદાયોને એક સિવિલ કોડ માન્ય હશે ? 
તે ક્યો કોડ છે જે એના દાવેદારોના મનસ્વી દિમાગમાં છે ? મુસ્લિમ 
પર્સનલ લૉ શું છે ? મુસ્લિમો એમાં ફેરફાર કરવાના કેમ વિરોધી છે ? 
તે જાણવા માટે ઈસ્લામની હકીકત અને ઈસ્લામી કાયદાઓનું બારીકી 
તથા તટસ્થપણે વાંચન કરવું જરૂરી છે. 


ઇસ્લામને કોઈ જરૂર નથી કે તે લેનિન, માકસ અને બાઈબલના 
દરવાજે ભીખ માંગે. ઇસ્લામ તો તે સર્વજ્ઞાની અલ્લાહપાકની પરિપૂર્ણ 
કુદરત અને રહમત નું પ્રદર્શન છે, જે પ્રત્યેક યુગ, કોમ અને સઘળી સુષ્ટિનો 
સર્જક તથા પાલક છે. તે માનવીના વાસ્તવિક રોગો તથા તેની જરૂરતોથી 
પરિચિત અને જાણકાર છે. 


114 


૫૮ 


ઈસ્લામ ખુદાપ્રેરિત ધર્મ છે, તેથી તે પોતાના અનુયાયીઓને માનવ- 
જીવનની પ્રત્યેક દિશાનું માર્ગદર્શન આપે છે. જીવનનો કોઈ વિભાગ એવો 
નથી કે જેના માટે ઇસ્લામની આશ્ચર્યજનક જીવનવ્યવસ્થામાં આજ્ઞાઓ 
તથા સૂચનાઓનું પૂરતું પ્રમાણ મોજૂદ ન હોય. 

વારંવાર આ આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે મુસ્લિમ પર્સનલ લોમાં 
સ્ત્રીઓને ન્યાય નથી મળતો, તેમના હક્કોનું શોષણ થાય છે. આ આક્ષેપો 
તે લોકો તરફથી છે, જેમણે વાસ્તવિક રીતે ઇસ્લામનો અભ્યાસ જ કર્યો 
નથી અથવા તે ધર્મનિરપેક્ષતાના દાવા હેઠળ કોમી પરિબળોના હાથા 
બન્યા છે. 


મિસ્ટર N. L. Coulson લખે છે કે, સ્રીઓ વિશે કુર્‌ૂઆની કાનૂન 
શ્રેષ્ઠતાનું અગ્રિમ સ્થાન ધરાવે છે. નિકાહ અને તલાકના કાયદાઓનો 
સામાન્ય હેતુ જ સ્રીઓના હકકોનું રક્ષણ કરવું છે. 
(A History of Islamic Law, Edinburg 1971, P.14) 
ફાન્સીસી વૈજ્ઞાનિક લિબોન લખે છે કે, ઈસ્લામ પ્રથમ ધર્મ છે, જેણે 
સ્રીઓના હક્કો સુરક્ષિણ અને કોટુંબિક સબંધો પ્રબળ બનાવ્યા. 


શ્રી ટોલ્સટોય લખે છે કે, માનવજગતના માર્ગદર્શન માટે કુર્‌ૂઆન 
શરીફ સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શક છે. જે સભ્યતા, સમાજવ્યવસ્થા અને નેતિક 
સુધારાનું શિક્ષણ છે. દુનિયામાં માત્ર આ કિતાબ જ હોત, તેના સિવાય 
કોઈ માર્ગદર્શક ન આવત તો પણ તે વિશ્વના માર્ગદર્શન માટે પૂરતું હતું. 


ઈસ્લામે સ્રી હક્કોનું કેટલું રક્ષણ કર્યું છે તે જણાવતા શ્રીમતી એની 
બિસન્ટ (Mrs. Annie Besan) લખે છે કે, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ 
કે સ્રીઓ વિશે ઇસ્લામી કાનૂન હમણાં સુધી ઈંગ્લેન્ડમાં અપનાવાઈ રહ્યા 
હતા. જગતમાં અસ્તિત્વમાં આવેલ સઘળા કાનૂનોમાં તે ન્યાયી છે. મિલ્કત, 
વાર સાઈના હક્ક અને તલાક બાબતે યુરોપથી ઘણા જ સારા અને વિશિષ્ટતા 
ધરાવનાર કાયદાઓ છે. તે સ્ત્રીઓના હકકોનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરનાર હતા. 
બહુપત્નીત્વના શબ્દોએ લોકોને ઇસ્લામથી ગેરમાર્ગે દોર્યા. પરંતુ તેમની 
115 


નજર યુરોપમાં થતાં સ્રી અપમાન તરફ નથી જતી, જેને કહેવાતા સ્ત્રી 
રક્ષકોએ સડકો ઉપર ફક્ત એટલા માટે તરછોડી મૂકી કે તેમનાથી એમનું 
દિલ ભરાઈ ગયું છે અને પછી તેમની કોઈ મદદ કરતું નથી. 
(The Life & Teachings of Mohammad, P3) 
પયગમ્બરે ઇસ્લામ (સલ.)એ નિઃશંક સ્ત્રીનો દરજજો એનાથી ઘણો 
જ ઊંચો કર્યો જે તેને અરબોમાં પ્રાત હતો. ખાસ કરીને પતિના મરણ બાદ 
તેને વારસાઈ માલ તરીકે નહિં બલ્કે તેની વારસાઈ પ્રાત કરવાની હકદાર 
બનાવી અને આઝાદ વ્યક્તિની જેમ તેને હક્કો મળ્યા. 
(Encyclopedia of religion Ethics, Vol. V.P 271, Newyork 1912) 
હિંદુ કોડ બિલ (૧૯૫૫)માં ભલે એક હિંદુ માટે માત્ર એક લગ્નની 
જ છૂટ આપવામાં આવી છે, પરંત ૧૯૬૧ની વસ્તી ગણત્રીના સવેક્ષણ 
મજબ એકથી વધ સ્ત્રીઓ રાખવાનો અંદાજો બોદ્વોમાં ૧૫.૨૫ ટકા, 
જૈનોમાં ૭.૯૦૭ ટકા, હિંદઓમાં 5.૭૨ ટકા જયારે મસ્લિમોમાં ફકત 
૫.૮ ટકા એટલે કે બધાથી જ ઓછો હતો. 


૧૯૮૧ના સર્વેક્ષણ મુજબ પણ મુસ્લિમોમાં બહપત્નીત્વનો અંદાજ 
૪.૩ અને હિંદુઓમાં પ. ટકા હતો. 


ઇસ્લામ પોતાની સમાજરચના તકવા (આત્મનિગ્રહ) દોષરહિત 
લાઈન ઉપર ઊભી કરવા માંગે છે. જેથી તકવાને નડતરરૂપ સઘળા 
અવરોધો દૂર કરવા માંગે છે, પરંત સાથે માનવ નિર્બળતાઓ અને 
જરૂરિયાતોને પણ લક્ષ બહાર રાખતો નથી. તે એક પુરૂષને પોતાની 
જાતીય લાગણી સંતોષવા અમૂક શરતો, અંકશો અને મર્યાદાઓ સાથે 
પત્ની કરવાની છૂટ તો આપે છે, પરંતુ વેશ્યાગુહમાં જવાની, રખાતો 
રાખવાની કે વ્યભિચાર કરવાની છૂટ આપતો નથી. જાતીય લાગણીઓને 
બહેકાવતા ટી.વી. અને ઈન્ટરનેટના પિકચરો, અશ્લીલ દૂશ્યો, નૃત્યો કે 
કલબોને પ્રોત્સાહન નથી આપતો, જે મનુષ્યને હવસખોર પ્રાણી બનાવે 
છે. જેને સમજવા આજના યુરોપ અને અમેરિકાની સ્થિતિ જોઈ લેવી 


116 


૫૯ 


પરતી છે. જ્યાં તલાકના ચોંકાવનારા આંકડા પ્રગટ થઈ રહ્યા છે. 


પર્સનલ લો કોર્ટેબિક ઝઘડાઓ હલ કરવામાં ઘણી મહત્વની ભૂમિકા 
ભજવે છે. જેમકે “વુમન એકશન ગપ” અમદાવાદના એક સર્વે પ્રમાણે 
અમદાવાદમાં ૧૯૮૯ થી ૧૯૯૩ સુધી હિંદુઓ અને મુસ્લિમોના 
૩૫૦૦૦ સિવિલ મૂકદુમાં અદાલતમાં રજુ થયા. જેમાં મુસ્લિમ પર્સનલ 
લો પ્રમાણે રજૂ થનાર કેસોની સંખ્યા ફકત પ૩ હતી. 


મોલાના અબૂલ કલામ આઝાદે (રહ.) ઈન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના 
(રામગઢ, માર્ચ ૧૯૪૦) અધિવેશનમાં પ્રમુખસ્થાનેથી કહ્યું હતું કે, 
સંયુક્ત અને અતૂટ ભારતના એક નાગરિક હોવાનો મને ગર્વ છે. તેની 
સાથે ઇસ્લામના કાનૂનથી પણ મને તેટલો પ્રેમ છે. માડૂં કર્તવ્ય છે કે હું 
તેનું રક્ષણ કરૂં અને હું સહન નથી કરી શકતો કે તેમાં કોઈ હસ્તક્ષેપ કરે. 
આ શબ્દો છે ભારતીય બંધારણના ઘડવેયા અને કોંગ્રેસના પ્રાણસમાન 
નેતાના. એ જ પ્રમાણે વાત ડો. ઝાકીરહુસેને કાશી વિધાપીઠના શિક્ષણ 
સમારંભમાં (૧૯૩૫)માં કરી હતી. 

International Confrence on Comparative L૪ની પેરિસ 
ખાતેની બ્રાંચે યોજેલ કોન્ફરન્સના છેલ્લા દિવસે થયેલ ઠરાવમાં કહયું છે 
કે, ઇસ્લામી કાયદા કાનૂન વિશે યોજાયેલ આ બેઠક અઠવાડિયા સુધી 
ચાલેલ વાદવિવાદના અંતે આ નિર્ણય ઉપર પહોંચી છે કે ઇસ્લામી કાનૂન 
(ઉસૂલો)ના ફાયદાકારક હોવામાં કોઈ સંદેહ નથી. કાનૂનની આ શાખામાં 
તે બધા જ કાયદા-કાનૂન મોજુદ છે, જે તેને મોર્ડનયુગની જરૂરિયાત પૂરી 
કરવાને લાયક બનાવે છે. (ઈન્ટરનેશનલ કાનૂની સ્પર્ધા રિપોર્ટ જુલાઈ ૧૯૫૧) 

સમગ્ર ઈસ્લામી કાનૂન પાછળ જે હકીકતો (મુસ્લિમોના મતાનુસાર) 
મોજૂદ છે, તે ન જાણવાને કારણે ઘણી બધી ગેરસમજો ઉત્પજ્ઞ થઈ છે. 
આધુનિક ભારતનો કટરવાદી વર્ગ (સેક્યુલર વર્ગ સહિત) આ સમગ્ર 
મામલાને ભૌતિક (માદી) દષ્ટિકોણથી મૂલવે છે, જ્યારે મુસ્લિમો તેને 
રૂહાની દંષ્ટિબિદુથી જુએ છે. મુસ્લિમો એમ માને છે કે, સમગ્ર ઈસ્લામી 


117 


કાનૂનના સાચા ઘડવૈયા (દહ્કુંડ૦ન) સ્વર્ય અલ્લાહ તઆલા છે. કારણ કે 
એક માનવી એટલી ક્ષમતા ધરાવતો જ નથી કે તે બીજા માનવી માટે ઈષ્ટ- 
અનિષ્ટ (સારા-ખરાબ)ની વચ્ચે ભેદરેખા દોરી કાનૂન ઘડી શકે. કાનૂન 
ઘડવા માટે માનવ અસ્તિત્વ અને જીવનની સવ પ્રકારની જાણ હોવી જરૂરી 
છે. કોઈ માનવી પોતાના ટૂંકા જીવનકાળમાં વિધાની તમામ શાખાઓમાં 
નિપૂણતા મેળવી નહીં શકવાને કારણે બીજા માનવી માટે કાનૂન ઘડી શકે 
એમ નથી. જ્યારે એ સિધ્ધ થયું કે માનવી માનવી માટે કાનૂન ઘડી ન શકે, 
તો તેનાથી આપોઆપ સિધ્ધ થાય છે કે, માનવી ખુદાઈપ્રેરિત કાનૂનમાં 
મનસ્વીપણે વધારો-ઘટાડો પણ કરી ન શકે. 


મુસ્લિમોના માનસિક વલણને નક્કી કરતી એક બીજી મહત્વપૂર્ણ 
હકીકત આખિરતના જીવનની હકીકત છે. મુસ્લિમો એમ માને છે કે, આ 
જીવન પહેલું છે અને છેલ્લું પણ. જન્મ-મરણનો અહીં કોઈ ચકરાવો 
નથી. આ એકમાત્ર જીવન પણ અલ્લાહ તઆલાએ મોઝમજા માટે (કે 
સજા માટે) અર્પણ ક્યું નથી, બલ્કે કસોટી (₹હ્કદ) માટે અર્પણ કયું છે. 
જે વ્યક્તિ ખુદાઈ પ્રેરિત કાનૂન (જેની છેક છેલ્લી આવૃત્તિ કુર્‌આન શરીફ 
છે)ને હૃદયપૂર્વક માનશે, તેને જજ્નત (સ્વર્ગ) મળશે અને જે નહીં માને 
અથવા તેમાં સુધારા-વધારાનો સ્વીકાર કરશે, તેને દોઝખ (નક)નું દુઃખમય 
જીવન મળશે. આવી સ્થિતિમાં મુસ્લિમો એમ વિચારે છે કે, ઇસ્લામી 
કાનૂન ઉપર અમલ કરવાથી આ જીવનમાં ભલે થોડી અગવડ પડતી 
હોય તો ભલે પડે, પરંતુ વધારો-ઘટાડો સ્વીકારીને પોતાનું પારલોકિક 
(આખિરતનું) જીવન બગાડવું ન જોઈએ. 
અલ્લાહપાકની માન્યતા એક તરફ સદાચાર-દુરાચારની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ 
કરે છે, તો બીજી બાજુ જજ્નત-દોઝખની માન્યતા સદાચારની પ્રેરણા આપે 
છે અને દુરાચારથી રોકે છે. આજનો આધુનિક કાનૂન હજુ સુધી ઈષ્ટ- 
અનિષ્ટ (સારા-ખરાબ) વચ્ચે સ્પષ્ટ ભેદરેખા દોરી શક્યો નથી કે 
કાતૂનભંગ ઉપર કાબૂ મેળવી શક્યો નથી. તેનું કારણ એ જ કે આધુનિક 
118 


૬૦ 


કાનૂન પાસે આવો કોઈ અધિભોતિક પાયો (Metaphysicalbase) નથી. 
આધુનિકોએ ઇસ્લામની આ ખૂબી પ્રયોગ ખાતર પણ અપનાવવી જોઈએ. 


પ્રત્યેક કાનૂન પાછળ કેટલાક મૂલ્યો હોય છે. સમાન નાગરિકધારાનો 
જે હોબાળો ઉભો થયો, તેના લીધે “ઇસ્લામનો પારીવારિક કાનૂન” વિશેષ 
ધ્યાનપાત્ર, ટીકાપાત્ર બન્યો છે, પરંતુ ઇસ્લામે પોતાના પારીવારિક 
(કોટુંબિક) કાનૂન પાછળ જે મૂલ્ય સ્થાપ્યું છે, તેને ન જાણવાને કારણે 
અનેક ગેરસમજો ઉભી થઈ છે. 


પારીવારિક (કો્ટુબિક) કાનૂન પાછળ ઈસ્લામે જે મૂલ્ય પ્રસ્‍થાપિત 
કર્યું છે, તે પુરૂષ પ્રધાનતાનું મૂલ્ય છે. કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર 
ઈસ્લામે તેનું એ'લાન પણ કર્યું છે. (૨ઃ૨૨૮) 


પાછલા પચાસ વર્ષોમાં જીવશાસત્ર તથા માનસશાસ્ત ક્ષેત્રે જે અવનવા 
સંશોધનો થયા છે, તેનાથી એ પુરવાર થઈ ચૂક્યું છે કે, પુરૂષોની પ્રધાનતા 
એ માનવસજિત નહીં, બલ્કે કુદરત સર્જિત છે. એટલે ઇસ્લામે ચોદસો 
વર્ષ પૂર્વે સ્રીને જે સ્થાન આપ્યું હતું, તે જ ન્યાયિક હતું. 

સ્તરી-પુરૂષ સમાનતાની ખોટી વિભાવનાના આધારે જે આધુનિક 
કાનૂનો ઘડાયા, તેના કારણે પરિવાર વધારે વેરવિખેર બન્યો છે. એવું 
ઘટનાકીય પુરાવાઓથી સાબિત થાય છે. એટલે થોડાક દિવસો માટે જો 
આધુનિક સમાજ ઇસ્લામનો પારીવારિક કાનૂન અપનાવે, તો જરૂર તેના 
ફાયદાઓ માલૂમ પડશે. 


ગર ગોલવલકરના વિચારો : 


આર.એસ.એસ.ના માજી સર સંઘચાલક ગુરૂ ગોલવલકરે ૨૦મી 
ઓગષ્ટ ૧૯૭૨ના દિવસે દિલ્હીમાં દોનદયાલ રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટનું 
ઉદ્ઘાટન કર્યું. તે પ્રસંગે પ્રવચન કરતાં તેમણે કહ્યું કે, રાષ્ટ્રીય એકતા માટે 
સમાન નાગરિક ધારો કોઈ જરૂરી બાબત નથી. તેમનું એ પ્રવચન 
“્મધરલેન્ડ'” (૨૧ ઓગષ્ટ ૧૯૭૨)માં છપાયું હતું. તેના પછી સાત્તાહિક 
119 


ઓર્ગેનાઈઝર (ર૬ ઓગષ્ટ ૧૯૭૨)માં આ વિષય પર તેમનું એક ઈન્ટરવ્યુ 
પ્રસિધ્ધ થયું. તેઓએ ઈન્ટરવ્યુમાં જે કાંઈ કહયું તેનો સારાંશ આ હતો : 


વ્હું નથી સમજતો કે રાષ્ટ્રપ્રેમ જગવવા માટે આપણને સમાન 
નાગરિક ધારાની જરૂર છે. આ પ્રકારની ધારાકીય સમાનતાનો રાષ્ટ્રીય 
એકતા સાથે કોઈ સબંધ નથી. ભારત હંમેશ વિવિધતાનો દેશ રહ્યો છે. 
તેમ છતાં આપણે લાંબા સમય સુધી એક તાકાતવર અને સંગઠિત પ્રજા 
બની રહ્યા. એકતા માટે આપણને સંવાદિતા (Harmo))ની જરૂર છે, 
સામ્યતા (Uifiઝ)ની નહીં. મારી અનુભૂતિ મુજબ પ્રકૃતિ વધારે 
પડતી એકવિધતાને પસંદ નથી કરતી. આપણી પાસે જીવનનો લાંબો 
અનુભવ છે અને આપણો અનુભવ એમ કહે છે કે, વિવિધતા અને એકતા 
એક સાથે સંભવી શકે છે. વાત બરાબર છે કે, બંધારણમાં એક કલમ 
“સમાન નાગરિક ધારા? વિશે પણ છે. પરંતુ કોઈ વસ્તુ માત્ર એ કારણે 
સ્વીકાર્ય નથી બની જતી કે તે કોઈક બંધારણમાં લખાયેલી છે અને 
વાસ્તવમાં તો આપણું બંધારણ વિદેશી બંધારણોનો ખીચડો (Hotch- 
Potch) છે. તેને ભારતીય અનુભવોના આધારે ઘડવામાં આવ્યું નથી.” 


એમ કહેવામાં આવે છે કે, મુસ્લિમો સમાન નાગરિક ધારાનો વિરોધ 
કરે છે. કારણ કે તેઓ પોતાની જુદી ઓળખ સાચવવા માંગે છે. પરંતુ 
કોઈ પણ વર્ગ કે સંપ્રદાય પોતાની જુદી ઓળખ જાળવવા માંગે છે તેની 
સામે મને કોઈ વાંધો નથી. જ્યાં સુધી આ ઓળખ રાષ્ટ્રપ્રેમની ભાવનાઓને 
ઓછી કરનારી ન હોય. મૂળ મુદ્દો એ છે કે, મુસ્લિમો અને હિન્દુઓ વચ્ચે 
સદ્ભાવના હોવી જોઈએ. મારા મતે મુસ્લિમોને પોતાની જીવનશેલી મુજબ 
રહેવાનો પૂરો અધિકાર છે. અલબત્ત, તેઓએ દેશથી અને તેની સંસ્કૃતિથી 
પ્રેમ કરવો જોઈએ. હિંદુઓ માટે પણ “સમાનધારો” ઘડવો નિરર્થક છે. 
આખરે હજારો વર્ષથી હિંદુઓ આવી ભિન્નતા છતાં હળીમળીને જ રહેતા 
આવ્યા છે. 
કોઈ માણસને આ વાત ફિલસૂફી ભરેલી લાગશે, પરંતુ હું માનું છં 
120 


૬૧ 


કે, સમાનતા પ્રત્યેક કોમ માટે મૃત્યુ્ઘટ સમાન છે. પ્રકૃતિ તો વિવિધતા પસંદ 
કરે છે. મારા મતે દરેક જીવનશેલીની સુરક્ષા થવી જોઈએ. પરંતુ આ તમામ 
વિવિધતાઓ રાષ્ટ્રીય એકતા માટે સહાયક નીવડવી જોઈએ. 


સમાનધારો-સેક્યલર તથા હિન્દુવાદ બત્નેવની વિરોધ છે : 


ભારતમાં પાછલી એક સદીથી બે વિભિજ્ન રાજકીય વર્ગો અસ્તિત્વમાં 
છે અને આજે પણ તેઓ અલગ-અલગ નામો સાથે મોજૂદ છે. પહેલો વર્ગ 
એ છે જે “સેક્યુલર આઈડિયોલોજી””ના આધારે દેશનું નિર્માણ કરવા 
ચાહે છે, અને બીજો વર્ગ તે છે, જે “હિન્દુ આઈડિયોલોજી””ના આધારે 
ભારતીય સમાજનું ઘડતર કરવા માંગે છે. બજ્ઞેની વિચારસરણીઓ 
એકબીજાથી તદ્ન જુદો છે, પરંતુ વિચિત્ર વાત છે કે, બજ્ને આ મુદ્દા પર 
સહમત થયા છે કે ભારતમાં સર્વ નાગરિકો માટે સમાનધારો બનાવી 
નાંખવો જોઈએ. 

પરંતુ તટસ્થતાપૂર્વક જો મૂલવવામાં આવે તો સમાન નાગરિક ધારો 
બન્નેની વિચારસરણી વિરૂદ્ધ છે. જો તેઓ પોતાના દંષ્ટિબિદુ પ્રત્યે સંનિષ્ઠ 
તથા શુદ્ધ છે, તો તેમણે આ પ્રકારની કોઈ પણ વિભાવનાની કદાપિ હિમાયત 
ન કરવી જોઈએ. 


સેક્યુલરિઝમનો અર્થ ધર્મ બાબતે રાજ્યે દખલગીરી નહીં કરવાની 
નીતિ (Non-Interfr્n) અખત્યાર કરવી થાય છે તેમજ લોકોને 
પોતાના ધર્મ અને આસ્થાની સ્વતંત્રતા આપીને માત્ર સંયુક્ત લોકિક 
બાબતોની વ્યવસ્થા તેમજ આયોજન કરવું. આ જ સેક્યુલરિઝમનું વૈશ્વિક 
સ્તરે સર્વસ્વીકૃત અર્થઘટન છે અને આ અર્થઘટન મુજબ જ ભારતીય 

બંધારણની રચના કરવામાં આવી છે. 
અમુક લોકો સેક્યુલરિઝમનું આર્થઘટન એવી રીતે કરે છે, જાણે કે તે 
સ્વર્ય એક ધર્મ છે અને તમામ પરંપરાગત ધમોને નષ્ટ કરીને વ્યક્તિથી 
લઈ સમષ્ટિ સુધી જીવનના પ્રત્યેક પાસાંને આવરી લેવા માંગે છે. પરંતુ 
આ અંતિમવાદ છે. આ પ્રકારના અંતિમવાદીઓ દરેક ધર્મ તથા વિચાર- 
121 


વ્યવસ્થામાં હોય છે. જેમ ખુદ મુસ્લિમોમાં એવા અંતિમવાદીઓ મોજૂદ 
છે, જેઓ ઇસ્લામની છણાવટ એવી રીતે કરે છે, જેનાથી ઇસ્લામ ફક્ત 
રાજકારણ તથા યુદ્ધનો ધર્મ માલૂમ પડે. પરંતુ આ અતિશયોક્તિ તથા હિંસક 
વિચારસરણી છે. તે ઇસ્લામની સાચી અને સંપૂર્ણ ઓળખ નથી આપતી. 


આ એક વાસ્તવિક્તા છે કે, સેક્યુલરિઝમ અને સમાન નાગરિક 
ધારો એકબીજાના વિરોધાર્થી છે. ભારતનો સેક્યુલર વર્ગ જો સાચા અર્થમાં 
સેક્યુલર છે, તો તેણે સમાન નાગરિક ધારાની વાત ન કરવી જોઈએ. 
કારણ કે વ્યક્તિગત સ્તરે “ધાર્મિક સ્વતંત્રતા” સેક્યુલરિઝમનો મૂળભૂત 
સિદ્ધાંત છે. 

બીજો વર્ગ તે છે, જે હિન્દુ આઈડિયોલોજીના આધારે ઉભો રહેવા 
માંગે છે. આ વર્ગે જાણી લેવું જોઈએ કે, જો તેઓ (હિન્દુ આઈડિયોલોજી'માં 
આસ્થા ધરાવતા હોય તો એ ખુદ તેમની આસ્થા વિરૂદ્ધ છે કે તેઓ દરેક 
વર્ગ અને સંપ્રદાયને સમાન નાગરિક ધારા હેઠળ લાવવાનો પ્રયત્ન કરે. 


હિન્દુ આઈડિયોલોજીનો બુન્યાદી સિધ્ધાંત “સર્વધર્મ સમભાવ” છે. 
મતલબ કે તમામ ધર્મો સાચા છે. હિંદુઈઝમની મૂળભૂત લાક્ષણિકતા એ 
છે કે, તે વિવિધતામાં એકતા (Unity in diviઝ)ને માને છે. તેના 
મતાનુસાર સત્યના બાહ્યસ્વરૂપો જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ આંતરિક સત્વ 
સમાન હોય છે. એમ કહી શકાય કે હિંદુઈઝમની શ્રદ્ધા અનેકતામાં એકતા 
જોવી છે. 

સિવિલ કોડ અથવા કોઈ પણ કોડનો સબંધ બાહ બદન સાથે હોય 
છે, આંતરિક ચેતના સાથે નથી હોતો. આ સ્થિતિમાં આ બાબત હિસદુ 
દેષ્ટિકોણથી વિરૂદ્ધ લેખાશે કે વિભિજ્ઞ વર્ગોના “પર્સનલ લો'”ને ખતમ કરી 
સર્વ નાગરિકો માટે માત્ર એક ધારો લાગુ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે. 


હિદુ જ્ઞાતિઓનો રિવાજ : 
ખુદ હિંદુઓમાં લગ્ન-વિવાહની કોઈ એક રીત નક્કી નથી. હિંદુઓમાં 
સેકડોવી સંખ્યામાં વિભિન્ન વર્ગો તથા સંપ્રદાયો છે. દરેક સંપ્રદાય તથા 
122 


૬૨ 


જ્ઞાતિ પોતપોતાના કોટુબિક અથવા પ્રાદેશિક રીતરિવાજ મુજબ લગ્ન- 
વિવાહની વિધિ અદા કરે છે. 

આજે પણ લગભગ તમામ હિંદુઓ પોતાના લગ્નો પોતાના ધાર્સિક 
તથા સાંપ્રદાયિક રિવાજ અનુસાર જ કરે છે. ભલેને સ્પેશ્યલ મેરેજ એક્ટ 
૧૯૯૫ના સ્વરૂપે તેઓ માટે એક “સમાનધારો” મોજૂદ છે. 

Almost all Hindus still solemnise their marriages through 
religious costoms although there is a civil way out through the 
special Marriages Act of 1954. (The Hindustan Times, May 22, 1995) 

આ કોઈ યોગાનુયોગ (અચાનક) નથી. વાસ્તવિકરૂપે આ જે કાંઈ થઈ 
રહ્યું છે કે લોકો પોતપોતાની ધાર્મિક પરંપરા મુજબ લગ્નો કરે છે, તે જ 
બરાબર છે અને આમ જ થવું જોઈએ. લગ્ન-વિવાહનો સબંધ અત્યંત 
ખાનગી બાબતો સાથે છે. આવી બાબતોમાં દરેક વર્ગ હંમેશ પોતપોતાની 
કોટુંબિક અથવા સાંપ્રદાયિક રસમ અને રિવાજ મુજબ જ અમલ કરે છે. 
ઓ પ્રકારના મામલાઓમાં તેના સિવાય બીજી કોઈ સ્થિતિ શક્ય નથી. 


દેશની વાસ્તવિક જરૂરત - રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્ય : 


ભારતને એક અખંડ, શાંત અને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે 
વાસ્તવમાં જેની જરૂર છે, તે “નેશનલ કેરેક્ટર” છે. દેશમાં જે કાંઈ ખૂટે 
છે અથવા જે ભ્રષ્ટાચાર પ્રવર્તે છે, તે બધાનું મૂળ કારણ માત્ર એક જ છે 
અને તે એ કે, સ્વતંત્રતા પછી લોકોમાં રાષ્ટ્રીય ચરિત્ર - નેશનલ કેરેક્ટર 
ઘડી શકાયું નથી. 


રાષ્ટ્રીય ભાવના સ્વાર્થી ભાવનાની વિરોધાર્થી છે. તેનો અર્થ એ છે 
કે, દેશનો નાગરિક પોતાના હિતને મહત્વ આપવાને બદલે રાષ્ટ્રહિતને 
મહત્વ આપે. જ્યાં પણ બજ્ઞે હિતો ટકરાતા હોય, તો તે નાગરિક સ્વહિતનું 
બલિદાન આપી રાષ્ટ્રહિત સાધવા પ્રયત્ન કરે, તેને પ્રાધાન્ય આપે. 


ભારતનો શતુ દેશ પૈસાની લાલચ આપી તમને ખરીદવા ચાહે તો 
123 


તમારો દેશપ્રેમ તમને આમ કરવાથી રોકી દે. ટેક્સ નહીં ભરવામાં તમને 
વ્યક્તિગત લાભો મળી રહ્યા હોય તો પણ તમે ટેક્સ ભરી દો. કારણ કે 
તેનાથી રાષ્ટ્ને ફાયદો થશે. ભેળસેળયુક્ત વસ્તુ સપ્લાય કરવામાં તમારો 
નફો વધી રહયો હોય પરંતુ તમે આમ ન કરો. કારણ કે આવું કરવાથી 
રાષ્ટ્રની પ્રગતિ રૂંધાય છે. વ્યક્તિગત ફરિયાદો છતાં તમે રાષ્ટ્રીય સંપત્તિને 
નુકસાન ન પહોંચાડો તેમજ આર્થિક ચકોને રોકવા પ્રયત્ન ન કરો. કારણ 
કે તેમાં દેશની બરબાદી છે. ચૂંટણીમાં જો તમે હારી જાઓ તો ખેલદિલીપૂર્વક 
પોતાની હાર કબૂલ કરી લો. કારણ કે હાર સ્વીકાર નહીં કરવાનું પરિણામ 
એ આવે છે કે, દેશની રાજકીય વ્યવસ્થા બગડી જાય છે. જો તમે મહત્વપૂર્ણ 
હોદ્દો ધરાવતા હો તો પોતાના આર્થિક ફાયદા ખાતર કોભાંડોમાં ન 
સંડોવાવો. કારણ કે આમ કરવાથી રાષ્ટ્્નું આર્થિક માળખું છિજ્નભિજ્ઞ થઈ 
જાય છે. જો તમને એક વખત સત્તા મળી જાય તો એવું ન ઈચ્છો કે “હું 
જ કાયમ રાજસિહાસન પર બિરાજમાન રહું.” કારણ કે આ પ્રકારની 
સ્વાર્થી વૃત્તિ લોકશાહી તંત્રને તબાહીની ચરમસીમા પર લઈ જાય છે. જો 
તમે નેતા છો તો પોતાના રાજકીય રોટલા શેકવા ખાતર એક વર્તના 
માનસમાં બીજા વર્ગ પ્રત્યે વેમનસ્ય અને ભયની લાગણી ન જન્માવો. 
કારણ કે તેનાથી આપની વોટબેક તો બનશે, પરંતુ દેશની પ્રેમ ભાવનાવાળી 
બેંકોનું દેવાળું ફૂંકાઈ જશે. 

આ જ સાચી દેશભક્તિ છે અને આ જ દેશની પ્રગતિમાં જરૂરી છે. 
પરંતુ આ વસ્તુ જ આજે આપણા દેશમાં નથી. એવું લાગે છે કે, બધા લોકો 
“દેશપ્રેમી''ના બદલે “સ્વપ્રેમી'? બની ગયા છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના હિત 
ખાતર દેશના હિતને ભૂલી ગઈ છે. આ સ્વાર્થી વૃત્તિએ જ દેશની એ દુદેશા 
કરી છે, જેની ફરિયાદ આજે દરેક નાગરિક કરી રહયો છે. 


દેશભક્તિ સમાન નાગરિક ધારા જેવા બહારના ઉપચારથી ક્યારેય 
નહીં પ્રગટે, બલ્કે લોકોના માનસને રચનાત્મક વળાંક આપવાથી પ્રગટશે. 
તેના માટે આપણે તમામ સાધનોનો ઉપયોગ કરી લોકોને “એજ્યુકેટ”' 


124 


૬૩ 


કરવા પડશે. આપણે લોકોની સમજશક્તિ કેળવવા અને જાગૃતિ લાવવા 
માટે એક લાંબી અને ચોમુખી ઝુંબેશ ચલાવવી પડશે. નિઃશંક, આ એક 
અઘરૂં કાર્ય છે, પરંતુ વાસ્તવિક્તા એ જ છે કે, તેના સિવાય બીજો કોઈ 
વિકલ્પ આપણી પાસે નથી. 


શરઈ પંયાયતોના બંધારણિય 


અધિકારો-આવશ્યક્તાખો-સિધ્ધધીઓ 


સુપ્રિમ કોર્ટના એડવોકેટ શ્રી વિશ્વ લોચન મડાને સુપ્રિમ કોર્ટમાં 
એક અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં દાવો કર્યો હતો કે ઈસ્લામી શરઈ 
પંચાયતો દેશની બંધારણીય કોર્ટો માટે એક ચેલેન્જ છે, તેમના કામોમાં 
રૂકાવટ અને નડતરરૂપ છે. માટે સુપ્રિમ કોર્ટ કેન્દ્ર સરકારને આદેશ આપે 
કે આ બધી શરઈ પંચાયતો, પસર્નલ લો બોર્ડ તથા દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદ 
વગેરેના ફતાવા વિભાગો ઉપર તાત્કાલિક પાબંદી લગાવી દે અને સાથે 
સરકાર આ એલાન પણ કરે કે આ પ્રકારના ફત્વાઓની કાનૂની હેસીયતને 
રદ કરવામાં આવે છે. સુપ્રિમ કોર્ટે પોતાના હાલના ચુકાદામાં શરઈ 
પંચાયતોને રદબાતલ કરી તેના ઉપર પાબંદી લગાવી નથી. હાં, શરઈ 
પંચાયતોને અમૂક કાયદા અને શરતોને આધિન રહેવાની પાબંદ બનાવી 
છે. તેના ઉપર અમારે કોઈ ટીકા-ટિપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી. 


સુપ્રિમ કોર્ટના માનનીય વકીલ હોવા છતાં શરઈ પંચાયતોના અધિકારો, 
કાર્ક્ષેત્રો અને અમલી સ્વરૂપે તેમના ફૅસલાઓ વિશે આટલી બધી અજ્ઞાનતા 
કે અજાણતા આશ્ચર્ય પમાડે છે. 


શરઈ પંચાયતોમાં મુસ્લિમોના સામાજિક ઝઘડાઓના જ ફેંસલા અને 
સમાધાન કરાવવામાં આવે છે. કોઈ પણ જાતનો ફોજદારી કેસ તેમની 
પાસે આવતો નથી. અને ન શરઈ પંચાયતો ફોજદારી કેસ વિશે કોઈ 
ફેસલો કરે છે, કારણ કે તેમને સારી રીતે ભાન છે કે આ તેમના કાર્યક્ષેત્રની 

ઉપરવટ છે, તેના માટે તો ઇસ્લામી હકૂમત હોવી જરૂરી છે. 
125 


શરઈ પંચાયતોમાં સામાન્ય રીતે નિકાહ, સ્ત્રી તથા બચ્ચાઓનું પાલણ 
પોષણ, તલાક, ખલઅ, ફસ્ખ, ઈદુત, બક્ષિસ, વસિય્યત (વિલ), વારસા 
વહેંચણી અને વકફ વગેરે ગણત્રીની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. જેને 
ભારતના બંધારણે પણ પર્સનલ લો હેઠળ બાકી રાખ્યા છે. પસર્નલ લો 
વિશે લખાયેલ તમામ પુસ્તકો ચાહે તે મુસ્લિમ વિદ્વાનોના હોય કે પ્રખર 
હિંદુ કાયદાશાસ્ત્રીઓના લખેલા હોય, આ પસ્તકોના પ્રકરણો વાંચીને 
ખ્યાલ આવી જશે કે ઉપર જણાવેલ સામાજિક પ્રશ્રો સિવાય કોઈ પણ 
ફોજદારી કાયદાનો તેમાં ઉલ્લેખ નથી હોતો. કારણ કે આ વિદ્વાન 
કાયદાશાસ્ત્રીઓ પણ જાણે છે કે, પર્સનલ લોમાં આ બાબતોને લગતા 
કાયદાઓની જ ચર્ચા કરવામાં આવે છે. 


હવે ચર્ચા કરીએ શરઈ પંચાયતોના બંધારણીય અધિકારોની... 


સોપ્રથમ બંધારણની કલમ નં. (૨૫) જેમાં ભારતના દરેક નાગરિકને 
પોતાના ધાર્મિક અમલો અને ક્રિયાઓ તથા તેનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવાની 
આઝાદી આપવામાં આવી છે. એજ પ્રમાણે કલમ નં. (રહ)માં ''કલ્યર 
રાઈટસ હેઠળ પોતાની સંસ્કૃતિ અને ભાષાની રક્ષા કરવાનો અધિકાર 
છે. કલમ નં. (૩૫)ના ફેરફારમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, લોકોના કોઈ 
સમૂહને (જેમની પાસે પોતાનો પસર્નલ લો હશે) પોતાનો પર્સનલ લો 
છોડવા માટે મજબૂર કરવામાં નહીં આવે, કલમ નં. (૧૨) તથા કલમ નં. 
(૧૯)ના ફેરફારોમાં પણ આજ પ્રભાણે જણાવ્યું છે. 
(Constituent Assembly Debates-VII-545-721-830) 
શરીઅત એપ્લીકેશન એક (Shariat Application Act 1937)ની 
કલમ નં. (૨)માં જણાવ્યું છે કે, શરીઅત એકટ લાગુ પાડયા બાદ શરીઅત 
વિરૂધ્ધ જે કાયદો કે રિવાજ અમલમાં હશે તે મુસ્લિમોને લાગુ પડશે નહીં. 


કલમ નં. ૧૩-(૨)માં એવા કાયદાઓ ઘડવાને ગલત સાબિત ઠેરવ્યા 
છે, જેનાથી બન્યાદી હક્કોનો વિરોધ થતો હોય. 


આ જ પ્રમાણેની વાતો બંધારણના અનુચ્છેદ ૩૭૨માં પણ દર્શાવી 
126 


દ્૪ 


છે, દિલ્હીની વડી અદાલતે સને ૧૯૮૪માં અવલોકન કર્યુ છે કે, બંધારણીય 
કાયદાને પતિ-પત્નીના સામાન્ય ઘરેલુ સંબંધોમાં હસ્તક્ષેપ કરવાથી સંબંધો 
ઉપર ઘાતકી પ્રહાર થશે. (AIR 1984 Delhi page No. 66) ૧૯૮૦ 
સુપ્રિમ કોર્ટે પણ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે બંધારણ વ્યકિતગત કાનૂનને 
સ્પર્શત નથી. [Statute-Law Relating to Muslims in India by Syed 
Tahir Mahmood : Principles of Mahomedan Law - D. KE Mulla's] 


ઉપરોકત બંધારણીય હવાલાઓ લખવાનો હેત એ છે કે આ 
બંધારણીય હક્કોની મર્યાદામાં રહીને જ મૃફતી સાહેબો અને શરઈ 
પંચાયતોના કાઝીઓ ફૅસલાઓ અને સમાધાન કરાવે છે. જે દેશની બીજી 
મોંઘી અને કંટાળા-જનક કાર્યવાહીવાળી કોર્ટોનો બોજ મફતમાં હળવો કરે 
છે. તથા મસ્લિમ સમાજમાં થતા ઝધડાઓનો શરઈ નિકાલ કરી સમાજમાં 
શાંતિ, ભાઈચારો, એકતા અને સહિષ્ણતાનું વાતાવરણ સર્જે છે. તે સાથે 
આખિરતનો ડર પેદા કરે છે, જે સઘળા ડરોથી મહત્વનો છે. કારણ કે તે 
રાત્રીના અંધકારમાં પણ માણસને ગુનાહ કરવાથી રોકે છે. આ કારણોસર 


શરઈ પંચાયતોનો આભાર માનવો જોઈએ, ન કે ટીકાટીપ્પણી. 


મહત્વની વાત એ છે જયારે લોક અદાલતોને આપણી સરકારો તથા 
અદાલતો ઘણા જ આદર અને માનની નજરથી જુએ છે, તથા તેમને 
પ્રોત્સાહન આપે છે. તો પછી શરઈ પંચાયતો પણ તેજ કામો બલ્કે તેનાથી 
વ્યવસ્થિત રીતે સરકારી તંત્ર ઉપર કોઈ પણ જાતના બોજારૂપ બન્યા 
વગર કરે છે, છતાં તેમની સાથે આવ ઓરભમાય વર્તન કેમ? 


બિહાર ઓરિસ્સા અને ઝારખંડમાં શરઈ પંચાયતો ૧૯૨ ૧થી કાર્યરત 

છે. પોતાના ૯૪ વર્ષના લાંબા ગાળામાં તેમણે હજારો ફેૅસલાઓ અને 
સમાધાનો કર્યા છે. બિહાર જેવા બદનામ અને ગનાહિત ઈતિહાસ ધરાવતા 
રાજ્યમાં જઈ એડવોકેટ મિસ્ટર મડાન અને ''ધ વર્લ્ડ ઓફ કત્વાઝના 
લેખક મિસ્ટર અરુણશોરી વગેરે સાહેબો શરઈ પંચાયતોના ફૅસ્લાઓનું 
અવલોકન કરે. અને ત્યાંની હાઈકોર્ટનો અભિપ્રાય પણ માંગો, તો 
127 


વાસ્તવવિકતાનું ભાન થશે કે સરકારી કોટી કરતાં તદૂન ઓછા ખર્ચે કોઈ 
જાતના ભપકા તથા પબ્લીસિટી વગર આ પંચાયતો આવા અત્યંત જટીલ 
અને કપળા ફેસ્લાઓ આટલી સરળતાથી કેવી રીતે પાર પાડે છે. 


જુન ૨૦૦૪માં રાજયસભામાં કેન્દ્રીય રાજયકાયદા મંત્રી શ્રી કે. 
વેકટપતિએ જણાવ્યું હતું કે ફકત હાઈકોટોમાંજ ત્રણ લાખથી વધુ સંખ્યામાં 
કેસો પડેલા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ શ્રી એ. અહમદીએ પણ 
આવી જ એક મોટી સંખ્યા પેંડીંગ કેસોની જણાવી હતી. વિવિધ માધ્યમોથી 
આ સંદર્ભમાં જે વાસ્તવિકતાઓ અને સત્ય હકીકતો આવી રહી છે, તે 
અત્યંત ગંભીર છે. દેશની અદાલતોમાં પેડીંગ કેસોની સંખ્યા ત્રણ કરોડ 
છે. જે કેદીઓ હજુ વિચારણા હેઠળ બંદી છે, તેમના ઉંપર વાર્ષિક લગભગ 
ચારસો કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થાય છે. હાઈકોર્ટમાં એક જજ પાસે દરરોજના 
૧૦૦ કેસો આવે છે. દેશની ૧૨,૩૭૮ ડિસ્ટ્રીકટ અને નીચલી કોર્ટોમાં બે 
કરોડ પેંડીંગ કેસોને જોઈને જ એપ્રીલ ૨૦૦૧માં “ફાસ્ટ ટ્રેક કો્ટો'”ની 
સ્થાપ્ના થઈ હતી. જેનો હેત એ હતો કે બે વર્ષ કે તેથી વધુ સમયના પેંડીંગ 
કેસોનો તાત્કાલિક નિકાલ થાય, કે જેથી સામાન્ય વ્યકિતને ચોક્કસ મુદતમાં 
જલ્દીથી ન્યાય મળી શકે. પરંતુ આ હેતમાં સફળતા પ્રાપ્ત ન થઈ શકી. 
ચાર વર્ષમાં ૧૨ લાખ, ૫૮ હજાર કેસોમાંથી ૬ લાખ એટલે કે ૫૦ ટકા 
કેસોનો નિકાલ થઈ શક્યો. 


ન્યાયાલયોમાં પૅંડીંગ પડેલ કેસોનો ઢગલો એક ગંભીર તેમજ 
મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ૨૦૦૨માં પોતાના એક ફેસલામાં કેન્દ્ર 
સરકારને એમ નિર્દેશ આપ્યો હતો કે પાંચ વર્ષના અંદર દસ લાખ 
વ્યકિતઓ ઉપર ન્યાધીશોની સંખ્યા પચાસ કરી દેવી જોઈએ. સાથે સાથે 
સુપ્રીમ કોર્ટે જીલ્લા અદાલતોમાં જજોની ખાલી જગાઓ પૂર કરવાનો નિર્દેશ 
પણ આપ્યો હતો. પરંતુ અફસોસ કે આમાંથી એક પણ કામ આગળ ન 
ધપી શક્યું. હાલમાં દસ લાખ વ્યકિતઓ ઉપર ન્યાયાધીશોની સંખ્યા 
પંદરની છે. આવી પરિસ્થિતીમાં તાત્કાલિક ન્યાય અપાવવો અને પેંડીંગ 
128 


દપ 


કેસોનાં ઢગલા ઓછા કરવા અતિ મુશ્કેલ કામ છે, કારણ કે જેટલા કેસોનો 
ઉકેલ આવે છે, તેથી અધિક બીજા કેસોનો ઢગલો તેયાર જ હોય છે. 

જે દેશમાં ન્યાયની આ પરિસ્થિતિ હોય, ત્યાં શરઈ પચાંયતોના 
કામકાજને પ્રોત્સાહન મળવુ જોઈએ, જેથી સરકારી કોર્ટોનો બોજ તથા 
ખર્ચ બન્નેવ ઓછો થાય. 

જગતના વિભિન્ન સમાજોમાં કોઈ ન કોઈ ખામી હોય છે. સમાજના 
બધા જ સભ્યો સારા કેરેકટરવાળા નથી હોતા. મુસ્લિમ સમાજમાં પણ 
અમુક વ્યકિતઓ ખરાબ હોય છે. જેને લઈ સમાજને બદનામી મળે છે. 
પરંત આપણો રાષ્ટ્રીય પ્રેસ તથા મિડિયા ઈરાદાપૂર્વક વ્યવસ્થિત રીતે તેને 
એવી રીતે રજુ કરે છે કે જાણે મુસ્લિમ સમાજમાં જ સ્ત્રીઓની હાલત 
અત્યંત ખરાબ છે. જ્યારે કે આજ ન્યુઝ પેપરો દરરોજ દહેજના ખપ્પરમાં 
સળગાવાતી, આપઘાત કરતી અને તે સિવાય બળાત્કાર વગેરે સામાજીક 
બદીઓનો શિકાર થતી સ્ત્રીઓનો ચિતાર રોજ આપણા સમક્ષ રજૂ કરે 
છે, ત્યારે એ ભૂલી જાય છે કે આમાં હિંદુ સ્ત્રીઓની ટકાવારી વધારે છે. 
અને મસ્લિમ સ્ત્રીઓની ટકાવારી (વસ્તી પ્રમાણે) ઓછી છે. એટલા જ 
માટે મુસ્લિમ સમાજમાં થતા એકલ દોકલ કિસ્સાને હાઈ લાઈટ કરવામાં 
આવે છે. એ પોતે દર્શાવે છે કે અમારા સમાજમાં તો આની નવાઈ નથી. 
અમે જ તો નારી સુરક્ષાના ઓથા હેઠળ એના સર્જક છીએ. પરંતુ તમારા 
સમાજમાં પણ આ પ્રમાણે થાય છે ? 


હિંદુ કોડ બિલ અને સેકયુલર કાનૂનોમાં પણ સ્ત્રીઓના હક્કો પ્રત્યે 
ન્યાયિક વલણ દાખવવામાં આવ્ય નથી. જમીનદારી એક્ટમાં પત્રની 
હયાતીમાં માતા, બેવા પત્ની અને છોકરીનો હક્ક છીનવી લેવામાં આવ્યો 
છે. એ જ પ્રમાણે હિંદુ વારસાઈ એકટમાં બહેનને હિસ્સો મેળવવાની શર્તો 
ઘણી જ કઠિન છે, તથા પતિ-પત્નીમાં છૂટા છેડા અને વારસાઈના કાનૂનમાં 
સ્ત્રીઓના હક્કો છીનવી લેવાયા છે. 


દિલ્હી હાઈકોર્ટના રીટાયર્ડ ચીફ જસ્ટીસ મી. રાજેન્દ્ર સચર સ્વીકારે 
129 


છે કે, એતિહાસિક રીતે ઈસ્લામ સ્ત્રીઓને મિલ્કતમાંથી હક્કો અપાવવામાં 
સોથી વધુ પ્રગતિશીલ છે. આ હકીકત છે કે, ૧૯૫૬માં હિન્દુ કોડબીલ 
બનવા પહેલા હિન્દુ સ્ત્રીને મિલ્કતમાં કોઈ હક ન હતો, જ્યારે ઈસ્લામે 
મસ્લિમ સ્ત્રીઓને આ હક ચોદસો વર્ષ પૂર્વે આપ્યો હતો. 


શ્રી જે. એમ. રોબર્ટ્સ લખે છે કે, ઇસ્લામ એકમાત્ર એવો ધર્મ છે, 
જેણે ઈતિહાસમાં પહેલી વખતે કાનૂની રીતે સ્ત્રીઓના વારસાઈ હક્કો 
નકકી કર્યા. 

સ્ત્રીનો દરજજો ઈસ્લામમાં તેટલો જ ઊંચો છે, જેટલો પરૂષનો. 
બલ્કે પરૂષથી પણ વધુ ઉચ્ચ સ્થાને સ્ત્રીને બિરાજમાન કરેલ છે. દુન્યવી 
હક્કો અને આખિરતના ઈનઆમોમાં પણ બન્નેવ વચ્ચે કોઈ ફર્ક અને ભેદ 
રાખવામાં આવ્યો નથી. પરંતુ ઇસ્લામિક દ્રષ્ટિએ પુરૂષ પૂરૂષ છે, અને 
સ્ત્રી સ્ત્રી છે. જીવન વ્યવસ્થા ચલાવવામાં બન્નેવ બરાબરના ભાગીદાર 
છે. પરંતુ ફિતરી (પ્રાકતિક)ફર્કનો ખ્યાલ રાખીને ઈસ્લામે બન્નેવનું કાર્યક્ષેત્ર 
અલગ અલગ રાખ્યું છે. સ્ત્રીઓ વિશે આજ દ્રષ્ટિકોણ સઘળા આકાશી 
પસ્તકોમાં રહયો છે. 


વર્તમાનયુગમાં નારી સ્વતંત્રતાની ચળવળે (Women's liberaration 
ovહ્ત) આ દ્રષ્ટિકોણ રજુ કર્યો કે શિક્ષણ, ધંધા રોજગાર અને 
રાજકરણ બધામાં સ્ત્રીઓને તે જ દરજજો મળવો જોઈએ, જે પરૂષોને 
પ્રાપ્ત છે. સોપ્રથમ ૧૭૯૨ Mary wollstonહતત્ત નામની બ્રિટિશ 
મહિલાએ આ પ્રમાણેનો દ્રષ્ટિકોણ પોતાના પુસ્તક (A vindication of 
the Rights of wonહ્ત)માં રજૂ કર્યો. ત્યાર બાદ ઘણા જોરશોરથી નારી 
સ્વતંત્રતાનો મદો ઉછાળવામાં આવ્યો. અને તે માટે બધા જ દેશોમાં 
કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા. અને દરેક ક્ષેત્રમાં પરૂષોની જેમ સ્ત્રીઓનો 
પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. પરંતુ બસો વર્ષની લગાતાર કોશીષોનું 
કાંઈ પરિણામ આવ્યું નહીં. અમલી સ્વરૂપે આજે પણ યુરોપ તથા 
અમેરિકામાં સ્ત્રીઓ પરૂષોની સમકક્ષતાનો દરજજો પ્રાપ્ત કરી શકી નથી. 
130 


૬૬ 


વિશ્ઞાન નોબલ પ્રાઈઝના કલ ૨૭૮ વિજેતાઓમાં ૨૭૨ પુરૂષોની 
તલનામાં ફકત છ સ્ત્રીઓ જ વિજેતા છે. નેશનલ એકેડમી ઓફ સાયન્સના 
૮૦૦ પસંદગી પામેલ સભ્યોમાં સ્ત્રીઓની સંખ્યા ફકત નવ છે. 
અમેરિકાના પાંત્રીસ હજાર વેજ્ઞાનિકોમાં સ્ત્રી વૈજ્ઞાનિકોની સંખ્યા ફકત 
દસ ટકા છે. 


આજે પણ બધા જ ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રી એ જ પ્રમાણે પાછળ છે, જેમ 
નારી સ્વતંત્રતાની ચળવળ પહેલાં હતી. આ ચળવળની લગાતાર સંપૂર્ણ 
નિષ્ફળતાએ યુરોપના લોકોને પરેશાન કરી દીધા. સમગ્રવિ માં વેાનિક 
દ્રષ્ટિકોણથી અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. છેવટે આ વાત સાબિત થઈ કે, 
સ્ત્રી અને પરૂષ દરમ્યાન પયદાઈશી (જન્મજાત) ફક છે. અને તેના કારણે 
જ સ્ત્રીઓને બધા ક્ષેત્રોમાં પુરૂષોના સમકક્ષ દરજજો ન મળી શક્યો. 
વિજ્ઞાનના બધા જ ક્ષેત્રોના લગાતાર સંશોધનોના પરિણામો પ્રમાણે પરૂષ 
તાકતવર જાતિ (Dominan ડહx) છે. (ટાઈમ મેગેઝીન ઃ ૨૦ માર્ચ ૧૯૭૨) 


એ જ પ્રમાણે રીડર ડાઈજેસ્ટના સંશોધન પ્રમાણે સ્ત્રી-પુરૂષના 
મગજ (ત્ઢ)માં ઘણો જ મહત્વનો ફર્ક માલુમ પડે છે. અને તેનું કારણ 
હોમોન્સનો ફર્ક છે. એક યુરોપિયન વેજ્ઞાનિકે આ તારણ કાઢયું કે, સ્ત્રી 
પુરૂષના અવયવોનો આટલો બારીક ફર્ક સામાજિક જીવનમાં સ્ત્રી પુરૂષના 
અલગ અલગ કામોની વહેંચણી કરી આપે છે. (રીડર ડાયજેસ્ટ, ઓકટોબર ૧૯૮૧) 


મેલ હોમૉન્સ અને ફીમેલ હોર્મોન્સનો ફર્ક સ્ત્રી પુરૂષમાં એમના 
જૈનિક કોડને લઈને છે, જે જન્મ પહેલાથી જ બન્નેવમાં મોજુદ હોય છે. 

એનું કારણ સામાજિક નથી, બલ્કે જન્મજાત છે. 
(ટાઈમ મેગેઝીન ૨૦ માર્ચ, ૧૯૭૨, ઈન્સાકલોપીડિયા બ્રિટાનિકા : ૧૯૮૪,૧૯/૯૦૭) 
જાન્યુઆરી ૨૦૦૫માં એક ચર્ચા દરમિયાન દુનિયાની સ્ંશ્રેષ્ઠ 
યુનિવર્સિટી હાર્વડના પ્રમુખ લેરી સુર્મ્મસે (Larry sme) એક પ્રશ્નના 
ઉત્તરમાં કહા કે, જીવવિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્રની તલનામાં, ગણિત તથા 
એન્જીનયરિંગ જેવા વિષયોમાં સ્ત્રીઓની ઓછી સંખ્યાનું કારણ જૈવિક 
131 


(કહો કે શારીરિક) ભિન્નતા હોય શકે છે. આ પ્રમાણે કહેતા તેમણે વિ ના 
વિવિધ વિકસિત રાષ્ટ્રોમાં આ બાબતે થયેલા સંશોધનોના હવાલા પણ 
આપ્યા. અમેરિકાના આંકડાઓ દર્શાવે છે કે, અમેરિકી સ્કૂલોમાં સ્ત્રી 
શિક્ષકોની સંખ્યા ૩૫% છે. પરંત ગણિત, વિજ્ઞાનની ફેકલ્ટીમાં આ સંખ્યા 
૨૦% જેટલી રહી જવા પામે છે. (ટાઈમ્સ ઓક ઈન્ડીયા, ૨૮/૦૧/૦૫) 


એક સંશોધન મુજબ પરૂષોનું મગજ સ્ત્રીઓની તુલનામાં ચાર ગણું 
ઝડપી ચાલે છે. સંશોધન મુજબ પુરૂષોના મગજના કોષોમાં (Cલા5) 
સંદેશવહનની ઝડપ સ્ત્રીઓ કરતા ચાર ગણી વધારે હોય છે. 


કોઈ વસ્તને જોયા પછી આંખથી મગજ સુધી જે માહિતી પહોંચે છે, 
તેમાં જે સમય લાગે છે તે પરૂષોમાં ઓછો અને સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે. 
(સન્ડે ટાઈમ્સ ૭/૨/૦૫) 
ઉપરોક્ત બધા જ વૈજ્ઞાનિક તારણો દર્શાવે છે કે, સ્ત્રી પરૂષની 
શારીરિક બાંધણી, માનસિક આવેગો, હોર્મોન્સની વ્યવસ્થા તથા તેના 
કાર્યો વગેરે અત્યંત ભિન્ન છે. આ કેવી રીતે શકય છે કે, એક જ પ્રકારના 
કાર્ય માટે આટલા ભિન્ન સર્જનો સર્જવામાં આવે? જો સ્ત્રી અને પુરૂષ 
બન્ને એક જેવા કાર્યો કરી શકે છે, અથવા એક પ્રકારની જીમ્મેદારીઓ 
નિભાવી શકે છે તો, બન્ને વચ્ચે આટલો સ્પષ્ટ શારીરિક તથા માનસિક 
ભેદ શા માટે? 
ફસાદકા હે ફિરંગી મુઆશરતમેં ઝુહૂર કે 
મર્દ સાદા હે બિચારા ઝન શનાસ નહીં 


132 


૬૭ 


દેવબંદના કૃત્વા બાબતે યોખવટ 


દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદ જેણે પોતાના ઈતિહાસના પ્રથમ દિવસથી લઈ 
દેશની આઝાદી સુધી દેશપ્રેમ, વતનની મુહબ્બત અને ભારતની આઝાદો 
માટે તન, મન અને ધનની બાજી લગાડનાર એક મોટો સમૂહ પેદા કર્યો. 
તેણે સંપૂર્ણ આઝાદીનું સોપ્રથમ એલાન ૧૯૨૬ના કલકત્તા અધિવેશનથી 
કર્યું. કોંગ્રેસે પંડિત મોતીલાલ નહેરૂની આગેવાનીમાં તેયાર કરેલ “નહેરૂ 
રિપોર્ટને જમીઅતે ઉલમાએ એટલા જ માટે રદ્‌ કર્યો હતો કે, તેમાં દેશની 
સંપૂર્ણ આઝાદીની માંગણીની જગ્યાએ આંશિક આઝાદીની માંગણી હતી. 
છેવટે ૧૯૨૯ના લાહોર અધિવેશનમાં કોંગ્રેસે પણ જમીઅતે ઉંલમાની વાત 
સ્વીકાર કરી સંપૂર્ણ આઝાદીની ઘોષણા કરી. 


દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદ તથા જમીઅતે ઉલમાએ મુસ્લિમો માટે ફક્ત 
ઈહ્ભી દર્સગાહો અને મદ્સાઓ જ કાયમ નથી કર્યા, બલ્કે તેની સાથે આર્થિક, 
સામાજિક અને રાજકીય બાબતોમાં અંગત રસ લઈ દરેક ક્ષેત્રે પોતાની 
આગવી સેવા બજાવી કર્તવ્યપાલન કર્યું છે. 


આજે પણ ભારતના મુસ્લિમો જે આઝાદો અને સ્વતંત્રતા સાથે જીવન 
ગુઝારી રહ્યા છે, તે પણ દારૂલ ઉલૂમ તથા જમીઅતે ઉલમાએ હિંદના 
ઉલમાએ કિરામની દેશ માટેની આઝાદોની લડતમાં ગાંધીજી, જવાહરલાલ 
નહેરૂ વગેરે સાથેની અનથક નિઃસ્વાર્થ મહેનતો અને બલીદાનના પ્રતાપે છે. 
હઝરત મવલાના હુસેન અહમદ મદની (૨હ.), મવલાના હિફઝુર્રહમાન 
સ્યોહારવી (૨હ.), મૂફતી કિફાયતુલ્લાહ (રહ.), મવલાના મુહમ્મદમિયાં 
(૨હ.) વગેરેની દેશદાઝ અને કુબાંનીઓના પ્રતાપે જ દેશનું બંધારણ બિન- 
સાંપ્રદાયિક (સેક્યુલર) બન્યું. 


ભારતના ભાગલા વખતે અજમેર, દિલ્હી તથા બીજા ઘણા બધા 
સ્થળોએ શરણાર્થીઓએ મુસ્લિમ સૂફી-સંતોના મઝારો ઉપર કબ્ઝો જમાવી 
દીધો હતો ત્યારે પણ દેવબંદના આલિમોએ જ આ બુરઝુર્ગોના મઝારે 
133 


મુબારકને શરણાર્થીઓના કબ્ઝામાંથી છોડાવવા અનથક મહેનત કરી હતી. 


હઝરત ખ્વાજા મુઈનુદદીન ચિશ્તી અજમેરી (રહ.)ના મઝારે મુબારકને 
શરણાર્થીઓના કબ્ઝામાંથી છોડાવવા માટે હઝરત મવલાના હિફઝુર્રહમાન 
સા.ની દેશના પ્રથમ વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂ સાથે લાંબી ચચા 
થઈ ત્યારે પંડિતજીએ મવલાનાથી કહ્યું કે, આપ તો દેવબંદી છો, પછી 
અજમેરની દરગાહ પ્રત્યે આટલો બધો પ્રેમ અને આગ્રહ કેમ રાખો છો ? 
તો આઝાદીમાં મહાન બલિદાન આપનાર હઝરત મવલાના હિફઝુર્રહમાન 
સાહબે પંડિતજીની આંખોમાં આંખો નાંખી વાત કરી કે, પંડિતજી ! આ 
અમારો અંગત મતભેદ છે, પરંતુ દરગાહની રક્ષા માટે ચાદર ચઢાવવાની 
પણ જરૂરત પડશે, તો હિફઝુર્રહમાન ચાદર ચઢાવીને પણ દરગાહની રક્ષા 
કરશે. અને છેવટે દરગાહને શરણાર્થીઓથી સુરક્ષિત કરીને જ દમ લીધો. 
જેલના સાથી હોવાને લઈ પંડિતજીને પણ એમની વાત માનવી પડી. આ 
પ્રમાણે અલ્લાહ તઆલાએ દેવબંદના આલિમો મારફતે જે (આ સૂફિયાએ 
કિરામના હકીકી વારિષ છે) ભારતની દરગાહો અને મઝારોને પણ અન્યોના 
કબ્ઝાથી સુરક્ષિત રાખ્યા. (ઝાલિક ફઝલુલ્લાહિ યુઅ્‌તીહિ મંય યશાઅ) 


સેવાના ભેખધારી આ દારૂલ ઉલૂમનો ફતાવા વિભાગ જ્યારે તેનાથી 

એક મસૂઅલો પૂછવામાં આવે છે અને તેનો ઇસ્લામી કાયદા-કાનૂનની 
રોશનીમાં જવાબ આપે છે, તો ભારતનો પ્રિન્ટ તથા ઈલેક્ટ્રોનિક મિડીયા તો 
પોતાના પૂર્વગ્રહને લઈ તેને મારી મચોડીને લોકો સમક્ષ રજૂ કરે છે, તેને 
તેમાં મજબૂર સમજીએ છીએ. પરંતુ મુસ્લિમોમાં સવાયા સેક્યુલર ગણાતો 
વર્ગ દેવબંદનો ફત્વો ઈન્ટરનેટ પર વાંચ્યા વગર (કાગડો કાન લઈ ગયો 
જેમ) તેનો વિરોધ કરવા માંડે છે. અને તે જ દિવસોમાં હરિયાણાની “ખાપ 
પંચાયતો?” તરફથી હિન્દુ મેરેજ એક્ટના નિયમોમાં ફેરફાર કરવા માટેના 
આંદોલન વિશે તથા તેમની રૂહિચુસ્તતા અને ઓનર ફિલિંગ (યુગલોને મારી 
નાંખવા સુધી) બાબતે એક હરફ સુદ્ધા લખવાથી ડરી રહ્યા હતા. દરેક 
રાજકીય પાર્ટીઓ પણ તે સમુદાયના મત ન મળવાના ડરે કાંઈ પણ કહેવાથી 
134 


૬૮ 


ખામોશ થઈ ગઈ હતી. તેની તુલનામાં મુસ્લિમ શરીઅત તથા સમાજને 
બોરી બામણીનું ખેતર સમજી જેને જે લખવું હોય તે લખી રહ્યા છે. આ 
બાબત મુસ્લિમ સમાજ માટે ઘણી જ અપમાનજનક છે. 


ઈસ ઘરકો આગ લગ ગઈ ઘરકે ચિરાગસે 


ખેર, અસલ ફત્વા તરફ ધ્યાન દોરાવવા માંગું છું. દારૂલ ઉલૂમ 
દેવબંદની બે વેબસાઈટો છે : (૧) www.darulifta.deoband.org 
(૨) www.darululoomdeoband.com. આ બજ્નેવ વેબસાઈટો 
ઉપર સ્ત્રીઓની નોકરી બાબતના ઘણા બધા જવાબો લખેલા છે. તે બધાનો 
સારાંશ એ છે કે, સરકારી અથવા પ્રાઈવેટ સંસ્થાઓ જ્યાં સ્રી-પુરૂષનો 
મેળ-મેળાપ થતો હોય અને તેને લઈ શરઈ મર્યાદાઓનો ખ્યાલ ન રાખી 
શકાતો હોય, તેવી સંસ્થાઓમાં સ્ત્રીઓએ નોકરી કરવી જાઈઝ નથી. 


આ ફત્વામાં કમાઈ હરામ હોવા બાબતે કોઈ જ વર્ણન નથી, પરંતુ 
મિડીયાએ પોતાના તરફથી તેનો વધારો કર્યો. 


એક બીજા ફત્વામાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું છે કે, સ્રીઓ માટે કમાવવાની 
મનાઈ નથી, પરંતુ મર્યાદામાં રહીને નોકરી કરે. 


એક જવાબમાં છે કે, સ્ત્રીની કમાઈ હરામ નથી. માં-બાપ અને ભાઈ- 
બહેન તેની પરવાનગીથી તેના પૈસા વાપરી શકે છે, પરંતુ છોકરીનું જરૂરત 
વગર અને પરદા વગર નોકરી કરવું ગુનાહનું કામ છે. 

આ બધા જ જવાબો ઈન્ટરનેટ ઉપર મોજુદ છે. જેમાં શરતોને આધિન 
તથા મજબૂરીને લઈ નોકરી કરવાની પરવાનગી આપી છે. 

ઇસ્લામની પોતાની એક આગવી આર્થિક તથા સામાજિક વ્યવસ્થા છે. 
જેમાં કમાવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી પુરૂષો ઉપર છે. મજબૂરીમાં જ સ્રી 
ઉપર આ જવાબદારી આવી શકે છે. 

ફત્વો એ અરબી ભાષાનો શબ્દ છે, ઉદૂનો નહીં. આપણા કહેવાતા 
સેક્યુલર લેખકોને તેનું પણ ભાન નથી. એ જ પ્રમાણે ગુજરાત સમાચારના 

135 


લેખક મિત્ર શ્રી યાસીન દલાલ સાહેબને એ પણ ભાન નથી કે, કુર્‌આન 
શરીફ તથા હદોષ શરીફમાં પરદાનો હુકમ શું છે ? તથા વ્યાજ કેમ હરામ 
ઠેરવવામાં આવ્યું. બેક તથા સાદા વ્યાજમાં કોઈ જ ફક નથી. આ વિષયે 
દલીલો સહિત દળદાર પુસ્તકો લખાય ચૂક્યા છે તથા “શિક્ષણ મેળવવા 
માટે ચીન જવું પડે તો તે પણ જવાય'” આ કુર્‌આન શરીફની આયત નથી, 
બલ્કે હદીષ છે. જો કે (અત્યંત બારીક સંશોધનને આધારે સનદ ભરોસા- 
પાત્ર ન હોવાને લઈ) તેના પણ ઝઈફ બલ્કે મોઝૂઉ (મનઘડત) હોવાનો 
મુહદિષોએ હુકમ દશાંવ્યો છે. અને પોતાના લેખમાં ફત્વા વિશે એલફેલ 
જેમ સમજમાં આવ્યું તેમ લખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. 


એક જગ્યાએ લખે છે કે, સસરાની હવસનો ભોગ બન્યા બાદ 
બળજબરીપૂર્વક સસરાને પતિ બનાવવામાં આવ્યા અને પતિને પુત્ર 
બનાવવામાં આવ્યો. બંગાળમાં જલ્પાઈ ગુડીમાં એક બાપે પોતાની પુત્રી 
ઉપર જ બળાત્કાર કર્યો અને ગર્ભવતિ બનાવી દીધી અને પાછળથી 
મુલ્લાઓ દ્વારા પુત્રીને જ તેની માં જાહેર કરવામાં આવી. 


આ બેવ કિસ્સાઓમાં શ્રી યાસીન દલાલે જે હવાલો આપ્યો છો, તે 
સર્દતર ખોટો છે. કોઈ પણ સનદ પ્રાત કરેલ આલિમ કે મૂફતી સાહેબે 
સસરાને પતિ કે પુત્રીને માતા જાહેર કરી નથી. અને તે આવી નીચ અને 
ગુનાહની હરકત વિશે વિચાર પણ કરી શકતા નથી. કારણ કે ઇસ્લામમાં 
રિશ્તા-સગાઈના નિતી-નિયમો અને કાયદાઓ નકકી કરેલ છે, મૂફતીઓ 
નક્કી નથી કરતા. આ બજ્ઞેવ કિસ્સાઓમાં પણ મિડીયાએ જાણી જોઈને 
ફત્વાનું ગલત અર્થઘટન કર્યું. પરંતુ શ્રી યાસીન દલાલ સાહેબે “યાસીન” 
જેવું પવિત્ર નામ હોવાને નાતે આ બાબતે ઇસ્લામી કાયદાઓ શું છે ? તે 
કોઈ પણ મૂફતી સાહેબને પૂછવું હતું અથવા જે જગ્યાએ આ બનાવો બન્યા 
ત્યાં જઈને પૂરી તપાસ કરવી-કરાવવી જરૂરી હતી, પછી આ વાત વહેતી 
કરવી હતી. અભણ વ્યક્તિઓની બનેલ પંચાયતો જો પોતાના તરફથી કોઈ 
સમાજને બાનમાં લઈ ખોટા કાયદાઓ જબરદસ્તી લાગુ પાડે, તો તેનાથી 

136 


૬૯ 


ઇસ્લામને કોઈ લેવા-દેવા નથી. ચાહે તે ભારતમાં હોય કે પાકિસ્તાનના 
કબાઈલી પ્રદેશોમાં હોય. 


શ્રી યાસીન સાહેબે પોતે એટલી તસ્દી ન લીધી કે, કોઈ મોટા દારૂલ 
ઉલૂમના મૂફતી સાહેબ પાસે જઈને લેખ લખતાં પહેલાં ઇસ્લામની બુન્યાદી 
જાણકારી પણ મેળવે. કોઈ પણ માણસ દરેક જ્ઞાન અને દરેક વિષયમાં 
પરિપૂર્ણ હોવાનો દાવો કરી શકતો નથી. અરબી ભાષા તથા વ્યાકરણ, 
ઉસૂલે ફિકહ, કવાઈદે ફિકહિય્યહ, મકાસિદે શરીઅત વગેરેની બારીક 
દલીલબદ્ધ જાણકારી વગર ફક્ત ઈંગ્લીશ ન્યૂઝ પેપરોનો ઉતારો કે બુકો 
વાંચી ધર્મની કાયદાકીય બાબતે લેખ ન લખી શકાય. 


આજે પણ મુસ્લિમ સમાજ પોતાની ઘણી બધી કમજોરીઓ છતાં પોતાના 
અકીદાઓ, ઈબાદતો, સામાજિક પ્રશ્નો અને વેપારધંધા બાબતે કાંઈ પણ 
મૂંઝવણ હોય તો તેના ઉકેલ માટે મૂફતીયાને કિરામ પાસે જાય છે અને 
મૂફતી સા. કુર્‌આન શરીફ, હદીષ શરીફની રોશનીમાં તેનો જવાબ આપે 
છે. નવા ગુંચવડભર્યા મસૂઅલા માટે ફિકહી એકેડમીઓની સ્થાપના થઈ છે 
અને ત્યાં સામૂહિક રીતે સંમેલનો યોજી તથા મહાનિબંધ તેયાર કરી તે વિષયે 
ખુલ્લી ચર્ચાઓ થાય છે. જેમાં ઉલમાએ કિરામ સિવાય જે તે વિષયના 
નિષ્ણાંત ગ્રેજ્યુએટો, ડોક્ટરો, એન્જીનિયરો, પ્રોફેસરો, બેકના મેનેજરો, 
ડાયરેક્ટરો વગેરે સાહેબો પણ હાજર હોય છે. 


મૂફતી સાહેબો એક અલ્લાહપાકને રાઝી રાખી કુર્‌આન શરીફ અને 
હદીષ શ.ની રોશનીમાં ઉમ્મત માટે મસાઈલનો હલ તલાશ કરે છે. લોકો 
ઉપર સ્રી કરી કોઈ વસ્તુને હરામ નથી ઠેરવતા, બલ્કે બધા પાસાઓનો 
ખ્યાલ કરી ફત્વો આપે છે. મખ્લૂકને રાઝી કે નારાઝ કરવાનો કોઈ હેતુ નથી 
હોતો. જેને તેમના ફત્વા ઉપર અમલ કરવો હોય તે કરે છે અને જેને ન કરવો 
હોય તેને મૂફતી લોકો કાંઈ બળજબરી કરતા નથી. જેમકે વકીલથી કોઈ 
વ્યક્તિ દેશના કાયદાઓ બાબતે માહિતી મેળવે તો વકીલનું કામ કાયદો બતાવી 
પુરૂ થઈ જાય છે. તેમ મૂફતીનું કામ પણ ફત્વો બતાવી પુરૂ થઈ જાય છે. 


137 


હવે અસલ મુદ્દો સ્રીઓની કોલેજ, નોકરી દરમ્યાન સામાજિક, 
આર્થિક અને મનોવેજ્ઞાનિક પરિસ્થિતિ શું હોય છે ? તેના વિશે ચર્ચા 
કરવી મુનાસિબ સમજું છું. જેનાથી કુર્‌ૂઆને કરીમે મના કરેલ બેપદંગી, 
સ્રી-પુરૂષોનું એક-બીજા સાથે હરવું-ફરવું વગેરે બાબતોની ગંભીરતાથી 
ખ્યાલ આવે તથા શરીઅતનું ઉલ્લંઘન કરવું સમાજને કેવી રીતે છિશ્નભિજ્ન 
કરી નાંખે છે. 
નારી સ્વતંત્રતાની હકીકત 


હવા હે મુક્કઈકા ફેંસલા અચ્છા મેરે હકમે 
ઝુલેખાંને કીયા ખુદ પાક દામન માહે કન્આ (યુસુફ અલ.)કા 


ઇસ્લામે ઓરતને જે સ્થાન આપ્યું છે, એવું ન તો કોઈ ચળવળ કે 
ઝુંબેશે આપ્યું છે, ન તો કોઈ બીજા ધર્મે આપ્યું છે. બલ્કે ઈસ્લામના આગમન 
પૂર્વે તો ઓરતો ઉપર હદ બહારના ઝુલ્મ અને અત્યાચાર કરવામાં આવતા 
હતા. ઓરતોને કેટલી બરી અને અયોગ્ય ગણવામાં આવતી હતી તેનો 
અંદાજ ઈસ્લામથી પહેલાં ઓરતો સાથે અત્યાચારી વર્તાવ ઉપર એક 
નાનકડો દ્રષ્ટિપાત કરી લગાવી શકાય એમ છે. 


ઇસ્લામ પહેલાં ઓરતોને મનહ્‌સ સમજવામાં આવતી હતી. એક 
ઈસાઈ પાદરીએ ઓરતના વિષયમાં એવું મંતવ્ય જાહેર કર્યું છે કે, “એ 
(ઓરત) શયતાનના પ્રવેશનું હાર છે. એ મના ફરમાવવામાં આવેલ વૃક્ષ 
તરફ લઈ જનાર, મદને ગારત કરનાર અભાગણી છે.” કેટલાક સમાજોમાં 
ઓરતોના સબંધથી એવો ખ્યાલ પ્રગટ કરવામાં આવે છે કે, “તકદીર 
(ભાગ્ય), તોફાન, મૃત્ય, ઝેર, ઝેરીલા સર્ષ, આમાંથી કોઈ એટલું ખરાબ 
નથી જેટલી કે ઓરત.'” /એરબ સભ્યતા] 


ઓરતો વિશે ઈટાલીઓ માનતા હતા કે, “બરી ઓરતથી બચવું 
જોઈએ. ઘોડો સારો હોય કે ખરાબ, તેને સાદની જરૂર છે. એ જ પ્રમાણે 


ઓરત સારી હોય કે નઠારી, તેને મારની જરૂરત છે.” 
138 


૭૦ 


સ્પેની ભાષામાં એક ઉક્તિ અત્યંત પ્રચલિત છે : બરી ઓરતથી 
બચવું જોઈએ, પણ સુંદર ચહેરાવાળી ઓરત ઉપર ભરોસો ન કરવો 
જોઈએ. કરાઈસ્‌ સસ્ટમ જેની ગણના એક મોટા ખ્રિસ્તી પાદરીમાં થાય છે. 
એ સ્ત્રીના વિષયમાં કહે છે કે, “એ (ઓરત) અનિવાર્ય બુરાઈ, એક 
જન્મજાત શંકા, એક આકર્ષક આફત, એક ખાનગી ખતરો, એક દિલરૂબા, 
દિલ લૂંટનારી મસીબત છે.?” 


એક પ્રખ્યાત ફિલોસોફરના વિશે આવે છે કે, તે ઓરતોના વિષયમાં 
કહયા કરતો હતો કે, “ઓરતની મુહબ્બત તેની નફરતથી અધિક ખતરનાક 
છે. જો તેણીએ તમારા ઉપર મૃહબ્બતભરી દ્રષ્ટિ નાંખી તો સમજો કે તબાહ 
થઈ જ ગયા.” ઓરતના વિશે એક એવી માન્યતા પણ હતી કે, “ઓરત 
એક કરેબ છે, ધોકો છે. જો તમો તમારા આત્માની શાંતિ ચાહતા હોય તો 
ઓરતથી દૂર ભાગો.” 

ઇસ્લામ પહેલાં છોકરીઓને જીવતી દાટી દેવાની પ્રથા પ્રચલિત હતી. 
અને સમાજમાં જેણે ઘણી બધી છોકરીઓને જીવતી દફનાવી દીધી હોય 
તેને પ્રતિષ્ઠિત ગણવામાં આવતો હતો. અરબસ્તાનમાં ઈસ્લામ પહેલાં 
ઓરતોને ઘેટાં-બકરાંની જેમ બજારોમાં વેચવામાં આવતી હતી. ત્યાં સુધી 
કે એક સમાજમાં શોહર (પતિ)ના મૃત્યુ પછી ઓરતના જીવતા રહેવાને 
સારૂ સમજવામાં આવતું નહોતું. અને ઓરતોને શોહરના મૃત્યુ પછી 
ચિતાઓમાં બળવુ પડતું હતં. 

કડ સ્ત્રીઓના હકકોનું વર્ણન ૪ડ 

અત્રે વિચાર કરવા જેવું છે કે, ઈસ્લામ પહેલાં ઓરતોને કેટલી બૂરી 
અને લાનતપાત્ર સમજવામાં આવતી હતી. જ્યારે ઇસ્લામનું આગમન થયું 
તો આ અબળાઓના વિશે જર્જરીત વિચારોને રદ કરી દેવામાં આવ્યા. અને 
તેણીને સન્માનિત દરજજો આપવામાં આવ્યો. અને તેણીને શિક્ષણ પ્રાપ્તિનો 
અધિકાર મળ્યો. 

ઇસ્લામ એ વાતને કોઈપણ સંજોગોમાં બરદાશ્ત કરતો નથી કે, કોઈ 

139 


ઓરતો ઉપર ઝુલ્મ-અત્યાચાર કરે. આ કારણે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમ)એ ઓરતો સાથે સદ્વર્તન કરવાનો આદેશ આપ્યો. 


હઝૂર (સલ.)એ ફરમાવ્યું ક, ઓરત પોતાના ઘરબારની દેખરેખ 
રાખનાર છે. [બુખારી શરીક) આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, નિઃશંક તારી 
બીવીનો તારા ઉપર હક છે. /બિખારી શરીક] પયગમ્બર (સલ.)એ આ પણ 
ફરમાવ્યું : જે શોહર પોતાની બીવીની બદખ્વાહી અને ઈજા ઉપર સબ્ર અને 
ધર્યથી કામ લેશે, એ જન્નતી છે. [તિબ્રાની/ 


બીવી સાથે સારો વર્તાવ કરવાના સબંધમાં આપ અલયહિસ્સલામે 
ફરમાવ્યું : “મોઅમિનોમાં સોથી સંપૂર્ણ ઈમાન એ શખ્સનું છે, જેના 
અખ્લાક સોથી સારા હોય. અને તમારામાં સોથી સારો શખ્સ એ છે, જે 
પોતાની બીવી સાથે સૌથી સારો હોય. /તિરમિઝી શરીક] 


હઝૂર (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ)એ છોકરીઓની પરવરિશ 
ઉપર પણ ખાસ ધ્યાન આપયું. આપે ફરમાવ્યું : જે બંદો બે દીકરીઓનો 
ભાર ઉઠાવશે અને તેમનો ઉંછેર કરશે, ત્યાં સુધી કે એ છોકરીઓ પખ્તવયની 
થઈ જાય. તો એ બંદો અને હું કિયામતના દિવસે આ રીતે હોઈશું. અને 
આપે પોતાના હાથની આંગળીઓને બિલ્કલ મેળવીને દેખાડયું. અર્થાત્‌ જે 
રીતે આ આંગળીઓ એકબીજાથી મળેલી છે. બિખારી શરીફ] 


રસૂલે અકરમ (સલ.)ની આ હંદીષો ઉપરથી અંદાજો લગાવી શકાય 
છે કે, ઇસ્લામ ઓરતોને કેટલો બલંદ મુકામ અને ઉચ્ચ સ્થાન આપે છે. 
અને તેમની સાથે કેટલો શરાફત અને સન્માનનીય વતાંવનો હકમ આપે છે. 


ગજરાત સહિત ભારત તથા યરોપ-અમેરિકા જ્યાં સો ટકા સાક્ષરતા 
છે અને જ્યાંની સ્ત્રીઓ બાબતે બહારની દુનિયાને ઉંધા ચશ્મા દેખાડ- 
વામાં આવે છે. ત્યાંથી શિક્ષિત અને રોજગાર પ્રાપ્ત મહિલાઓ સાથેનો 
વ્યવહાર યુરોપ-અમેરિકાના જ રિપોટી દ્વારા વર્ણન કરેલ અહેવાલને 
આધારે રજૂ કરૂં છં. 


140 


૭૧ 


ગજરાત યુનિવર્સિટીના હમન સાયકોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના એમ.એ. 
સાયકોલોજીના વિદ્યાર્થીઓના એક વર્ષના સંશોધનના પરિણામો વિશે 
જાણકારી આપતા ડો. જોન સોરીએ જણાવ્યું કે, આ સંશોધન દરમ્યાન 
બેંકમાં કામ કરતી સ્ત્રીઓ, ટીચરો, નસો અને સરકારી વિવિધ ઓફિસોમાં 
ટાઈપિસ્ટ તરીકે સેવા બજાવતી ૨૧ થી ૫% વર્ષ સુધીની સ્ત્રીઓના 
અનુભવને સામે રાખવામાં આવ્યા છે. કલ ૩૦૭% સ્ત્રીઓમાંથી ૨૧૫ 
વિવાહિત હતી, અને ૮૧ ગેરવિવાહિત હતી. જેમણે દસમા ધોરણથી લઈ 
એમ.ફીલ. અથવા પી.એચ.ડી. સધી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલ હતી. ઉંમરના 
હિસાબે એમને બે ઝોનમાં વહેંચી હતી. ૨૧ થી ૩૦ વર્ષ સુધીનો પ્રથમ 
ઝોન અને ૩૧ થી ૫૬% વર્ષ સુધીનો બીજો ઝોન હતો. 


ધંધાકિય પ્રવૃત્તિઓવાળી સ્ત્રીઓના પ્રશ્નો અને તેના નિરાકરણના 
વિષયે માંગેલા લેખિત સવાલો-જવાબોના સંશોધનથી આ પરિણામ પ્રાપ્ત 
થયુ કે ૬5% સ્ત્રીઓ પોતાના ઉપલા અધિકારી-ઓફિસરના શોષણનો 
ભોગ બની ચૂકી છે. જેમાં ૨૧ થી ૩૦ વર્ષની ઉંમરની ૧૮૮ સ્ત્રીઓમાંથી 
૮૦%એ સ્વીકાર્યું કે, તેમની ઉપલા અધિકારીઓ તેમની સ્ત્રી હોવાનો 
દુરૂપયોગ કરી યેનકેન પ્રકારે સતામણી કરે છે. ૩૧ થી ૪૦ વર્ષની ઉંમરની 
સ્ત્રીઓમાંથી ૪૫%નું કહેવુ છે કે, તેમનું શારીરિક શોષણ અને છેડછાડ 
(છેડતી) થાય છે. પ્રાયવેટ કંપનીઓમાં કામ કરતી ૨૧ થી ૩૦ વર્ષની 
૪૩% સ્ત્રીઓને પુરૂષની તુલનામાં ઓછો પગાર મળે છે. જ્યારે કે હોદો 
અને કામ પરૂષો જેટલ જ કરવાનું હોય છે. 


સોથી વધુ અફસોસજનક વાત એ છે કે, ૫૧% નોકરી કરતી સ્ત્રીઓ 
માનસિક બીમારીઓમાં સપડાયેલ છે. ઘર અને ઓફિસ બન્નેવ તરફથી 
પૂરતો સહકાર ન મળવાને લઈ તે આ બીમારીઓનો શિકાર બની છે. વધુ 
તારણ કાઢવામાં આવે તો ૨૧ થી ૩૦ વર્ષની ઉંમરની સ્ત્રીઓ ૬૩% અને 

૩૧ થી ૫૬ વર્ષની સ્ત્રીઓમાં ૪૦% માનસિક રોગી માલૂમ પડી. 
[/www.patrika.com/news.] 


141 


મહિલાઓ સાથે છેડછાડ અને એમના સાથે બદતમીઝીના કિસ્સાઓ 
રોજ ન્યુઝ પેપરના પૃષ્ઠો ચમકાવે છે. દેશનું કદાચ જ કોઈ નાનુ મોટે એવું 
શહેર હશે, જેમાં મહિલાઓની છેડતીના કિસ્સા ન બનતા હોય. એક સર્વે 
પ્રમાણે આપણા દેશમાં આ પ્રકારનો એક કિસ્સો દર પંદર મિનિટે બને છે. 
જયેન્દ્ર સ્ટડીઝ ગપે દિલ્હી શહેરની યુનિવર્સિટીઓના આંકડા પ્રગટ કર્યાં 
છે, તેમાં ૯૧.૭% હોસ્ટેલમાં રહેનાર, ૮૮.૨% નોન હોસ્ટેલ અને ૮૫.૭% 
લોકલ વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓએ કેમ્પસમાં દરરોજ જાતિય 
સતામણીની શિકાયત કરી છે. 


યરોપિય યુનિયન કમીશનની ૨૦૦૬ની રિપોર્ટ પ્રમાણે સમગ્ર 
યુરોપમાં દર વર્ષે ૧૦% વિવાહિત યુગલો છૂટાછેડા લઈ પોતાના સબંધો 
તોડી નાંખે છે. સ્ત્રીઓની એક મોટી સંખ્યા પોતાની સ્વતંત્રતા બલ્કે 
સ્વછંદતા જાળવી રાખવા શાદી અને ત્યાર બાદ છોકરાઓની જંજતમાં 
પડવા માટે તેયાર નથી. રિપોર્ટ પ્રમાણે શાદી-વિવાહના દરમાં દર વર્ષે 
છ થી ૯ ટકાનો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. સ્ત્રીઓને પરૂષોની તલનામાં કલાકના 
દરે ૧૫% પગાર ઓછો મળે છે. દરેક પાંચ સ્ત્રીમાંથી એકને પુરૂષોની 
મારપીટ વેઠવી પડે છે. યરોપિય કમીશનના જણાવ્યા પ્રમાણે ૪૦ થી ૫૦ 
ટકા સ્ત્રીઓને કામકાજ-નોકરી દરમ્યાન પોતાની ઓફિસોમાં જાતિય 
સતામણી વેઠવી પડે છે. 


વિશ્વ સંસ્થાના બાળ વિભાગના રિપોર્ટ પ્રમાણે યરોપમાં દર વર્ષે દસ 
લાખ બાળકોને (જેમાં વધુ સંખ્યા બાળકીઓની હોય છે) જાતિય શોષણ 
માટે વેચી દેવામાં આવે છે. એ જ પ્રમાણે ૩૦% સ્ત્રીઓને પોતાના જીવનમાં 
ઓછામાં ઓછા એક વખતે જાતિય શોષણનો શિકાર બનાવવામાં આવે છે. 


અમેરિકી ન્યાય મંત્રાલય પ્રમાણે દર બે મિનીટે એક અમેરિકી સ્ત્રી 
સાથે જાતિય સતામણી થાય છે. વર્ષે ચાર લાખથી પાંચ લાખ જાતિય 
શોષણના કેસો દાખલ કરવામાં આવે છે. એનાથી બે ઘણી સંખ્યા તે સ્ત્રીઓની 
છે, જે પોલિસ કેસ કરવાથી સંકોચ અનુભવે છે. એટલે કે અમેરિકામાં 
142 


૭૨ 


વાર્ષિક ૧૨ થી ૧૫ લાખ સ્ત્રીઓની ઈઝઝત લૂંટાઈ છે. અફસોસ એ 
વાતનો છે કે, આ સ્ત્રીઓમાં દર £ માંથી એક છોકરીની ઉંમર ૧૨ વર્ષ 
અથવા તેનાથી પણ ઓછી હોય છે. 


કેનેડામાં સ્ત્રીઓની જાતિય શોષણનો કાયદેસર રેકોર્ડ તો મોજૂદ નથી, 
પરંત વિવિધ સંસ્થાઓનું કહેવું છે કે, કેનેડામાં સ્ત્રીઓની જાતિય શોષણનો 
દર અમેરિકાથી અઢી ટકા વધારે છે. એટલે કે અમેરિકામાં વાર્ષિક દસ લાખ 
શોષણ થાય છે, તો કેનેડામાં તેનો દર સાડા બાર લાખ સુધી પહોંચે છે. 


એમનેસ્ટી ઈન્ટરનેશનલના રિપોર્ટ પ્રમાણે અમેરિકામાં તલાકનો દર 
દર વર્ષે દસ ટકા વધારા સાથે નોંધાયો છે. 


અમેરિકન ફોજના મેડીકલ સેન્ટર ૨૦૦૩ ઈસ્વી.ની એક ઈન્કવાયરીથી 
માલૂમ પડે છે કે, ૫૫૮ સ્ત્રી ફોજીઓમાંથી ૨૮ ટકા સ્ત્રીઓએ બતાવ્યું કે, 
ફોજી નોકરી દરમ્યાન તેમની ઈઝઝત લૂંટાઈ ગઈ અથવા તેની કોશિશો 
કરવામાં આવી. આ તો તે સ્ત્રીઓની ટકાવારી છે, જેમણે જાતિય સતામણી 
વિરૂદ્ધ મોઢું ખોલ્યું. પેન્ટાગોનનો ઈ.સ. ૧૯૮ ૮નો સર્વે દર્શાવે છે કે, ફોજમાં 
પૂરૂષોની સતામણીનો ભોગ બનેલ નેવું ટકા સ્ત્રીઓ અમુક કારણોસર 
અધિકારીઓને પોતાની મઝલૂમીની દાસ્તાનનું વર્ણન કરી શકતી નથી. 


અમેરિકાની સરકારી ઓફિસોમાં કામ કરતી મહિલાઓ વિશેના ૧૯૮૧ 
થી ૧૯૮૫ સુધીના સરવેમાં જણાવ્યું છે કે, ત્યાંની કેન્દ્ર સરકારના વિવિધ 
ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરતી ૪૨ ટકા મહિલાઓને સતાવવામાં આવી. અને 
સ્ટેટ ગર્વમેન્ટની વિવિધ શાખાઓમાં નોકરી કરતી ૭૦ ટકા મહિલાઓની 
શારીરિક સતામણી એમના માટે રોજંદો અનુભવ થઈ ચૂકયો છે. 

[ઈન્ડિયન એક્ષપ્રેસ, ૩ ઓગષ્ટ ૧૯૮૬] 

એક અમેરિકી કમીશને અમેરિકામાં વધતી જતી શારીરિક સતામણી 

અને બળાત્કારનું કારણ ત્યાં સ્ત્રીઓના અંગોનું નગ્ન પ્રદર્શન બતાવી તેની 
ઉપર પાબંદીની માંગણી કરી છે. [ટાઈમ્સ ઓક ઈન્ડિયા, ૧૧ જુલાઈ ૧૯૮૭૩] 

143 


યરોપમાં તલાકો (છૂટાછેડા)નું પ્રમાણ વધી રહાં છે. ફાન્સમાં તલાકનું 
પ્રમાણ ૫૦%, કેનેડામાં ૪૦% અને અમેરિકામાં ૫૦% છે. અમેરિકાની ૧૦ 
મહિલાઓમાંથી છ મહિલાઓ છૂટાછેડાનો અનુભવ કરી ચૂકી છે. 
[The Plain Truth, May 1987] 
ઈન્સાયક્લોપિડિયા ઓફ બ્રિટાનિકામાં લખ્યું છે કે, જગતના વધુ 
ઉદ્યોગો ધરાવતા દેશોમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ઘણ વધ્યું છે. તેનું કારણ 
સ્ત્રીઓનું આર્થિક રીતે પગભર અને સ્વાવલંબી હોવું છે. /Vo1. 111 2.586] 
એક અંદાજ પ્રમાણે અમેરિકામાં દર અઢાર સેકન્ડે એક સ્ત્રીની તેના ધણી 
અથવા બોયફેન્ડના હાથે મારપીટ થાય છે. તેમાંથી એક લાખથી વધુ 
સ્ત્રીઓને ડોકટરી મદદની જરૂરત પડે છે. એક દિવસમાં અંદાજે ચાર 
સ્ત્રીઓ મરણ પામે છે. [રીડર ડાયજેસ્ટ, માર્ચ ૧૯૮૭] 


પીટર ફોર્ડ સંશોધકોના હવાલાથી લખે છે કે, “તે કારણો જે ઇસ્લામ 
સ્વીકારનારી ઘણી યુરોપિયન સ્ત્રીઓએ જણાવ્યા, તથા જે તેમની 
વિચારશેલીનું પ્રતિબિંબ પણ પરૂ પાડે છે, તેના મુજબ સ્ત્રીઓની એક મોટી 
સંખ્યા પશ્ચિમી સમાજના બેજવાબદારીભર્યા વર્તન વિરૂદ્ધ પ્રતિક્રિયા 
દર્શાવી રહી છે. પરસ્પરનો સબંધ, એકબીજાની દરકાર તથા એકબીજાના 
મામલાઓ, મશ્કેલીઓમાં સાથ આપવાની જે સમજ ઇસ્લામ પૂરી પાડે છે, 
તેને લઈ પશ્ચિમી સ્ત્રીઓના દિલ જીતી રહયો છે. 


સનનારીઓના ઇસ્લામ સ્વીકાર પર સંશોધન કરનારી કેરિયન વેન 
ન્યુવોકકના મતે પશ્ચિમી સ્ત્રીઓમાં ઇસ્લામની લોકપ્રિયતાનું મોટું કારણ 
સ્ત્રીઓ તથા પરૂષોના જુદા જુદા કાર્યક્ષેત્ર, અધિકારો તથા જવાબદારી- 
ઓના તે સ્પષ્ટ વિચારો છે, જે ઈસ્લામી શિક્ષાઓ દ્વારા સમજમાં આવે છે. 
ઇસ્લામમાં સ્ત્રીની માતૃત્વની ભૂમિકાનું બહ ઉંચું સ્થાન છે. અહીં સ્ત્રી 
“જાતીય રમકડું” નથી હોતી. આ મત ચોક્કસ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે, અને 
ધ્યાનપાત્ર છે. કારણકે ઈસ્લામ સ્ત્રીઓને માં, બહેન, પત્ની તેમજ પુત્રીની 
હેસિયતથી જે માન સન્માન આપે છે, પશ્ચિમી સમાજમાં તેવી કોઈ 
144 


૭૩ 


વિભાવના નથી. આ જાતિગ્રસ્ત સમાજમાં સ્ત્રીઓના અધિકારો તથા સ્ત્રી 
સ્વાતંગ્યના તમામ દાવાઓ છતાં ઓરત માત્ર પરૂષોનું રમકડું છે. 


“ક્રિશ્ચિયન સાયન્‍સ મોનિટર?”નો એક બીજો રિપોર્ટ જે ૨૭, ડિસેમ્બર 
૨૦૦૪ના દિને ''લેટિન અમેરિકનો ઈસ્લામમાં પોતાના પ્રશ્નોના ઉરી 
શોધે હેના શિર્ષકથી પ્રગટ થયો હતો, તે આ જ વિષયમાં છે. કિસ્ટાઈન 
આરમેરયએ તેયાર કરેલા આ રિપોર્ટનો મુખ્ય વિષય જ એ છે કે, “ 
પશ્ચિમમાં ઇસ્લામ સ્વીકારના દિન-પ્રતિદિન વધતા વલણનું એક કારણ તે 
સન્માન છે, જે ઈસ્લામ સ્ત્રીને અર્પે છે.” રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકામાં લગભગ 
ચાલીસ હજાર લેટિન અમેરિકન નવમુસ્લિમો છે. દર વર્ષે લગભગ વીસ 
હજાર અમેરિકી સ્ત્રી-પુરૂષો ઈસ્લામ સ્વીકારે છે. જેમાં ઓછાવત્તા 5% લેટિન 
અમેરિકન હોય છે. આ નવમસ્લિમોમાંથી એક મોટી સંખ્યાનું કહેવું છે કે, 
“તેમના ઇસ્લામ સ્વીકાર પાછળ એ વિશ્વાસે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી 
છે કે, ઇસ્લામમાં સ્ત્રીઓ સાથે સારો વ્યવહાર કરવામાં આવે છે.” ટીકાકારો 
કહી શકે છે કે, નિકાબ (ઘૂંઘટ)ની પાબંદી સ્ત્રીઓની ગુલામીનું પ્રતીક લાગે 
છે, પરંતુ લેટિન અમેરિકન સનતારીઓનું કહેવું છે કે, “તેમના માટે આ એક 
આહ્લાદક હકીકત છે કે, જ્યારે તે બહાર માગો પર નીકળે છે, ત્યારે તેમને 
જોઈને કોઈ સીટી નથી વગાડતું.” 


સ્ત્રીઓને સમાનતા અને સ્વતંત્રતાના બહાના હેઠળ ઘરથી બહાર 
કાઢી બજારો, મેહફિલો બલ્કે ફોજમાં ભરતી કરવામાં પણ યુરોપ અને 
અમેરિકાએ મહત્વનો રોલ ભજવ્યો છે. અમેરીકી ફોજમાં બે લાખથી વધુ 
સ્ત્રીઓ છે. ફોજી સેવાઓ બજાવવી તો એમના ફોજી ડયુટી અને મુલ્કી 
સેવા બજાવવાના કર્તવ્યપાલનનો એક અંગ છે, પરંત તેનાથી વધુ 
ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, તેમને ફોજી પરૂષો અને અફસરોનું જાતિય 
સુખ માણવા અને ભૂખ સંતોષવા માટે મજબૂર કરવામાં આવે છે. આ 
મજબૂરીઓ અને લાચારીઓએ તેમને જે મનોવેજ્ઞષાનિક પરેશાનીઓ અને 
તકલીફોમાં સપડાવી લીધી છે, તેનો અંદાજો એક માજી અમેરીકી ફોજી 
145 


સ્ત્રી '/મારયાન બક્કાની આપવિતિના વર્ણનથી આવી શકે છે કે, પહેલા 
જ્યારે હું અમેરીકી ઝંડો જોતી હતી, તો તે મને લાલ, સફેદ અને લીલા 
કલરનો દેખાતો હતો. પરંત હવે એમાં ફક્ત લોહીના ડાઘાઓ જ દેખાય છે. 
લાલ રંગ તે ખૂનનું પ્રતિક છે, જે મારા શરીરથી વહાવવામાં આવ્યું. લીલો 
રંગ તે ઝખ્મો અને ઠોકરોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે મારા કુમળા અને 
નાજુક શરીરને વેઠવા માટે મજબૂર થવુ પડયું. અને સફેદ કલર મારા 
થરથર કાંપતાં, ગભરાયેલ ચેહરાની નિશાની છે. મારા પોતાના દેશ માટે 
મને શારીરિક અને માનસિક પીડાઓ અને અસહા તકલીફો આપવામાં 
આવી. મારી ઈઝઝત બલ્કે સર્વસ્વ છીનવી લેવામાં આવ્યું. 


જે પરિબળોએ સ્ત્રીઓની પ્રગતિના નામે તેઓને ચોવીસ કલાક કામે 
લગાડી દીધી છે, તેઓ જ વાસ્તવમાં સોથી મોટા અત્યાચારી છે. નહીંતર 
શરીઅતે તો ન્યાયપૂર્વક બન્નેના કાર્યક્ષેત્રો જુદા જુદા જ રાખ્યા છે. અને તેને 
ધ્યાનમાં રાખીને જ ઇસ્લામે પારિવારિક તથા સામાજિક કાનૂનો ઘડયા 
છે. તેમજ સ્ત્રી સાથે સદવર્તાવને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. આનાથી 
મોટી વાત કઈ હશે કે, પયગમ્બર સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમે પોતાના 
વિદાય પ્રવચનમાં તથા પોતાની અંતિમ વસિયતમાં સ્ત્રીઓ સાથે સદ્વર્તાવ 
પર વિશેષ ભાર મૂક્યો. જે કોઈએ પ્રાચીન તથા અર્વાચિન સભ્યતાઓ 
વિષયક સ્ત્રી પરૂષ વચ્ચે આ જદા જુદા કાર્યક્ષેત્રની અવગણના કરી છે, 
તેમણે સ્ત્રી પરૂષો, બન્ને ઉપર જુલ્મ કર્યો છે. વિજ્ઞાન જેટલી પ્રગતિ કરશે, 
અને હકીકતોથી પડદાઓ ઉંચકશે, તેટલી જ ઇસ્લામ પ્રત્યે ગલતફહ્‌મી દૂર 
થશે, અને અસત્યતાનો દષ્પ્રચાર અર્થહીન થઈ જશે, ઈન્શાઅલ્લાહ. 


પરદા પર પાબંદીના સંદર્ભે યરોપની નિર્લજજતા 


આપણાં અંગ્રેજી, હિંદી તથા ગુજરાતી વર્તમાનપત્રોના મનોરંજક 
પાનાઓ પર આપણી કેટલીક ભારતીય નારીઓને આર્ધનગ્નાવસ્થામાં જોઈને 
આપણે કચવાટ અનુભવી રહ્યા છીએ. જો કે આ તો માત્ર દસમો ભાગ છે. 
નગ્નતાનો વ્યાપ એનાથી વધારે છે. યુરોપ તથા તેના અનુસરણમાં આપણા 


146 


૭૪ 


દેશના જાતીયતાના વ્યાપારીઓએ જે ખતરનાક વસ્તુઓ આપણા યુવાનોને 
પથભ્રષ્ટ (ગુમરાહ) કરવા માટે તેયાર કરી રાખી છે, તેનું નિરિક્ષણ કરશો, 
તો આશ્ચર્ય તથા અફસોસ થશે કે આ દેશના નેતાઓએ કેમ પ્રજાના નૈતિક 
સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડનારી બાબતો પર અંકુશ ન મેળવ્યો. 


શું માનવીની સ્વતંત્રતાનો અર્થ એ છે કે, તે સમાજને જાતીયતાગ્રસ્ત 
બનાવી બરબાદ કરવા માટે જે હરકત કરવા માંગે, તેને તેમ કરવા દેવામાં 
આવે ? પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ ભલેને માનવીને વાનર અથવા વરુ બનાવવાને 
સારૂં કામ કહે, પરંતુ પૂર્વ આ મામલામાં પોતાની વિશેષતાઓને કેમ છોડી 
મૂકે ? ખેદ તો એ વાતનો છે કે, આપણા પ્રસાર માધ્યમો પશ્ચિમના આ 
નિર્લજ્જ કૃત્યોની ભ્રત્સના કરવાના બદલે તેની પ્રસંશા કરે છે. 


ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના ૧લી માર્ચ ૨૦૧૦ના અંકમાં બાળકોને 
જાતીય પ્રાણી બનાવવાના પ્રયત્નો પર પ્રકાશ નાંખવામાં આવ્યો છે. “મિસ 
બમ્બા” નામની વેબસાઈટનો તેમાં ઉલ્લેખ છે, જે નવયુવાનોમાં બહુ પ્રિય 
છે. અને તેમાં બમ્ખોલેંડની કાલ્પનિક જજ્ઞત (સ્વર્ગ) બનાવવામાં આવી 
છે. જેમાં હરણની જેવી આંખોવાળી સુંદરીઓ દશાવવામાં આવે છે. મિસ 
બમ્બો એક કલાકાર બનીને સામે આવે છે, અને બમ્બોઈઝમની એક જુદી 
સંસ્કૃતિ ઘડે છે. તેમાં સોંદર્ય પ્રાત કરવાની રીતો દર્શાવવામાં આવે છે. આ 
વેબ-સાઈટને લોંચ કરનાર નિકોલસ જેકાર્ટ એવો દાવો કરે છે કે, તે દસથી 
પંદર વર્ષના બાળકોને જાતીય તથા મનોવેજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન પુરૂ પાડી રહ્યો 
છે. તેનો ખ્યાલ એ છે કે, ઉંમરના આ તબક્કામાં મનોશારીરિક વિકાસના 
ઘણા સોનેરી મોકાઓ મળે છે. આવી જ રીતે એવા મેગેઝીનો પણ છપાઈ 
રહ્યા છે, જેમાં સંપૂર્ણ નગ્ન ચિત્રોની ભરમાર હોય છે. અને આ બધા 
મેગેઝીનો પણ યુવાનોમાં પ્રિય છે. 

આ છે જાતીય ઉત્તેજના પેદા કરવાની યુરોપની માનસિકતા. જેનો 
સ્વીકાર હાલમાં જ ઈંગ્લેન્ડના ગુહ ખાતાએ એક સર્વેક્ષણ પછી ખુદ કર્યો. 
જેનું શિર્ષક છે : “નવયુવાનોને જાતીયતાના બાથરૂમમાં ડુબાડવાની 

147 


કોશિશ.” સર્વેક્ષણ કરનાર એક મનોવેજ્ઞાનિક લિંડા પાપાડવીવ્ઝએ સ્વીકાર 
કયો છે કે, પોપ વીડિયો, કોમ્પ્યુટર ગેમ્સ, વેબસાઈટ અને મુખ્યધારાના 
સામાયિકોમાં જાતીય ગાંડપણ પેદા કરવાવાળા ચિત્રોનું પૂર નવયુવાનોને 
ભટકાવે છે, તથા તેઓ એમ સમજવા લાગે છે કે, જાતીય સંતોષ મેળવવો 
એ જ જીવનનો મુખ્ય હેતુ છે. તેણીએ સ્વીકાર કર્યો છે કે, મીડિયામાં નગ્ન 
સ્રીઓના ચિત્રો છવાયેલા રહે છે. આના કારણે આખો સમાજ ગંદો તથા 
વાસનાગ્રસ્‍્ત થઈ ગયો છે. અને જાતીયતાનો વેપાર તથા નગ્નતાનો કારોબાર 
કૂદકે ને ભૂસકે વધી રહ્યો છે. સંગીત ક્ષેત્રની વાત કરતાં લિડાએ કહ્યું કે, 
સંગીતના સ્ટેજ પર ઓછામાં ઓછી વીસ સ્ત્રીઓ કાંઈ પણ કામ વગર 
મોજૂદ હોય છે. તેનો રિપોર્ટ આ શબ્દો સાથે સમાષ્ત થાય છે. “સ્ત્રીઓને 
બજારની ચીજ બનાવવામાં તથા તેને આવકનું સાધન બનાવવામાં યુરોપને 
કોઈ શરમ કે ખચકાટ નથી નડતો. આપણી સંસ્કૃતિની નસેનસમાં સ્ત્રીઓનું 
નૃત્ય તથા તેનું દેહ પ્રદર્શન ઉતરી ગયું છે. આ પ્રકારના દંશ્યોથી આપણાં 
સમાજનો દરેક સભ્ય મજા લે છે.” 


ઈંગ્લેન્ડના ગહખાતાની આ સજ્ઞારી-સ્રીઓ સાથેના આ અપમાનજનક 
વર્તાવ તથા તેના શરીરની લે-વેચથી ચિંતીત છે. એક દિલચસ્પ હકીકત એ 
છે કે, યુરોપ પોતાના પ્રાચીન ભૂતકાળ અર્થાત્‌ રોમન સંસ્કૃતિથી પણ સ્ત્રીઓને 
રમકડું બનાવવાની બાબતમાં બે ડગલાં આગળ વધી ગયું છે. ઈસ્લામી 
સંસ્કૃતિએ તેને વિવેક તથા લજ્જાનો માર્ગ દેખાડયો હતો, પરંતુ દુન્યાનું 
દુભાંગ્ય કે પોતાના ખતરનાક હથિયારોના બળે યુરોપ હવે વિશ્વનું માલિક 
બની ગયુ છે. અને તેના દરેક દૂષણને એશિયા તથા આફિકાના દુર્બળ 
માનવીઓ (પોતાના સાંસ્કૃતિક વારસાને ત્યજી) અપનાવી રહ્યા છે. અને 
હવે સ્થિતિ એ છે કે, પશ્ચિમ એશિયાને પોતાની ખૂબીઓ છોડી દેવાની 
સલાહ આપી રહ્યો છે. એટલે આજકાલ કેટલાય યુરોપીય દેશોમાં 
મુસ્લિમ સજ્ઞારીઓની પવિત્રતાના ચિલ્લોની હાંસી ઉડાવવામાં આવી રહી 
છે. તેમના સ્કાફ, ચાદર તથા નિકાબને જુના જમાનાની યાદગાર ઠરાવવામાં 
148 


૭૫ 


આવી રહી છે. ફાંસે તો પોતાના દેશમાં પરદા ઉપર પાબંદી લગાડતો કાયદો 
અમલમાં મૂડી દોધો છે. અન્ય કેટલાક યુરોપિયન દેશો પણ નિકાબ પર 
પાબંદી લાદવા વિશે ગંભીરતાથી વિચારી રહ્યા છે. ફાંસમાં મોટી સંખ્યામાં 
મુસ્લિમો વસે છે. અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ! તેઓ પોતાના સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોને 
જાળવી રહ્યા છે. પરંતુ હવે તેમના માટે જીવન દુષ્કર બનાવવાની કોશિશો 
થઈ રહી છે. 

કોટક નામની એક ફૂડ કંપનીએ પોતાના ત્રણસોથી વધારે કેન્દ્રો પેકી 
છ (૪) કેન્દ્રો પર હલાલ ફૂડ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો નિર્ણય કર્યો. જ્યાં 
બિસ્મિલ્લાહ પઢીને જાનવરને ઝબહ કરવાની વ્યવસ્થા છે, ઝટકાથી 
કતલ નથી કરતા. તથા ડુક્કરનું માંસ નથી રાખતા. આ કેન્દ્રો મુસ્લિમોની 
વસ્તીઓમાં આવેલા છે. આ કેન્દ્રો વિરૂદ્ધ ફાંસની ડાબેરી પાર્ટી નેશનલ ફંટ 
ઉભી થઈ ગઈ. જેને એ વાતે તકલીફ છે કે, બિનમુસ્લિમો સાથે ભેદભાવ 
રાખવામાં આવી રહ્યો છે. તેઓ માટે આ કેન્દ્રો પર ડુક્કર તથા ઝટકાનુ 
માંસ કેમ ઉપલબ્ધ નથી ? તેમના મતે ફાંસ જેવા એક બિનસાંપ્રદાયિક 
દેશમાં એક ધર્મને આ વિશેષ સગવડ કેમ આપવામાં આવી રહી છે ? 
તેઓને એ બાબતે પણ ફરિયાદ છે કે, કેટલાક સ્વિમીંગપુલોમાં અમુક 
સમય માટે પુરૂષો પર તરવા માટે પાબંદી લાદી દેવામાં આવે છે, 
જેથી તેટલા સમય સુધી માત્ર સ્્રીઓ જ તરી શકે. તેમના મતે સ્ત્રી-પુરૂષના 
અધિકારો સરખા છે. માટે બજ્નેવને સાથોસાથ તરવાની મંજૂરી મળવી 
જોઈએ. એવી જ રીતે એ વર્ગ એ વાત પર પણ ગુસ્સે છે કે, જ્યારે નમાઝનો 
સમય થાય છે, અને મસ્જીદ દૂર હોય છે, તો મુસ્લિમોને કોઈપણ પાક 
જગ્યાએ નમાઝ પઢવાની ખુલ્લી છૂટ છે. જ્યારે યહૂદીઓ તથા ખ્રિસ્તીઓ 
માત્ર પોતપોતાના ઉપાસનાલયોમાં જ પૂજાપાઠ કરે છે. 


શ્રીમતિ ફરજાના બન્યાજીએ જે કેમ્છ્રીજ યુનિવર્સીટીના ફેય વિભાગમાં 
રિસર્ચ ફેલો છે. તેમણે તદ્ન યોગ્ય રીતે એ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે, જો મુસ્લિમ 
સજ્ઞારીઓનો હિજાબ (ઘુંઘટ) ફાંસના ગર્વપાત્ર બિનસાંપ્રદાયિકતાના 
149 


પાયાને હચમચાવી નાંખે છે, તો શું આપણી બિનસાંપ્રદાયિકતા પર (દરેક 
માનવીને પોતાની મરજીના વસ્ત્રો ધારણ કરવામાં અવરોધ ઉભો કરવાથી) 
કોઈ ખરાબ પ્રભાવ નહીં પડશે ? પ્રમુખ સરકોઝીએ ઘણા જોશપૂર્વંક કહયું 
કે, નિકાબ ફાંસમાં એક અણગમતી બાબત છે. અને તેમણે એક સંસદીય 
કમિટીની એ હેતુએ રચના કરી હતી કે, તે તેની પર પાબંદી વિશે વિચાર 
કરે. અને તે કમિટીએ ભલામણ કરી છે કે, હોસ્પિટલો, સ્કૂલો, સરકારી 
ઓફીસોમાં પરદાધારી સજ્નારીઓને પ્રવેશ આપવામાં નહીં આવે. 


પ્રશ્ન એ છે કે, ફેચ બંધારણ દરેક નાગરિકને પોતાનું મનપસંદ વસત 
પહેરવાની છૂટ આપે છે, તો સ્કૂલોમાં વિદ્યાર્થીનીઓને સ્કાર્ફના ઉપયોગથી 
કેમ રોકવામાં આવી રહી છે ? ફેચ લોકો એમ વિચારે છે કે, નિકાબ તથા 
સ્કાર્ફ જે તે સ્ત્રીની ઓળખ બનીને સામે આવે છે, અને ધાર્મિક અલગાવવાદનું 
પ્રતિક છે. જો કે એક બિનસાંપ્રદાયિક સમાજમાં ધર્મ એ વ્યક્તિગત જીવન 
સુધી મર્યાદિત હોવું જોઈએ. પરંતુ વાસ્તવમાં ફેચ લોકો પોતાના જાતિવાદના 
દૂષણને બિનસાંપ્રદાયિકતાના ઓઠા હેઠળ સંતાડી રાખવા માંગે છે. અને 
કોઈ વર્ગ માટેની આગવી ઓળખ તેમના માટે અસહ્ય છે. જો કે ફાંસના 
મુસ્લિમોએ પોતાની ધાર્મિક મર્યાદાઓની જાળવણી કરવા સાથે ફેચ પ્રજા 
સાથે પણ સંપૂર્ણપણે સદ્ભાવ તથા એકતાના દર્શન કરાવ્યા છે. અને દુન્યાના 
અન્ય દેશોથી વધારે અહીંના મુસ્લિમો સ્થાનિક ફેંચ પ્રજાથી નજીક છે. અને 
એકબીજા પર વિશ્વાસ ધરાવે છે. 


પશ્ચિમના વર્તમાન શાસકોને હિજાબ (બુરખો) ગુલામીનું ચિ લાગે 
છે. પરંતુ આ તો માત્ર અગ્રતાકમ (Preઈe#લત૮)નો મામલો છે. અર્થાત્‌ 


ડ્‌ 
“ 


મુસ્લિમ સમાજ સ્ત્રીઓને ચાર રસ્તા પર લાવવાનું પસંદ નથી કરતો. અને 
તેણીઓ પર સામાજીક કાર્યોના બોજ નાંખી પારિવારિક જીવનને વેરવિખેર 
કરવા નથી માંગતો. જેવી રીતે પશ્ચિમમાં થઈ રહયું છે કે, જ્યાં નવી પેઢી 
માંની મમતાથી વંચિત થતી જઈ રહી છે. એટલા માટે કે રોજી-રોટી રળવા 
માટેની દોડમાં સ્રી પુરૂષથી પાછળ રહેવા નથી માંગતી. આ આર્થિક સધ્ધરતા 

150 


૭૬ 


મેળવવાનો પ્રયાસ કદાચ એટલા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે કે, પશ્ચિમમાં 
પુરૂષ સખત અવિશ્યાસપાત્ર થતો જઈ રહ્યો છે. અને તે પોતે દરેક પળે 
એક નવા શિકારની શોધમાં રહે છે. જેથી તે પોતાની ઈચ્છા સંતોષી શકે. તે 
કુટુંબની જવાબદારી સ્વીકારવા-ઉપાડવા માટે તેયાર નથી. સાર એ કે 
પશ્ચિમમાં મૂલ્યોનું જે ધોવાણ થયું છે, અને જે વિકટ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, 
તેનો દુષ્પ્રભાવ ત્યાંના મુસ્લિમો પર પડશે. એટલે તેઓએ પોતાનો ધર્મ તથા 
પોતાના મૂલ્યોની સુરક્ષા માટે પોતાના પ્રયત્નો જારી રાખવા પડશે. 


નોબેલ પીસ પ્રાઈઝ માટે મલાલાનું નામ સન્માન કે 
ઈસ્લામ વિરૂદ્ધ ખ્મિસ્તી જંગ ? 


મલાલા ઉપર હુમ્લા પછી વિવિધ માધ્યમોથી જે વિગતો બહાર આવી 
છે, તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, આજકાલ બનતા બનાવોની જેમ આ બનાવના 
બજ્નેવ પક્ષો ત્રીજી શક્તિના ષડયંત્રનો ભોગ બન્યા છે. પ્રા જાણકારીનો 
ખુલાસો એ છે કે.... 
ક્ર ૧૪ ઓગષ્ટ પાકિસ્તાનમાં સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. તે જ 
દિવસે પાકિસ્તાનને પોતાની બનાવટી સ્વતંત્રતાનું ભાન કરાવવા 
અમેરિકી સંરક્ષણમંત્રીએ એલાન કર્યું કે, પાકિસ્તાન અને અમેરિકાની 
ઉચ્ચ ફોજી અને રાજકીય શક્તિઓ સહમત થઈ ગઈ છે કે, પાકિસ્તાની 
ફોજ ટૂંકમાં જલ્દીથી ઉત્તરી વઝીરિસ્તાનમાં ફોજી ઓપરેશન શરૂ કરશે. 


કર ત્યાર બાદ પાકિસ્તાનમાં અમેરિકાના હિતરક્ષકો અને ગુલામિક 
માનસિકતા ધરાવતી લોબીએ આ ઓપરેશન માટે સામાન્ય નાગરિકોનું 
માનસ તેયાર કરવાની જબરદસ્ત કોશિષો શરૂ કરી દોધી. 


કર પરંતુ અચાનક આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ વિરૂદ્ધ ફિલ્મ 
“ઈનોસન્સ ઓફ મુસ્લિમ્સ'”ને લઈ સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં અમેરિકા 

અને યુરોપ વિરૂદ્ધ ભાવનાઓ જાગી અને ઘણા હંગામા થયા. આવા 
વાતાવરણમાં (અમેરિકાના હુકમને આધિન) પોતાના જ દેશના 

151 


નાગરિકો વિરૂદ્ધ લડાઈ છેડવાની પાકિસ્તાની સરકારની હિંમત થઈ 
નહીં. માટે જરૂરત હતી કે નાઈન ઈલેવન જેવો કોઈ ડ્ામો રચવામાં 
આવે અથવા કોઈ નવા બનાવની રાહ જોવાઈ રહી હતી, જેના બહાના 
હેઠળ લોકોનું ધ્યાન બીજી તરફ કેન્દ્રિત કરવામાં આવે. (આ પ્રકારની 
ઘટનાઓ ઉભી કરવી રાજકારણીઓના ડાબા હાથનો ખેલ હોય છે.) 


આવા ભાવનાત્મક વાતાવરણમાં કોઈ ભાવનાત્મક બનાવ જ અસર- 
કારક થઈ શકે છે. અને તેના માટે પંદર (૧૫) વર્ષની મલાલાનો ભોગ 
લેવાયો અને બનાવટી તાલિબાનોએ ફક્ત મલાલા ઉપર હુમ્લો કરવાની 
જવાબદારી જ કબૂલ નહીં કરી, બલ્કે મલાલાને મારવા માટે શરઈ ફત્વો 
પણ જારી કરી દીધો. પરંતુ ત્યાર બાદ શું બન્યું ? તેને પાકિસ્તાનના જ 
એક માસિક “આલમી તરજમાનુલ્કર્‌ૂઆન”ના તંત્રી પ્રોફેસર ખુરશીદ 
અહમદની જબાની સાંભળીએ.... 


તેઓ લખે છે કે, પાકિસ્તાનની રાજકીય તથા ધાર્મિક બધી જ પાર્ટીઓએ 
મલાલા ઉપરના હુમ્લાને સષ્ય શબ્દોમાં વખોડ્યો અને બધાએ સર્વાનુમતે 
આ બનાવને ઈસ્લામ તથા માનવતાના વિરૂદ્ધ કહી ગુનેહગારોને સપ્ય સજા 
આપવાની માંગણી કરી. બીજી તરફ પાકિસ્તાની સરકાર, નાટોના ફોજી 
ઓફિસરો, પાકિસ્તાની મીડિયા અને અમેરિકી નેતાઓ આનાથી ફાયદો 
ઉઠાવી વઝીરિસ્તાન ઉપર કોજી ચઢાઈ કરવા માટે લોકોને ઉશ્કેરવા લાગ્યા, 
પરંતુ પ્રો. ખુરશીદના શબ્દોમાં રાજકીય પાર્ટીઓ, સમજદાર પત્રકારો અને 
જાગૃત નાગરિકોએ આ સમગ્ર ખેલને નિષ્ફળ કરી દીધો અને ગૃહમંત્રી તથા 
ઝરદારી સાહેબે યુ ટર્ન લેવો પડ્યો. 

આ જ પ્રમાણેનો રિપોર્ટ પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયના રિટાયર્ડ 
અફસર આસિફ એઝદીએ જંગ ગૃપના પ્રખર અંગ્રેજી પેપર ““ધ ન્યુઝ 
ઈન્ટરનેશનલ'”માં લખ્યો છે. જેમાં મલાલાના “ગુલમકાઈ''ના ઉપનામથી 
બીબીસીના બ્લોગનું લખાણ તથા ૨૦૦૯માં અમેરિકી ઉચ્ચ પ્રતિનિધિ 
રિચાર્ડ હોલ્બ્રુકની મલાલાથી મુલાકાત વગેરેનું વર્ણન કરી લખ્યું કે, આ 

152 


૭૭ 


NaN 


લોકો જ તેને મોતના મોંમાં ધકેલવા માટે કારણરૂપ બન્યા છે. 


આ મુદે થોડા ઈશારા દિવ્ય ભાસ્કરના તા.૬-૨-૨૦૧ ૩ના “કળશમાં 
પણ જોવા મળે છે. તેમાં લખ્યું છે કે, “તેને સ્વાતની બાલસંસદની ચેરમેન 
બનાવવામાં આવી. ૨૦૧ ૧માં ડેસમન્ડ ટુટએ મલાલાનું નોમિનેશન ઈન્ટર- 
નેશનલ ચિલ્ડ્ન્સ પીસ પ્રાઈઝ માટે કર્યું અને મલાલા પાકિસ્તાનના ઉદાર- 
વાદીઓની લાડકી બની ગઈ.” 


પાકિસ્તાની સરકારે મલાલાના બ્લોગની ચર્ચા જગાવવા માંડી, એટલે 
પાકિસ્તાની મીડિયાનું ધ્યાન તેના તરફ ખેંચાયું. બાર વર્ષની બાળા જે 
સ્પષ્ટતાથી વાત કરતી હતી, પોતાના મુદ્દા રજૂ કરતી હતી, તેનાથી રિપોર્ટસ 
પ્રભાવિત થઈ જતા હતા. ટી.વી. ચેનલો તેના ઈન્ટરવ્યુ પ્રસારિત કરવા 
માંડી. સ્વાતમાં સ્ત્રી શિક્ષણની હિમાયતી તરીકે તેનું નામ થવા માંડયું. 
બીબીસીની બ્લોગ ડાયરી લખવાનું પૂરું થયું, ત્યાં ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના રિપોર્ટર 
આદમ એલિકે મલાલા પર એક ડોક્યુમેન્ટરી બનાવી. આ ડોક્યુમેન્ટરીએ 
મલાલાને વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત કરી દીધી. હવે તાલિબાનોના પેટમાં તેલ 
રેડાયું. મલાલાએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધીને તાલિબાનોને બરાબરના 
ઝાટક્યા એટલે તાલિબાને રેડિયો પર ઝિયાઉદ્દીનને મારી નાંખવાની ધમકી 
પ્રસારિત કરી. તાલિબાનોની ધમકીઓ ચાલુ રહી, સાથે જ મલાલાને મળતા 
પ્રતિભાવ પણ વધતા રહ્યા. વીરતા પુરસ્કાર પણ અપાયો. કેટલાક કઢરવાદો 
જૂથોએ એવું કહ્યું કે, સીઆઈએના કહેવાથી મલાલા પર હુમલાનું ષડયંત્ર 
રચાયું હતું. જેથી તાલિબાનોને અને ઇસ્લામને વખોડી શકાય. જો કે આ 
દાવાઓને કોઈએ બહુ સ્વીકાર્યા નહીં. 
મલાલાને વિવિધ પુરસ્કારોથી નવાજવામાં આવી, તેને પાકિસ્તાનમાં 
અને ઈસ્લામિક વર્લ્ડમાં સ્ત્રી કેળવણી અને સ્રી મુક્તિની ચેમ્પિયન ગણાવ- 
વામાં આવી. યુનાઈટેડ નેશન્સે મલાલાના નામે એક પિટિશન લોન્ચ કરી. 
જેનો ઉદ્દેશ છે ૨૦૧૫ સુધીમાં વિશ્વનું કોઈ બાળક શિક્ષણવિહોણું ન રહે. 
હવે તેને નોબેલ પીસ પ્રાઈઝ માટે નોમિનેટ કરવામાં આવી છે. પંદર વર્ષની 
153 


તરુણીને પીસ પ્રાઈઝ આપવામાં આવે તો ઈતિહાસ રચાશે, પણ અહીં 
માત્ર વીરતાને સન્માનવાનો ઉદેશ નથી, અહીં ખ્રિસ્તી વિરૂદ્ધ ઇસ્લામનો 
જંગ પણ કારણભૂત છે. નોબેલ પ્રાઈઝ ઘણી વખત વિવાદમાં ઘેરાઈ 
ચૂક્યું છે. સામાન્ય રીતે એવું બને છે કે, જે લોકોને પશ્ચિમના દેશો વખાણતા 
હોય, પોતાના દેશમાં જેઓ શાસન કે રૂઢિચુસ્ત કે સ્થાપિત હિતો કે પરંપરા 
સામે જંગ લડતા હોય તેવા ચીન, રશિયા વગેરેના લોકોને નોબેલ પ્રાઈઝ 
અપાયા છે. નોર્વેજિયન નોબેલ કમિટી ઉપર મૂડીવાદી પશ્ચિમી સરકારો 
હાવી રહી છે અને નિર્ણયો ઘણી વખત પોલિટિકલ ગણતરીથી લેવાતા 
હોય એવું લાગે છે. ગાંધીજીને નોબેલ પીસ પ્રાઈઝ ન અપાયું તેની પાછળ 
પણ આ જ માનસિકતા કામ કરી ગઈ હતી. નોબેલની આવી થોડી શંકાસ્પદ 
છાપ છે એટલે એવું લાગે કે મલાલાને પારિતોષિક મળવાની સંભાવના ઘણી 
વધુ છે. જો કે તેની સ્પર્ધામાં રશિયાની સ્ત્રી ચળવળકાર છે, એ પણ રાજકીય 
ગણતરીમાં લઈ શકાય તેમ છે. (દિવ્ય ભાસ્કર) 


દિલ્હીથી પ્રગટ થતા એક ઉદૂ દૈનિકના ૧૫ ઓક્ટો. ૨૦૧૨ના અંકમાં 
મલાલા યૂસુફ ઝઈ પર હુમલો અને પશ્ચિમી દેશોની દિલચસ્પીના શિર્ષક 
હેઠળ એડિટોરિયલ પેજ પર છપાયેલ લેખમાં મલાલા અને તેના માતા- 
પિતાના ફોટા, અમેરિકી દૂત રિચાર્ડ હોલબ્રુક તથા બ્રિગેડિયર માર્ટિન જોન્સ 
તેમજ સી.આઈ.એ.ના અજ્ઞાત કાર્યકરો સાથે છપાયો. લેખમાં મલાલાની 
ડાયરી (ગુલમકાઈ) જે બી.બી.સી.થી પ્રસારિત થતી હતી તેના હવાલાથી 
કહેવામાં આવ્યું હતું કે, મને બુરખો જોઈને પાષાણ (પથ્થર) યુગ યાદ 
આવી જાય છે, અને દાઢીધારી પુરૂષ જોઈને ફિરઓનની યાદ આવી જાય 
છે. મલાલા પર હુમલાને મીડિયામાં જે કવરેજ આપવામાં આવ્યું તે જોઈ 
પાછલા ત્રણ-ચાર વર્ષોમાં પાકિસ્તાન ખાતે આ પ્રકારની બીજી બે અસરગ્રસ્ત 
મહિલાઓનો કિસ્સો માનસપટલ પર ઉભરી રહ્યો છે. એક ઘટના મુષ્યારન 
માઈ સાથેના મામલાની છે, અને બીજી ડો. શાઝિયા નામની મહિલાની છે. 
જો કે આ મહિલાઓને અંતિમવાદી પરિબળો સાથે કોઈ લેવાદેવા ન હતી. 
154 


૭૮ 


પછી હાલમાં જ રહસ્યમય રીતે પાકિસ્તાનમાં બિનમુસ્લિમોની પુત્રીઓને 
બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવી શાદીઓ કરાવવાના મામલાઓ આંતર- 
રાષ્ટ્રીય મીડિયા અને ફોરમોમાં ઉછાળવામાં આવ્યા. જેના પર ખુદ પાકિસ્તાન 
અને પાકિસ્તાનથી બહાર જુદા જુદા પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી. 


અમેરિકી સરકારે ૯/૧૧ પછી શસ્ત્ર હુમલાઓની સાથોસાથ પોતાના 
થિકટેકની સમીક્ષા તથા સલાહ તેમજ માર્ગદર્શન હેઠળ મુસ્લિમ સમાજના 
દિલો પર મીડિયા અને ડોલરો વડે પણ હુમલો કયો છે. રેન્ડ કોપોરેશને 
પોતાના પથ્થકરણમાં ખાસ કરીને એ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, વિશ્વભરના 
એંતિમવાદી મુસ્લિમો પરસ્પર સંકળાયેલા અને સંગઠિત છે. જ્યારે મવાળ 
મુસ્લિમો બહુમતીમાં હોવા છતાં અસંગઠિત હોવાના કારણે અસરકારક 
પરિબળ બની શક્યા નથી. 


તેમના સૂચન મુજબ દુનિયાભરના મુસ્લિમોમાં પાંચ ટાગેટ ગૃપ બનાવી 
તેઓને એકબીજા સાથે સાંકળી સંગઠિત કરવામાં આવે : 


#* લિબરલ સેક્યુલર ગૃપ. 

કર યુવાન મધ્યમમાર્ગી ધાર્સિક વિદધાનો. 

ક સોામાજીક કાર્યકરો અને એનજીઓ. 

ક સ્તી સ્વાતંત્ય કે સમાનતા માટે કામ કરતા મહિલા સંગઠનો. 
કર મધ્યમમાર્ગી પત્રકારો, વિદ્વાનો અને બુદ્ધિજીવીઓનું ગૃપ. 


મલાલા પર હુમલા પછી યુરોપ, અમેરિકા, સંયુક્ત રાષ્ટ્સંઘ અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયાએ જેવી રીતે નિવેદનો કર્યા છે અને આ હરકત પર 
ફિટકાર વરસાવી છે, તે વાસ્તવમાં આ જ એજન્ડાનો ભાગ છે. ખુદ 
મલાલાના જે ફોટાઓ છપાયા છે, તેનાથી કઈ વાત સમજમાં આવે છે. 
જો મલાલા સામાજિક કાર્યકર હતી, તો રિચાર્ડ હોલબ્રક સહિત બ્રિગેડિયર 
માર્ટિન જોન્સ અને સી.આઈ.એ.ના અધિકારીઓ જેવા સેન્ય નિષ્ણાંતો સાથે 
મુલાકાતનો શો અર્થ હોય છે ? માતા-પિતા અને પુત્રી આટલા ઉચ્ચ હોદેદારો 
155 


સાથે ક્યા એજન્ડા પર વાત કરી રહ્યા હતા ? બધા જાણે છે કે, વિશ્વભરની 
ઇસ્લામી ચળવળો કે ઉલમાએ કિરામ સામાન્યપણે મહિલાઓને કેટલીક 
શરતો સહિત શિક્ષણ આપવાને જરૂરી સમજે છે, અને તેઓ તેની વ્યવસ્થા 
પણ કરે છે. પાકિસ્તાનમાં જયારે એક રાજ્યમાં એમ.એમ.એ.નું શાસન હતું 
ત્યારે તેમણે સ્ત્રી શિક્ષણ પર વિશેષ ધ્યાન આપ્યું હતું. પરંતુ સહશિક્ષણથી 
અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તેમના આ પગલાંનો મલાલાના 
“આકાઓ?”એ જરા પણ પ્રચાર નહીં ક્યો. અમેરિકી આગેવાનો શિક્ષણની 
આડમાં આસ્થાનો શિકાર કરી રહ્યા છે, અને પોતાની સંસ્કૃતિ થોપી રહ્યા છે. 
નહીંતર મલાલાએ પોતાની ડાયરીમાં કેમ લખ્યું કે, મે સ્કૂલના પ્રિન્સીપાલના 
આદેશ, કે યુનિફોર્મ વગર ઘરેલુ પોશાક અથવા બુરખો પહેરીને આવો, તો 
મને પથ્થર યુગ યાદ આવી ગયો. શું આટલી નાની બાળકીને પથ્થર યુગની 
આટલી બધી જાણકારી હતી ? શું આ તે મોટા ષડયંત્રની કડી નથી કે 
શિક્ષણના નામ પર ખુદાવિરોધી, ભોતિકવાદી, જાતિયતાવાદી સંસ્કૃતિ 
ફેલાવવામાં આવે ? 


એક વિચિત્ર યોગાનુયોગ જુઓ કે, માનવતાના બહુ મોટા હિમાયતી 
એવા ઈંગ્લેન્ડ ખાતે જે દિવસે મલાલાને ઈલાજ માટે ખસેડવામાં આવી, તે 
જ દિવસે ભારતના બ્રિટીશ દૂતાવાસના અધિકારીઓએ ભારતના જ એક 
રાજ્ય (ગુજરાત)ના મુખ્યમંત્રીનો બોયકોટ ખત્મ કરવાનું જાહેર કર્યું અને 
કહયું કે, અમે ભૂતકાળને ભૂલી જઈ નૂતન ભવિષ્યનું નિર્માણ કરીશું. માત્ર 
મલાલા પર આંસુ સારનારા બ્રિટીશ હાકેમો ગુજરાત રાજ્યની ““હજજારો 
મલાલાઓ'ને ભૂલીને ક્યા નવા ભવિષ્યના નિમાણની વાત કરે છે ! ગાઝા 
પર ઈઝરાયેલના ૧૭ દિવસ સુધી લંબાવાયેલા હુમલામાં સંયુક્ત રાષ્ટ- 
સંઘના કમ્પાઉન્ડમાં આવેલ સ્કૂલ પર ઈંઝરાયેલી બોમ્બમારામાં ડઝનો 
“મલાલાઓ” મૃત્યુ પામી કે ઈજાગ્રસ્ત થઈ. આ પાપ આચરનારાઓને 
સંયુક્ત રાષ્ટ્સંઘ, અમેરિકા તથા યુરોપીયન યુનિયને કઈ સજાઓ ફટકારી? 
વિશ્વભરના અમેરિકી એજન્ટ જેવા મીડિયાએ આને કેટલું કવરેજ આપ્યું? 
156 


૭૯ 


અમેરિકી કબ્જાના પરિણામે કોઈ પણ અતિશયોક્તિ વગર ઈરાક, 
પેલેસ્ટાઈન અને અફઘાનિસ્તાનમાં મલાલા જેવી હાડચામ ધરાવતી લાખો 
બાળકીઓ અન્ન, જળ, દવા, વસ્ત્રો, સંડાસ અને સ્કૂલો જેવી મૂળભૂત 
જરૂરિયાતો વગર જીવન વિતાવી રહી છે. ઘટના ઉપર અમેરિકા, યુરોપ 
અને સેક્યુલર મુસ્લિમોની માનવતા હરકતમાં નથી આવતી ? આ મીણ- 
બત્તીઓ લઈને પ્રાર્થનાઓ કરવી કઈ સંસ્કૃતિની રીતભાત છે ? 


મલાલા જેવી માસૂમ બાળકીઓ મૂલ્યોનો હાસ કરતી સંસ્કૃતિનો હાથો 
બની રહી છે. આપણી પેઢીને, ખાસ કરીને બાળકીઓને આવા કહેવાતા 
સંસ્કારી શેતાનોથી બચાવવી બહુ જરૂરી છે. મર્દી (પુરૂષો) તો મસ્જિદોમાં 
જાય છે, અલ્લાહવાળાઓની સોહબતમાં બેસે છે, પરંતુ પોતાના બાળકો 
ખાસ કરીને બાળકીઓને ભોતિકવાદી શેક્ષણિક સંસ્થાઓને હવાલે કરી 
દીધા છે. ત્યાં જે કાંઈ થઈ રહ્યું છે, બધાને ખબર છે. આપણાં કહેવાતા 
પ્રગતિશીલો સાચા શબ્દોમાં કહું તો પશ્ચિમગ્રસ્ત વર્ગે આ વિવાદમાં બહુ 
સમજી-વિચારીને રણનીતિ નક્કી કરવી જોઈએ. તેમણે એ વાસ્તવિક્તા 
ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. પશ્ચિમ ઈસ્લામી જગતના લોકોને અંદરોઅંદર 
લડાવવા માટે જે મુસ્લિમોનો ઉપયોગ કરે છે, તેમને જ જરૂરત પૂરી થઈ 
ગયા પછી કચરાપેટીમાં નાંખી દે છે. 


ગદ્દાફી, સદામ વગેરે તેના દંષ્ટાંતો છે. ખુદ તાલિબાનનું અસ્તિત્વ 
અમેરિકા, બેનઝીર અને ફરહતુલ્લાહ બાહિરના પ્રતાપે છે. જેમને અફઘા- 
નિસ્તાનમાં રાતોરાત પેદા કરવામાં આવ્યા હતા. અને હથિયાર, પેસા અને 
ટર્નિંગ આપવામાં આવી હતી. આજે તે જિન જ્યારે નિરંકુશ થઈ ગયો તો 
ઇસ્લામના ખાતામાં નાંખી દેવામાં આવ્યો. પોતાનું કામ કાઢી લઈ મરેલો 
સાંપ ઇસ્લામ તથા મુસ્લિમોના દરવાજે લટકાવવાની રમત ખેલાય રહી છે. 
જે મુસ્લિમ બુદ્ધિજીવીઓ અમેરિકી-પશ્ચિમી હિતોની હિમાયત કરી રહ્યા છે, 
તેઓએ આ હકીકતો નજર સમક્ષ રાખીને જ પોતાની વ્યૂહરચના ઘડવી 
જોઈએ. પશ્ચિમી મીડિયાના બહેકાવા-લાલચમાં ન આવો અને ઇસ્લામનું 
157 


નામ લો છો, તો દરેક સ્થિતિમાં ઈસ્લામી સિધ્ધાંતોને વળગી રહો. કુર્‌ૂઆને 
કરીમમાં છે : “કોઈ કોમની દુશ્મની તમને સીમા ઉલ્લંઘન કરવા માટે નહીં 
પ્રેરે, ન્યાયપૂર્વક વર્તન કરો, એ જ તકવાથી નજીક છે, અને અલ્લાહ 
તઆલાથી ડરતા રહો.'” 


અઆશ્લિલતા અને નગ્નતાનું પદ્ષણ 


આ વિશ્વના મોટા-મોટા વૈજ્ઞાનિકો અને પર્યાવરણવાદીઓ હવા તથા 
પાણીના પ્રદૂષણ, ત્યાં સુધી કે અવાજના પ્રદૂષણની વાતો કરે છે. અને તેના 
વિશે ઘણી ચિતા વ્યક્ત કરે છે. તેને કાબૂમાં લેવા માટે મોટા-મોટા સેમિનારો 
કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ યોજનાઓ પર વેશ્ચિક સ્તરે કાર્ય કરવામાં 
આવી રહ્યું છે. જો કે તેનાથી મોટું પ્રદૂષણ તો આપણી સમક્ષ મોઢું ફાડીને 
ઉભું છે. જે ભારતીય સમાજ જ નહીં, સમગ્ર માનવજાત માટે અત્યંત 
ખતરનાક છે. તે છે જાતીય પ્રશૃષણ (SOx pollution). 


આ પ્રદૂષણ આપણાં સમાજમાં કેન્સરની જેમ ફેલાતું જઈ રહયું છે. 
પરંતુ એ જેટલું ખતરનાક છે, તેટલી માત્રામાં તે કોઈને ખતરનાક નથી 
લાગતું. અન્ય પ્રદૂષણોથી તો માનવજીવનને ખતરો છે જ, પરંતુ જાતીય 
પ્રદૂષણથી માનવતાને ખતરો છે. જે માનવીનું મહાન સત્વ છે, અને તેનો 
ખાત્મો સમાજના સારા મૂલ્યોનો ખાત્મો છે. જે કોઈપણ સમાજની બુનિયાદ, 
હાર્દ તથા ઓળખ હોય છે. 


શરમ, સંકોચ અને લજજા એ માનવીય સમાજનો પાયાનો ગુણ છે. 
જ્યારે પ્રાણીમાં લગભગ શરમ-સંકોચ નથી હોતી. જશતમાં ભૂલચૂકના 
લીધે હઝરત આદમ તથા હઝરત હવ્વા અલયહિમુસ્સલામના ગુપ્ત અંગો 
છતા થઈ ગયા હતા. તો તેમણે શરમના માર્યા તત્કાલ પાંદડાઓ વડે શરીરને 
ઢાંકવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. મતલબ કે જાતીય અંગોને ઢાંકવું જ માનવીનો 
પાયાનો ગુણ છે. જે તેને જાનવરોથી જુદો તારવે છે. પરંતુ આજની પશ્ચિમી 
જાતીયતાગ્રસ્ત સંસ્કૃતિ અંગ પ્રદર્શનની હિમાયત કરે છે. અને આ સાબિતી 

આપવામાં જ તેની સમગ્ર શક્તિ ખર્ચાઈ રહી છે. 
158 


co 


જાતીય પ્રદૂષણે આપણા આખા સમાજને જકડી રાખ્યું છે. પરિસ્થિતિ 
એટલી વિસ્ફોટક થઈ ચૂકી છે કે, માનવી હજાર પ્રયત્નો છતાં આ પ્રદૂષણનો 
ભોગ બનવાથી બચી શકતો નથી. ઘરોમાં અને ઘરોથી બહાર, દરેક જગ્યાએ 
સ્રીઓ નગ્ન કે અર્ધનગ્ન વસ્ત્રોમાં જોવા મળે છે. આજે પુરૂષની તુલનામાં 
સ્રી પોતાના અંગોને બહુ ઓછા ઢાંકે છે. ઘરમાં હોય કે બજારમાં, મહેફિલમાં 
હોય કે રમત-ગમતના મેદાનમાં કે જાહેરખબરમાં, દરેક જગ્યાએ સ્રી નગ્ન 
ઉભી છે. ઘરમાં સવારના પહોરમાં અખબાર ઉઠાવીને જુઓ તો તેમાં જાણી 
જોઈને છાપેલા સ્ત્રીના અર્ધ-નગ્ન ચિત્રો જોવા મળશે. 


ટી.વી. પર જો તમે સાવચેતીના કારણોસર બધા પ્રોગ્રામ્સ છોડી માત્ર 
સમાચાર જોવા માંગશો, તો પણ બ્રેક દરમિયાન અશ્લીલ જાહેરખબરોથી 
બચી નથી શકતા. જો કોઈ મેગેઝીનના પાનાં ઉથલાવશો, તો ત્યાં પણ સ્ત્રીને 
નગ્ન કરવાની હોડ લાગેલી જોવા મળશે. માગો પર ચોંટાડેલા પોસ્ટરો કે 
ઉભા કરાયેલા હોડિગ્સમાં ઠેર ઠેર તમને નગ્ન સ્વરૂપે સ્ત્રી જોવા મળશે. 
કોઈ વસ્તુ ખરીદશો, તો તેમાં અકારણે પણ સ્ત્રીનું ચિત્ર જોવા મળશે. બાગ- 
બગીચાઓ કે હરવા-ફરવાના સ્થળે જાઓ તો ત્યાં પણ અશ્લીલ દેશ્યો 
જોવા મળશે. 


પહેલાં કોલેજમાં સાદા તથા સુસભ્ય વસ્ત્રો પહેરવાની છૂટ હતી, હવે 
તો છોકરીઓ કોલેજ એવી રીતે જાય છે, જાણે કે શુટીંગ પર જઈ રહી હોય. 
બજારો તથા શુભ પ્રસંગોમાં સ્રીઓ એવા કપડાં પહેરીને આવે છે કે, માથુ 
શરમથી ઝૂકી જાય છે. પરંતુ તેમના વાલીઓને કોઈ ખચકાટ નથી થતો, 
બલ્કે તેઓ એમ સમજે છે કે, આપણી પુત્રીઓ હાઈ સોસાયટી સાથે વ્યવહાર 
રાખવાને લાયક બની ગઈ છે. 


સાયબર કાફે વડે જાતીયતાગ્રસ્ત સમાજના નિર્માણને વેગ આપવામાં 
આવ્યો. અને જો આપ સાયબર કાકેનો ઉપયોગ ન કરતા હોવ તો આપના 
મોબાઈલ પર આપને મેત્રી કરવાની ઓફર પણ કરવામાં આવે છે. ક્યાંથી 
અને કેવી રીતે બચશો ? શયતાને ચારેકોરથી હુમલો કરી રાખ્યો છે. અને 
159 


આનાથી પણ જાતીયતાગ્રસ્તોનું પેટ ન ભરાયું તો તેઓએ પશ્ચિમની નકલમાં 


“રિયાલિટી શો” અર્થાત્‌ “સચકા સામના?” જેવા અશ્લીલ પ્રોગ્રામ્સ શરૂ 
કર્યા. જેમાં સ્રી-પુરૂષ પોતાના અવેધ સબંધોનો નિઃસંકોચ એકરાર કરે છે. 

તદુપરાંત ૧૪ ફેબ્રુઆરીએ “વેલેન્ટાઈન ડે'”ના નામે પ્રેમ દિન તરીકે 
મનાવી જે નિર્લજજતા આચરવામાં આવે છે, તે ભારતીય સમાજને દૂષિત 
કરી રહી છે. 


સોથી મહત્વપૂર્ણ વાત એ કે આ જાતીય પ્રદૂષણના પ્રસારમાં આપણી 
કેન્દ્રિય સરકારની પણ અત્યંત મહત્વની ભૂમિકા રહી છે. જેણે વિવિધ 
માધ્યમો તથા જાહેરખબરો વડે ભારતીય સંસ્કૃતિને પશ્ચિમની જાતીયતાગ્રસ્ત 
સંસ્કૃતિથી ગંદી કરી દીધી છે. આ સંદર્ભે માત્ર એક દાખલો આપીશ. 


પહેલાં પરિવાર નિયોજનની પ્રેરણા આપવા માટે સરકાર કોન્ડોમના 
ઉપયોગ પર ભાર આપતી હતી, પરંતુ હવે હેતુ બદલાય ગયો છે. હવે તેનો 
મકસદ પરસત્રીગમનનો પ્રસાર કરવાનો છે. પુરાવા માટે એક જાહેરખબર 
જુઓ, જેમાં એક માણસ બીજા માણસને અત્યંત નિર્લજજતાપૂર્વક સલાહ 
આપી રહયો છે : 
પત્ની સાથે વફાદારી હોય કે ન હોય 


કોન્ડોમ સાથે વફાદારી જરૂર કરજે ભાઈ 


નિરોધની આનાથી પણ વધારે અશ્લીલ તથા શરમજનક સરકારી 
જાહેરખબરો આવી ચૂકી છે. એક જાહેરખબરમાં માતા, પુત્ર તથા પુત્રી 
વચ્ચે તેની મહત્વતા સબંધે વિચાર-વિનિમય થતો દેખાડ્યો છે. એક બીજી 
જાહેરખબરમાં એક પિતા પોતાના પુત્રને કોલેજ ટ્રિપ પર જતાં પહેલાં નિરોધ 
આપે છે કે મોજમજા વખતે તેને યાદ રાખજે. 


હવે જરા વિચારો ! આ સરકારી જાહેરખબરો આપણી સુંદર તથા 
પવિત્ર સંસ્કૃતિને નિર્મૂળ કરી કેવી કદરૂપી તથા નીચ સભ્યતાને આપણાં 
દેશમાં લાવવા માંગે છે. અને આપણાં સમાજને ક્યાં લઈ જવા માંગે છે. શું 
160 


૮૧ 


આ ખુલ્લમખુલ્લા વ્યભિચાર જેવા મહાપાપને ફેલાવવાની જાહેરખબર 
નથી ? જેમાં સરકાર પણ સમગ્ર ભારતીય સમાજને ધકેલી દેવા માંગે છે ! 

સ્રીઓના શોષણ વિશે નેશનલ વુમન કમિશનની એક રિપોર્ટમાં 
દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, ભારતના ૬૧૨ જીલ્લાઓમાંથી ૩૦૮ જીલ્લાઓમાં 
૧૧૭૯૪ જગ્યાઓ એવી છે, જ્યાં લોહીનો વ્યાપાર (વેશ્યાવૃત્તિ) થાય છે. 
૧૦૧૬ જગ્યાઓ એવી છે, જ્યાં વેશ્યાવૃત્તિ રીતસર એક ધંધા તરીકે 
કરવામાં આવે છે. 

રિપોર્ટમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને પશ્ચિમ 
બંગાળ એવા રાજ્યો છે, જ્યાં લગભગ બધા જ જીલ્લાઓમાં શરીર વેચવાનું 
આ કાર્ય થાય છે. આશ્ચર્યજનક વાત એ છે કે, કેરળ જ્યાં શિક્ષણનો દર 
સોથી વધારે છે, ત્યાં પણ શિક્ષિત યુવતીઓ બહુ ખરાબ રીતે વેશ્યાવૃત્તિની 
ગંદકીમાં સપડાયેલી છે. જરા વિચાર કરો ! ક્યાં પહોંચી ચૂક્યો છે આપણો 
ભારતીય સમાજ ? 


આ પરિસ્થિતિ માટે આપણી કેન્દ્ર સરકાર તો જવાબદાર છે જ, પરંતુ 
શું આપણાં ભારતીય સમાજના બુદ્ધિજિવીઓ, વિચારકો, સામાજીક સંસ્થાના 
હોદેદારો તથા ધાર્ભિક સંગઠનોએ પણ કોઈ અસરકારક વિરોધ દર્શાવ્યો 
છે ? શું કોઈ સંયુક્ત પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે ? હદ તો ત્યારે થઈ, 
જ્યારે ખુદ સુપ્રિમ કોર્ટે સજાતીય સબંધોને પણ પરસ્પર સંમતિથી થાય તો 
જાઈઝ ઠરાવ્યા છે. ઈન્રા લિલ્લ્વાહિ વઈન્ના ઈલયહિ રાજિઉન. 


આ નીચતા પર તો ભારતવાસીઓએ આખા દેશમાં વિરોધ દર્શાવી 
એક વંટોળ ઉભુ કરવું જોઈતું હતું. ત્યાં સુધી કે સુપ્રિમ કોર્ટનો આ ચૂકાદો 
પાછો લઈ લેવામાં ન આવે. ગણત્રીના કેટલાક દુષ્ટ લોકોના મુકાબલે ૯૯.૯ 
ટકા લોકોનો વિરોધ પ્રદર્શન પાણીના પરપોટા જેવો પૂરવાર થયો. 

અલ્લાહ તઆલાએ સ્ત્રીને ઘરની જવાબદાર બનાવી હતી, જેથી ફેમિલી 
સિસ્ટમ સારી રીતે જાળવી રાખે, પરંતુ જ્યારે તે ઘરથી બહાર આવી ગઈ 


તો પરિણામ એ આવ્યું કે, પિતા પણ બહાર અને માતા પર બહાર અને 
161 


બાળકો શાળામાં કે નર્સરીમાં અને (ઘરે) તાળુ લાગી ગયું અને હવે ફેમિલી 
સિસ્ટમ વેરવિખેર થઈ ગઈ. સ્ત્રીનું સર્જન એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે 
કે, જ્યારે તે ઘરમાં રહેશે, તો ઘરની વ્યવસ્થા પણ કરશે અને સંતાનો તેના 
ખોળામાં કેળવણી પામશે. માતાનો ખોળો બાળકનું પ્રથમ કેળવણી કેન્દ્ર 
હોય છે, ત્યાંથી જ તેઓ સંસ્કારો શીખે છે, ત્યાંથી જ તેઓ ચારિત્ય શીખે 
છે, ત્યાંથી જ જીવન પસાર કરવાની ખરી પદ્ધતિ શીખે છે. આજે પશ્ચિમી 
સમાજમાં સંતાનોને માતા અને પિતાની હૂંફ પ્રાપ્ત નથી. ફેમિલી સિસ્ટમ 
બરબાદ થઈને રહી ગઈ છે. સ્ત્રી અન્ય ઠેકાણે કામ કરી રહી છે, તો પુરૂષ 
બીજી જગ્યાએ કામ કરી રહ્યો છે. બનને વચ્ચે દિવસ દરમ્યાન કોઈ સંપર્ક 
થતો નથી. બન્ને સ્થળે આઝાદ સમાજનું વાતાવરણ છે, તો ઘણી વખતે એ 
બજ્ઞેનો પરસ્પરનો સબંધ કમજોર પડી જાય છે. અને તૂટવા લાગે છે. તેના 
સ્થાને નાજાઈઝ સબંધો બંધાવવાના શરૂ થઈ જાય છે. અને તેના કારણે 
તલાક સુધી નોબત પહોંચે છે, ઘર બરબાદ થઈ જાય છે. 


સ્રી બિચારી સ્વતંત્રતાના ભ્રામક નારાઓથી પ્રભાવિત થઈને ઘરતી 
બહાર આવી ગઈ. અને પ્રોપેગન્ડાના તમામ માધ્યમો વડે હોબાળો કરી 
કરીને તેને વિશ્વાસ કરાવી દેવામાં આવ્યો. તેમને સદીઓની ગુલામી પછી 
આજે આઝાદી મળી છે. અને તેમના દુઃખ અને મુસીબતોનો અંત આવી 
ગયો છે. આવા ભ્રામક નારાઓની આડમાં સ્ત્રીને ઘસડીને રસ્તાઓ પર 
લાવવામાં આવી, તેને ઓફિસોમાં કારકુન બનાવવામાં આવી, તેને પારકા 
પુરૂષોના પ્રાઈવેટ સેકેટરીનો હોદો આપવામાં આવ્યો, તેને સ્ટેનો ટાઈપીસ્ટ 
બનાવવાનું સન્માન આપવામાં આવ્યું, તેને વેપાર વધારવા માટે “સેલ્સ 
ગર્લ?” અને “મોડલ ગર્લ?' બનવાનું સન્માન આપવામાં આવ્યું. તેના દરેક 
અંગને જાહેરમાં બદનામ કરીને ગ્રાહકોને દાવત આપવામાં આવી કે, આવો 
અને અમારાથી માલ ખરીદો. એટલે સુધી કે એ સ્ત્રી જેના માથે પ્રાકૃતિક ધર્મ 
(ઈસ્લામ)એ આદર અને આબરૂનો તાજ મૂક્યો હતો અને જેના ગળે 
પાકદામની અને પવિત્રતાનો હાર પહેરાવ્યો હતો, તે વેપારી સંસ્થાઓ માટે 
162 


૮૨ 


એક શો પીસ અને પુરૂષનો થાક દૂર કરવા માટે એક મનોરંજનનું સાધન 
બનીને રહી ગઈ. 


પ્રોપેગન્ડાની શક્તિઓએ આ વિચિત્ર ફિલોસોફી માનસો પર ઠોકી 
બેસાડી છે કે, જો સ્ત્રી પોતાના ઘરમાં પોતાના પતિ, માં-બાપ, બહેન-ભાઈઓ 
અને સંતાનો માટે ઘરની વ્યવસ્થા કરે, તો આ કેદ અને અપમાન છે. પરંતુ 
તે જ સ્રી પારકા પુરૂષો માટે જમવાનું રાંધે, તેમના રૂમની સફાઈ કરે, 
હોટલો અને વિમાનોમાં તેમની મિજબાની કરે, દુકાનો પર ગ્રાહકોને આકર્ષે 
અને ઓફિસોમાં પોતાના અધિકારીઓના નખરા સહન કરે, તો આ “સ્વતંત્રતા? 
અને “સન્માન? છે ! ઈન્રા વિલ્લાહિ વ ઈન્ના ઈલયહિ રાજિઉન ! 


અને પછી અત્યાચારની પરાકાષ્ઠા એ છે કે, સ્ત્રી રોજગાર માટે આઠ- 
આઠ કલાકની સખત અને અપમાનવાળી નોકરી કરવા છતાં પોતાના ઘરના 
કામકાજથી મુક્ત નથી. ઘરની સમગ્ર સેવાઓ આજે પણ પહેલાંની જેમ 
તેના જ ઝિમ્મે છે. યુરોપ અને અમેરિકામાં બહુમતિ એવી મહિલાઓની છે 
કે, જેમને આઠ કલાકની નોકરી કર્યાં પછી પોતાના ઘરે પહોંચીને રાંધવાનું, 
વાસણ ઘસવાના અને ઘરની સફાઈનું કામ પણ કરવું જ પડે છે. 


કાશ ! આપણને નુકસાનનો અહેસાસ થઈ જાય. આ બહુ મોટું 
નુકસાન છે. આ આપણી સંસ્કૃતિ તથા પરંપરાઓ માટે ઘાતક છે. આ 
મામલામાં બિનમુસ્લિમ સંસ્થાઓ તથા સંગઠનોને સાથ-સહકાર આપવાની 
કે મેળવવાની પણ જરૂર છે. દર વર્ષે “વેલેન્ટાઈન ડે'”ની ઉજવણીથી બે- 
ચાર દિવસ અગાઉ જ કેટલાક સંગઠનો તેની સામે વિરોધ દર્શાવે છે. અને 
ચેતવણી ઉચ્ચારે છે કે, આ દિવસે ઉજવણી કરનારા સામે સખત કારવાઈ 
કરવામાં આવશે. અને ભારતીય સંસ્કૃતિને બરબાદ કરનારાઓને હરગિજ 
બખ્શવામાં નહીં આવે. 


પરંતુ અફસોસની વાત એ છે કે, કોઈ મુસ્લિમ સંગઠન તેની હિમાયતમાં 
કે “વેલેન્ટાઈન ડે'”ની વિરૂધ્ધમાં અવાજ નથી ઉઠાવતું. શું આપણે સારા 
163 


કાર્યમાં માત્ર એટલા માટે સહકાર નથી આપતા કે તેને કોઈ બિનમુસ્લિમ 
સંસ્થાએ ઉપાડયું છે. જો કે આ એકબીજાથી નજીક આવવાની તક પૂરી પાડે 
છે. અને તેનાથી પરસ્પરની ગેરસમજો દૂર થવાનો મોકો મળે છે. 


પાછલા દિવસોમાં એક રાજકીય પક્ષે ચૂંટણી પૂર્વે પોતાના ઢંઢેરામાં 
ઘોષણા કરી હતી કે, જો તે સત્તામાં આવશે તો ડાન્સ પાર્ટીઓ પર પાબંદી 
લગાવી દેશે. બીજા શબ્દોમાં પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનો વિરોધ કરશે. આ સારી 
વાત કહેવાય. આપણે બીજા પક્ષોથી પણ કહેવું જોઈએ કે તેઓ ભારતીય 
તથા પૂવિય સંસ્કૃતિની સુરક્ષાના વાયદાનો પોતાના ઢંઢેરામાં સમાવેશ કરે. 


જાગો, ઉઠો અને કંઈક કરો. જાતીયતાગ્રસ્‍ત સભ્યતાને જડમૂળમાંથી 
ઉખેડીને ફેકી દેવા માટે કમર કસી લો. એ પહેલાં કે બહુ વાર થઈ જાય. 


સસભ્ય સમાજ કોણ અને અસભ્ય સમાજ ડોણ ? 


ભારતમાં દર ર૬ મિનિટે એક છોકરી સાથે જાતિય સતામણી થાય છે. 
દર ૫૧ મિનિટે એક છેડતી થાય છે. આ આંકડા “ધ સ્ટેટ ઓફ વર્લ્ડ 
પોપ્યુલેશન'”ના અહેવાલમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. નેશનલ કાઈમ 
રેકોર્ડ બ્યુરો (એન.સી.આર.બી)ના ૨૦૧ ૧ના આંકડા પ્રમાણે ભારતમાં દર 
ત્રેવીસ મિનિટે એક બળાત્કાર થાય છે. એન.સી.આર.બી.નો અહેવાલ 
કહે છે કે, ૨૦૦૨માં ભારતમાં દર પ૪ મિનિટે બળાત્કારનો એક બનાવ 
નોંધાતો હતો. આ આંકડાઓ દેખાડે છે કે, છેલ્લા દસ વર્ષમાં દેશે આર્થિક 
ક્ષેત્રે ભલે વિકાસ કયો, પરંતુ સામાજિક ક્ષેત્રે રકાસ થયો છે. 


વિશ્વમાં બળાત્કારના બનાવો જ્યાં સોથી વધુ બનતા હોય એવા દેશોની 
યાદીમાં ભારત ત્રીજા કમે આવે છે. અમેરિકામાં દર ૪૫ સેકન્ડે એક સ્ત્રી 
જાતિય સતામણીનો ભોગ બને છે. રેપ કેસની બાબતમાં અમેરિકાનું ચિત્ર 
ભારત કરતાં પણ વરવું છે. જો કે એમાં કંઈ ગોરવ લેવાની વાત નથી. 


નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ બ્યુરોના અહેવાલ મુજબ ૨૦૧૧માં ભારતમાં 


3 we 


બળાત્કારના ૨૩,૫૮૨ કેસ નોંધાયા હતા. અમેરિકામાં દર વર્ષે સરેરાશ 
164 


૮૩ 


૮૯,૦૦૦ બળાત્કારના બનાવો નોંધાય છે. અમેરિકામાં થયેલા એક સર્વેક્ષણ 
પ્રમાણે ૪૦ ટકા જેટલા રેપના બનાવો પોલીસના ચોપડે નોંધાતા નથી. 


aN 


પશ્ચિમના લોકો પોતાને બહુ સુધરેલા અને મોર્ડન માનતા હોય છે 
અને અશ્વેત લોકોને ગંદા, અસભ્ય અને જંગલી ગણીને તેમના પ્રત્યે ધણા 
સેવતા હોય છે. પરંતુ વસ્તીની દષ્ટિએ સોથી વધુ બળાત્કાર થતા હોય એવા 
રાષ્ટ્રોની યાદીમાં અમેરિકા અને યુ.કે. (ઈંગ્લેન્ડ) બજ્ઞે ટોપ ટેનમાં આવે છે. 


જ્યાં બળાત્કારના બનાવો સોથી ઓછા બનતા હોય એવા દેશોમાં 
ઈજી્ષ સૌથી અવ્વલ છે. ત્યાં દર દસ લાખની વસ્તીએ વર્ષમાં માંડ એક 
રેપકેસ બને છે. (ગુજરાત સમાચાર દૈનિક, તા.૨૨-૧૨-૧૨) 


ઈસ્લામે ૧૬ વર્ષની વયના છોકરાને શરઈ પુષ્ય ગણી તેના લગ્નની 
પરવાનગી આપી છે, પરંતુ ભારતના કાયદાઓ પ્રમાણે તે ૨૧ વર્ષનો અને 
છોકરી ૧૮ વર્ષની થાય ત્યારે જ લગ્નની પરવાનગી મળે છે. તેના કારણે 
ગુનાહો કરી તે બાળક હોવાના લઈ છૂટી જાય છે. દિવ્ય ભાસ્કરનો નીચેનો 
લેખ કાયદામાં સુધારાને અનિવાર્ય ગણી ઇસ્લામી કાયદાનું સમર્થન કરે છે. 


આજના પ્રસાર માધ્યમોની અસર અને સામાજિક કારણોને લીધે ૧૪ 
શી ૧૬ વર્ષના કિશોરો પુષ્ય બની રહ્યા છે, પણ આપણા જરીપુરાણા કાયદાઓ 
તેમને બાળક ગણતા હોવાથી સમાજમાં વિસંવાદિતા પેદા થઈ રહી છે. 
તાજેતરમાં દિલ્હીમાં જે યુવતી ગેંગરેપનો ભોગ બની તેની ઉપર ત્રાટકનારા 
પુરૂષોમાં એક સાડા સત્તર વર્ષના તરુણનો પણ સમાવેશ થતો હતો. જુવેનાઈલ 
જસ્ટિસ એક્ટ મુજબ વધુમાં વધુ સજા ત્રણ વર્ષની જ થઈ શકે છે. વળી 
“બાળ ગુનેગાર'”ને જેલમાં રાખવાને બદલે બાળ સુધાર ગૃહમાં રાખવામાં 
આવે છે. આ ત્રણ વર્ષ દરમિયાન જો તે પુષ્ય બની જાય, તો તેને મુક્ત કરી 
દેવામાં આવે છે. આપણા ફોજદારી કાયદા મુજબ ૧૭ વર્ષના તરુણને 
બાળક ગણવામાં આવતો હોવાથી તે ફાંસીની સજાથી તો બચી જશે, પછી 
ગણતરીના મહિનાઓમાં સુધારગૃહમાંથી બહાર પણ આવી જશે. 


165 


નેશનલ કાઈમ રેકોર્ડસ બ્યૂરોના આંકડાઓ મુજબ બાળકો દ્વારા 
જેટલા ગુનાઓ આચરવામાં આવે છે, તેમાંના ૬૪ ટકા ગુનાઓ ૧૬- 
૧૮ની વયજૂથમાં રહેલા બાળકો દ્વારા આચરવામાં આવે છે. ઈ.સ. 
૨૦૧૧માં દેશમાં કુલ ૩૩,૮૮૭ બાળ ગુનેગારોની ધરપકડ કરવામાં 
આવી હતી. તેમાંના ૧૨૧૧ બાળકો ૭-૧૨ની વયજૂથના હતા. ૧૨-૧૬ની 
વયજૂથના બીજા ૧૧,૦૧૯ બાળકો હતા અને સોથી વધુ ૨૧,૬૫૭ બાળ 
ગુનેગારો ૧૬-૧૮ની વયજૂથના હતા. આંકડાઓ એમ કહે છે કે, “બાળકો?” 
દ્વારા આચરવામાં આવતી રેપની ઘટનાઓમાં ૧ ૮૮ ટકાનો ઉછાળો આવ્યો 
છે. ૧૬-૧૮ની વયજૂથના બાળકો દ્વારા અન્ય ગુનાઓ પણ વધી રહ્યા છે. 


જુવેનાઈલ જસ્ટિસ એક્ટમાં ફેરફાર કરીને ૧ ૬ વર્ષના તરુણને “પુષ્ય” 
જાહેર કરી દેવાથી સમસ્યાનો અંત આવવાનો નથી. વર્તમાન કાયદાઓ 
મુજબ જો કોઈ ૧૮ વર્ષનો પુરૂષ ૧ ૬ વર્ષની કન્યા સાથે ભાગીને લગ્ન કરે તો 
તેની ઉપર દુષ્કર્મનો તેમજ અપહરણનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવે છે. ૧૬ 
વર્ષની કન્યા જો પોતાની મરજીથી આ પુરૂષની પત્ની બની હોય તો પણ 
કાયદો તેને માન્યતા આપતો નથી અને તેમના સબંધો ““દુષ્કર્મ'” જ ગણાય છે. 


૧૬-૧૮ની વયજૂથની કોઈ સગીર કન્યા પોતાની મરજીથી પોતાના પ્રેમી 
સાથે ભાગી જાય છે, ત્યારે આ સબંધને મંજૂર ન કરનારા કન્યાના સબંધીઓ 
પુરૂષ સામે અપહરણનો અને દુષ્કર્મનો કેસ કરે છે. કારણ કે ૧૬ વર્ષની 
કન્યાને નાદાન માનવામાં આવે છે અને તેની સંમતિથી બાંધવામાં આવેલા 
શારીરિક સબંધને પણ (દુષ્કર્મ? માનવામાં આવે છે. આ કન્યા ૧૮ વર્ષની 
ઉંમર વિતાવી જાય અને બાળકની માતા બને તે પછી પણ તેનો પતિ જેલમાં 
સબડ્યા કરે છે. જો ૧૬ વર્ષની કન્યાને પોતાની મરજીથી પરણવાની અને 
પોતાના પતિ સાથે જાતીય સબંધો બાંધવાની છૂટ આપવામાં આવે, તો આ 
પ્રકારના દુષ્કર્મના હજારો કિસ્સાઓ ઘટી જાય તેમ છે. (દિવ્ય ભાસ્કર: «-૧-૧૩) 


દેશના પાટનગર દિલ્હી શહેરમાં બનેલા બળાત્કારના અનુસંધાનમાં 
આ લેખ છે. ત્યાર બાદ બળાત્કારીઓને ફાંસી અથવા તેમના ગુત્તાંગ કાપી 
166 


૮ 


નાંખવા કે તેમને ત્રીસ વર્ષની આજીવન કેદની સજા કરવી વગેરે વિવિધ 
અભિપ્રાયો દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેવામાં જ મદુરાઈ મઠના મહંત 
અરૂણ ગીરિનાથે મહિલાઓને અપીલ કરી છે કે, બળાત્કારનો ભોગ બનતા 
અટકવું હોય તો તે મુસ્લિમ મહિલાઓની જેમ પરદો કરે. (મુસ્લિમો માટે 
પણ આ બાબતે મક્કમપણે વિચારવું રહ્યું અને પોતાની સંસ્કૃતિનું મહત્વ 
સમજવું રહયું.) નીચેના લેખમાં એક યુરોપિયન સ્ત્રી નારી સ્વતંત્રતા ચળવળની 
ઝંડાધારી જેને અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકારે જાસુસ તરીકે પકડી 
લીધી અને ત્યાર બાદ છોડી મૂકી. તેણે ઇસ્લામનો અભ્યાસ કર્યા બાદ 
ઈસ્લામ સ્વિકાર કર્યો અને ત્યાર બાદ ઈસ્લામ તથા યુરોપિય સંસ્કૃતિ બાબતે 
જે સત્ય હકીકતોનું વર્ણન કર્યું, તેને હમો રજૂ કરી રહ્યા છે. 

અફઘાનિસ્તાનમાં ધરપકડ પહેલાં હું પરદાવાળી સ્ત્રીઓને અત્યંત 
અબળા તથા પીડિત સમજતી હતી. અમેરિકા પર આતંકવાદી હુમલાના 
માત્ર ૧૫ દિવસ પછી હું અફઘાનિસ્તાનમાં એ સ્થિતિમાં પ્રવેશી કે હું માથાથી 
પગ સુધી લીલા રંગના બુરખાથી ઢંકાયેલી હતી. અને અફઘાનિસ્તાનમાં 
સરકારી અત્યાચારના કાળમાં ધબકી રહેલા જીવન વિશે અખબારમાં એક 
લેખ લખવા માંગતી હતી. પરંતુ થયું એ કે, મારું રહસ્ય ખૂલી ગયું અને 
મારી ધરપકડ કરી મને નજરકેદ કરી લેવામાં આવી. 


હું જે લોકોની કસ્ટડીમાં હતી, ૧૦ દિવસ સુધી તેમના પર ગુસ્સે થતી 
રહી. તેઓ પણ જો કે મને “ખરાબ સ્રી” કહેતા હતા, પરંતુ તેઓએ મને 
એ શરતે મુક્ત કરી દોધી કે, હું કુર્‌આન વાંચીશ અને ઇસ્લામનો અભ્યાસ 
કરીશ. (સાચી વાત એ છે કે, મને વિશ્વાસ નથી કે છૂટતી વખતે કોણ વધારે 

ખુશ હતું, તેઓ કે હું ?) 
લંડન, પાછી ઘરે પહોંચી અને દીને ઈસ્લામના અભ્યાસ વિશે મે 
તેમનાથી કરેલો વાયદો પૂરો કર્યો. અને જે કાંઈ મને જાણવા મળ્યું, તેનાથી 
હું આશ્ચર્યમાં મૂકાઈ ગઈ. હું કુર્‌આનમાં એવા પ્રકરણોની ધારણા કરી રહી 
હતી કે, પોતાની પત્નીની મારપીટ કેવી રીતે કરવામાં આવે અને કેવી રીતે 
167 


પોતાની પુત્રીઓ પર અત્યાચાર ગુજારવામાં આવે. તેના બદલે કુર્‌ૂઆનના 
અભ્યાસ પછી મને ખબર પડી કે, દીને ઈસ્લામે સ્ત્રીના અધિકારો અને 
આદર પર ભાર મૂક્યો છે. મારી ધરપકડના અઢી વર્ષ પછી મે ઇસ્લામ 
ધર્મ સ્વીકારી લીધો, તો કેટલાક મિત્રો અને સ્નેહીઓ આશ્ચર્ય સહિત નિરાશ 
થઈ ગયા અને બીજા કેટલાકે મને પ્રોત્સાહન આપ્યું. 


બ્રિટનના વિદેશમંત્રી જેક સ્ટ્રોની એ ટિપ્પણી અત્યંત ખેદજનક છે કે, 
મુસ્લિમ સ્ત્રીઓ જે બુરખો પહેરે છે, તે પરસ્પરના સબંધો સ્થાપવામાં અવરોધ 
બને છે. વડાપ્રધાન ટોની બ્લેયર, સલમાન રુશદી, ઈટાલિયન વડાપ્રધાન 
રૂમાનો પ્રોડીએ જેક સ્ટ્રોની તરફેણમાં નિવેદનો આપી દોધા. 


હવે જ્યારે પરદો તથા પરદા વગર બજ્ઞે પરિસ્થિતિનો મને અનુભવ 
છે. હું તમને બતાવી શકું છું કે, પશ્ચિમના જે પુરૂષ રાજકારણીઓ તથા 
પત્રકારો મુસ્લિમ સમાજમાં પરદાવાળી સ્ત્રીઓ પર અત્યાચાર વિશે ખેદ 
વ્યક્ત કરે છે, તેઓને એ ખબર જ નથી કે તેઓ કઈ બાબત વિશે વાત કરી 
રહ્યા છે. તેઓ પરદો, બાળ વયે લગ્ન, સ્ત્રીઓની ખત્ના, ઓનર કીલીંગ 
અને બળજબરીપૂર્વકની શાદી વિશે જે મનમાં આવે તે બોલવા માંડે છે. અને 
તેઓ અત્યંત ખોટી રીતે આ બધી બાબતો માટે ઇસ્લામને દોષી ઠરાવે છે. 
તેમના ઘમંડથી વધારે તો તેમની અજ્ઞાનતા છે. 


આ સાંસ્કૃતિક બાબતો અને રસ્મોરિવાજનો ઈસ્લામ ધર્મ સાથે ચોક્કસ 
જ કોઈ સબંધ નથી. જો કુર્‌ૂઆનનો અભ્યાસ સમજદારીપૂર્વક કરવામાં 
આવે, તો જણાય આવશે કે પશ્ચિમી વિશ્વમાં નારી સ્વતંત્રતાના ટેકેદારોએ 
સિત્તેરના દાયકામાં જે હેતુ માટે પ્રયાસો કર્યા, તે જ વસ્તુ મુસ્લિમ સ્ત્રીઓને 
૧૪૦૦ વર્ષ પહેલાં આપી દેવામાં આવી હતી. ઇસ્લામમાં આધ્યાત્મિક 
દેષ્ટિએ સ્ત્રી-પુરૂષ એકસમાન છે. પુરૂષોની જેમ સ્ત્રીઓ માટે પણ જ્ઞાન પ્રા 
કરવું જરૂરી છે. અને સ્રીનું મહત્વ પુરૂષથી જરા પણ ઓછું નથી. બાળકોનો 
જન્મ તથા તેના ઉછેરમાં કાબેલિયત, મુસ્લિમ સ્રીઓનો એક હકારાત્મક 
ગુણ સમજવામાં આવે છે. 


168 


તપ 


જ્યારે ઈસ્લામે સ્રીઓને અગણિત અધિકારો આપેલા છે, તો પછી 
પશ્ચિમી પુરૂષ મુસ્લિમ સ્્રીઓના પોશાક વિશે કેમ ચિંતીત છે ? આટલું જ 
નહીં, બલ્કે બ્રિટીશ સરકારના પ્રધાનો ગોર્ડન બ્રાઉન અને જોન રેડએ પરદા 
વિશે તુચ્છકારવાચક ટીપ્પણી કરી છે. જયારે એમનો ખુદનો સબંધ સરહદ- 
પાર સ્કોટલેન્ડ સાથે છે. જ્યાં પુરૂષો સ્કર્ટ પહેરે છે. 


જ્યારે હું મુસલમાન બની ગઈ અને માથા પર સ્કાફ પહેરવાનું શરૂ 
કર્યું, તો મને ઘણી બધી પ્રતિક્રિયાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. મેં હજુ તો 
મારું માથુ અને વાળ જ ઢાંક્યા હતા, પરંતુ તેના કારણે હું તરત જ બીજા 
દરજજાની નાગરિક જેવી થઈ ગઈ. મને એ તો ખાતરી હતી કે, કોઈ 
ઈસ્લામ શરુ તરફથી મને કંઈક સાંભળવા મળશે, પરંતુ મને એ ડર ન હતો 
કે, પારકાઓ તરફથી પણ મારો ખુલ્લો વિરોધ થશે. રાત્રે For hironl 
ચમકતા શબ્દો સાથે ટેક્ષીઓ મારી આજુબાજુથી પસાર થઈ રહી હતી. 
મારી સામે થોભેલી એક ટેક્ષીમાંથી એક ગોરવર્ણ મુસાફર ઉંતયો. હું ટેક્ષી 
લેવા માટે આગળ વધી, ડ્રાઈવરે મને આંખો કાઢી જોઈ અને ગાડી હંકારી 
દઈ ચાલ્યો ગયો. બીજાએ બેસાડી તો લીધી, પણ મને એમ કહયું કે, 
“પાછળની સીટ પર બોમ્બ મૂકીને નહીં જતી.'” અને મારાથી એમ પણ 
પૂછ્યું કે, “ઉસામા બિન લાદેન ક્યાં સંતાયો છે ?” 


એ ખરી વાત છે કે, મુસ્લિમ સ્ત્રીથી તેના ધર્મનો તકાદો છે કે તે પોતાના 
માટે યોગ્ય વસ્ત્રો પસંદ કરે. પરંતુ જે મુસ્લિમ સ્ત્રીઓને હું જાણું છું, તેમના- 
માંથી ઘણીખરી પરદો પહેરવાને તો પસંદ કરે છે, જેનાથી ચહેરો ખુલ્લો 
રહે છે. પરંતુ કેટલીક મુસ્લિમ સ્રીઓ સંપર્ણ પરદાને પ્રાધાન્ય આપે છે. 
અભિવ્યક્તિની આ શૈલી મારી પોતાની છે. મારા પોશાકથી આપને એ 
ખબર પડી જાય છે કે, હું મુસલમાન છું અને હું ખુદને આદર-સન્માન 
આધારિત વર્તનની હક્કદાર સમજું છં. જેવી રીતે બેંકનો એક ઓફિસર 
બિઝનેસ સુટ પહેરી એમ દશાવે છે કે, તેને એક એક્ઝિક્યુટિવ સમજવામાં 
આવવો જોઈએ. ખાસ કરીને પુરૂષોનું સ્રીઓને અયોગ્ય તથા હવસભરી 

169 


નજરોથી જોવું મારા જેવી નવમુસ્લિમ સજ્ઞારી માટે અસહ્ય છે. 


હું વર્ષો સુધી પશ્ચિમમાં સ્ત્રી મુક્તિ ચળવળની ઝંડાધારી રહી, પરંતુ 
હવે મારી ઉપર એ રહસ્ય છતું થયું કે, મુસ્લિમ સમાજમાં સ્તરીમુક્તિના 
ટેકેદારો પોતાના સેક્યુલર સાથીઓથી વધારે ક્રાંતિકારી છે. જ્યારે ઈ.સ. 
૨૦૦૩માં “વિશ્વસુંદરી””ની સ્પર્ધાના પ્રસંગે ટૂંકા વસ્ત્રો ધારણ કરી અફઘાન 
સુંદરી દોદહ્‌ સમાવઝઈને સ્રી સ્વાતંત્ય તરફ એક મહાન પગલું ઠરાવવામાં 
આવી. સમાવઝઈને સ્રીમુક્તિ આંદોલનની જીતના ચિહ્રૂપે એક વિશેષ 
ઈનામ પણ આપવામાં આવ્યું. 


કેટલીક નારીવાદી યુવતીઓ પરદાને રાજકીય ચિલ્રૂપ પણ સમજે 
છે. જેના વડે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિના દૂષણો, શરાબ તથા બેશર્મીને ત્યજવામાં 
આવે છે. હું પૂછું છું કે, સ્તી સ્વાતંત્યની અભિવ્યક્તિ કઈ બાબતથી થાય 
છે. સ્કર્ટની લંબાઈ કે વક્ષસ્થળોના કૃત્રિમ ઉભારથી કે વિવેકબુદ્ધિ અને 
ચારિત્યથી ? ઈસ્લામમાં માન-સન્માનનો આધાર સત્તા, સંપત્તિ કે સૌંદર્ય 
નથી, બલ્કે સંયમ (તકવા) છે. 

મને સમજમાં નથી આવતું કે, હું ઈટાલીના વડાપ્રધાન પ્રોડીના આ 
વલણ પર હસું કે રડું ? જેના મુજબ તેમણે આ ચર્ચામાં ભાગ લેતાં એ જાહેર 
કર્યું કે, પરદાનો ઉપયોગ ટાળવો જોઈએ. કારણ કે તેનાથી પરસ્પરનો 
મેળમિલાપ વધારે મુશ્કેલ બની જાય છે. કેટલી વાહિયાત વાત છે ! જો 
આવી જ વાત છે, તો પછી મોબાઈલ ફોન, ઈ-મેઈલ અને ફેકસના ઉપયોગને 
કેમ યોગ્ય ઠરાવવામાં આવે છે ? અને રેડિયો પર સાંભળનારને બોલનારનો 
ચહેરો દેખાતો નથી તો તે રેડિયો બંધ તો નથી કરી દેતો ! 


ઈસ્લામે મને માન આપ્યું છે. મારા ધર્મે મને શિક્ષણ મેળવવાનો 
અધિકાર આપ્યો છે. અને હું વિવાહિત હોઉં કે અવિવાહિત, જ્ઞાનપ્રાતતિ મારા 
માટે ફર્ઝ (અનિવાર્ય) ઠરાવી છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે, શું ઇસ્લામી શિક્ષાઓ 
(તાલીમાત) આપણને એમ દર્શાવે છે કે, સ્રીઓએ અનિવાર્યપણે પોતાના 
પતિના કપડાં ધોવા જોઈએ, રસોઈ કરવી જોઈએ કે ઘરની સાફસફાઈ 


170 


૮૬ 


કરવી જોઈએ ? વાસ્તવમાં આ સ્ત્રી પર જરૂરી નથી. જ્યાં સુધી એ વાતનો 
સબંધ છે કે, પુરૂષોને પોતાની પત્નીઓને મારપીટ કરવાની પરવાનગી 
આપવામાં આવી છે, તો તે ખોટી છે. ઈસ્લામના ટીકાકારો એકલદોકલ 
આયતો અને હદીષોનો હવાલો આપે છે, પરંતુ પૂર્વાપર સંદભો (આગળ- 
પાછળના વર્ણન)થી છૂટી કરીને. તે આયતનો અર્થ વાસ્તવમાં એ છે કે, જો 
કોઈ પોતાની પત્ની સમક્ષ નારાજગી વ્યક્ત કરવા માટે માત્ર આઘાત આપવા 
ખાતર હળવી સજા આપવા માંગે તો એ મારી શકે છે, પરંતુ એવી રીતે 
મારવાની છૂટ નથી કે જેનાથી તેના શરીર પર નિશાન પડી જાય. વાસ્તવમાં 
કુર્‌આન એમ કહેવા માંગે છે કે, બેવકૂફ ! પોતાની પત્નીને ન માર. 


સીના સ્થાન અને તેની સાથે દુરવ્યવહારનો જ્યાં સુધી સબંધ છે, ત્યારે 
માત્ર મુસ્લિમ પુરૂષોનું નામ નહીં લેવું જોઈએ. હાલમાં જ કરવામાં આવેલ 
એક સર્વેક્ષણ (ઘરેલુ હિંસાનો હોટલાઈન સરવે) મુજબ ચાર લાખ અમેરિકી 
સ્રીઓ, સરેરાશ એક વર્ષ દરમિયાન પોતાના પુરૂષ મિત્ર કે પતિ તરફથી 
સખત મારપીટનો ભોગ બનતી હોય છે, અને દરરોજ ત્રણથી વધારે સ્ત્રીઓની 
પોતાના પતિ કે પુરૂષમિત્ર દારા હત્યા કરવામાં આવે છે. ૯/૧૧ થી આજ 
સુધી આ સંખ્યા લગભગ ૫૫૦૦ સુધી પહોંચી ચૂકી છે. 


સીઓ પ્રત્યે આ હિંસક મનોવલણ એક વૈશ્વિક કરૂણાંતિકા છે. અને 
હિંસક પુરૂષોનો સબંધ કોઈ એક ધર્મ કે સંસ્કૃતિ સાથે નથી. એક સર્વે મુજબ 
વિશ્વભરમાં ત્રણમાંથી એક સ્ત્રી પુરૂષના અત્યાચારની ભોગ બને છે. એમાં 
મારપીટ, જાતીય શોષણ, અપમાનજનક વ્યવહાર, બધું જ શામેલ છે. આ 
એક સર્વસામાન્ય સમસ્યા છે, જેનો ધર્મ, સંસ્કૃતિ સાથે કોઈ સબંધ નથી. 


પરંતુ એ પણ એક વાસ્તવિકતા છે કે, સ્ત્રીઓ તરફથી વિરોધ પ્રદર્શન 
છતાં પશ્ચિમમાં પુરૂષ ખુદને સ્ત્રીઓથી ચઢિયાતો સમજે છે. તે કોઈ પણ 
વિભાગમાં હોય, સ્ત્રીઓથી વધારે વેતન અને વળતર મેળવે છે. સ્ત્રીઓને 

હજુ સુધી એક જાતીય ચીજ (કોમોડિટી) સમજવામાં આવે છે. 
171 


ર 


તે લોકો માટે, જે હજુ સુધી એવો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે, ઇસ્લામને 
એક એવો ધર્મ પુરવાર કરે, જે સ્રીઓ પર અત્યાચારને યોગ્ય ઠરાવે છે, 
હું પાદરી પેટ રોબર્ટસનનું એક નિવેદન નોંધીશ, જે તેમણે ૧૯૯૨માં “સશક્ત 
નારી'”ના સંદર્ભમાં આપ્યું હતું કે, “સ્રી મુક્તિનું આંદોલન એક કુટબ વિરોધી 
સોશ્યલિસ્ટ રાજકીય આંદોલન છે. જે સ્ત્રીઓને એ અધિકાર આપે છે કે, 
તેણીઓ પોતાના પતિઓને છોડીને ચાલી જાય, પોતાના બાળકોને મારી 
નાંખે, જાદુમંતર કરે, મૂડીવાદને ખત્મ કરે અને સજાતીય બની જાય.” 

હવે તમે મને એ બતાવો કે, સુસભ્ય કોણ છે અને અસભ્ય કોણ છે ? 


172 


co 


શિક્ષણનો પારંભિક ઈતિહાસ અને ઈસ્લામનં 
મહત્વપર્ણ યોગદાન 


પહેલાના સમયમાં મોટા મોટા મંદિરો, શાહી મહેલો, કિલ્લા અને 
મકબરા બનાવવામાં આવતા હતા. વિદ્યાધામો અને કોલેજો બનાવવાનો 
રિવાજ પૂર્વયુગમાં બિલ્કલ ન હતો. એક યુરોપિય સંશોધનકારે લખ્યું છે 
કે સો ટકા શિક્ષણનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ માનવ ઈતિહાસમાં મુસ્લિમોએ જ 
અર્પણ કર્યો. 

મસ્લિમોમાં આ ખ્યાલ કયાંથી આવ્યો ? મૃસ્લિમોને આ ખ્યાલ કને 
કરીમ તરફથી મળ્યો. કરઆન શરીફને તટસ્થ અને ખલ્લા વિચારોથી 
પઢવામાં આવે તો ખબર પડશે કે કર્આન શરીફ સોથી વધુ ધ્યાન શાન 
પ્રાપ્તિ તરફ આપે છે. કરઆન શરીફમાં ફકત જ્ઞાનનો શબ્દ ૮૬૫ વખત 
વપરાયો છે. તે સિવાય જાણકારી, સમજ, બધ્ધિ, સંશોધન વગેરેના શબ્દો 
પણ એટલા જ પ્રમાણમાં વપરાયા છે. 


કર્આન શરીફની પ્રથમ વહી (દિવ્યવાણી)માં હઝ. મહમ્મદ (સલ.) 
ઉપર સોપ્રથમ શબ્દ જે માનવ સમાજને ઉલ્લેખીને કહેવામાં આવ્યો તેમાં 
જ્ઞાન ઉપર જ ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. 


હઝરત ઈસા અલયહિસ્સલામને આસમાન ઉપર ઉઠાવી લેવા બાદ 
છસો (૬૦૦) વર્ષનો લાંબો ગાળો પસાર થઈ જાય છે અને અલ્લાહપાક 
તરફથી માનવજાતને આટલી લાંબી મુદત બાદ સંબોધવામાં આવે છે. 
અને તે પણ સોપ્રથમ અરબસ્તાનની એવી કોમને સંબોધવામાં આવે છે 
જે તદ્ન અડિયલ, અભણ અને અસભ્ય છે. જે આ વાતનું પ્રમાણ છે કે 
ઈસ્લામમાં શાન અને શઞાનપ્રાપ્તિના માધ્યમોને મોખરાનું સ્થાન પ્રાપ્ત 
છે. અને સાથે એ વાતનો પણ અણસાર આપ્યો કે ઈસ્લામનો પાયો 
અંધશ્રધ્ધા કે અજ્ઞાનતા ઉપર નહી બલ્કે બુધ્ધિમાન્ય અને નક્કર દલીલો 

આધારિત છે. તેના અનુયાયીઓ અભણ અને અજ્ઞાની નહિ હશે. 
173 


ઇસ્લામે પહેલી વખત શિક્ષણને મર્યાદિત વર્તુળમાંથી બહાર કાઢી 
તેને એક વ્યાપક રૂપ આપ્યું. સાતમી સદીમાં ઇસ્લામનો પુનઃ ઉદય થયો. 
ઈસ્લામના આગમન પહેલા શિક્ષણ ફકત એક વિશેષ વર્ગ માટે જ ઉપલબ્ધ 
હત. ઈસ્લામે જે ક્રાંતિ સર્જી તેના પ્રતાપે ઈતિહાસમાં પહેલી વખત એ 
નોંધાયુ કે શિક્ષણને વિશેષ વર્ગની પકડમાંથી બહાર કાઢીને સામાન્યજનો 
સુધી પહોંચતુ કરવામાં આવ્યુ. શિક્ષણના પ્રચાર-પ્રસારની આ કાંતિકારી 
ચળવળને જ શિક્ષણના ઈતિહાસમાં ““મદ્રસો” કહેવામાં આવે છે. 


ઈન્સાયકલોપિડિયા ઓફ બ્રિટાનિકામાં “હિસ્ટ્રી ઓફ એજયુકેશન” 
ઉપર બાણ પાનાનો એક શોધનિબંધ લખવામાં આવ્યો છે. તેને અનેક 
શિક્ષણશાસ્ત્રીઓએ મળીને તેયાર કર્યો છે. તે નિબંધમાં શિક્ષણના 
ઈતિહાસને વિવિધ તબક્કાઓ તથા યુગોમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. તેના 
મુજબ પહેલો દોર પ્રાર્રેભિક સંસ્કૃતિ (PRIMITIVE CALTURE)નો 
હતો. આ પ્રારંભિક કાળમાં શિક્ષણનો હેતુ એ હતો કે યુવા પેઢી (અલબત્ત 
વિશેષ વર્ગની) સામાજિક રિવાજો તથા પરંપરાઓથી વાકેફ થાય. તેના 
અનસરણ માટે તેને તેયાર કરવામાં આવે, તે જમાનામાં લખવા-વાંચવાનો 
રિવાજ બહ ઓછો હતો, એટલે આ કોટંબિક શિક્ષણ પણ મોખિક ધોરણે 
અપાત હતું. અને તેમને મોઢે (કંઠસ્થ) કરાવવામાં આવતું હતું. જેથી તે 
નાશ પામે નહીં. 


આખા વંશને આવું શિક્ષણ ઉપલબ્ધ ન હતુ. ફકત ઉચ્ચ વર્ગને જ તેની 
સુવિધા મળતી. ઉચ્ચ વર્ગમાં મુખ્યત્વે બે પ્રકારના લોકો હતા. એક કર્ટંબ 
કબીલાનો રાજકીય અગ્રગણ્ય વર્ગ અને બીજો ધાર્મિક વર્ગ. જે સામાન્ય 
લોકોની ધાર્મિક વિધિઓ આટોપવામાં મદદ કરતો હતો. સામાન્યજનોનો 
આ પ્રક્રિયામાં કોઈ ભાગ ન હતો. [EB 6/317-18] 


બીજા યુગને તેમાં ““કલાસિકલ કલ્ચર””નું નામ આપવામાં આવ્યું છે. 
મતલબ પ્રાચીન એતિહાસિક કાળ. તે જમાનામાં લેખન-વાંચનનો વ્યાપ 
વધ્યો હતો. પરંતુ હજુ સુધી શિક્ષણની નીતિરીતિ પહેલા કાળ જેવી જ 
174 


cc 


યથાવત હતી. અનઓપચારિક શિક્ષણની સાથોસાથ તે દોરમાં જોકે 
ઓપચારિક શિક્ષણનો પાયો નંખાઈ ચૂકયો હતો. પરંત હજુ પણ શિક્ષણ 
સામાન્યજનની પહોંચ બહાર હતું. તેના ઉપર ઉચ્ચ જાતિ [HIGHER 
CASTESડ]નો કબ્જો હતો. આ ઉચ્ચ રાજકીય તથા ધાર્મિક વર્ગ સિવાય 
કટુંબ-કબીલા કે કોમના સામાન્યજનો માટે શિક્ષણને જરૂરી સમજવામાં 
આવતુ ન હતું. 


કેટલીક કોમોમાં સામાન્ય વર્ગને શિક્ષણ અપાતુ હોવાના પરાવાઓ 
મળે છે. પરંતુ આ શિક્ષણ માત્ર માહિતી મેળવવાના અર્થમાં હત. તેનો 
આશય એ હતો કે લોકો સમાજની પરંપરાઓથી માહિતગાર થાય. અને 
એક પ્રસ્‍થાપિત સમાજ વિઢદ્ધ કોઈ પ્રવૃત્તિ ન કરે. અને સમાજ વેરવિખેર 
થવાથી બચી જાય. સારાંશ એ કે આ શિક્ષણનો આશય એ હતો કે, 
કચડાયેલી પ્રજાને જાણ થાય કે તેમણે ઉચ્ચ વર્ગની ગુલામી કેવી રીતે 
કરવી જોઈએ. [6/319-320] 


ત્યાર પછી ત્રીજો કાળ શરૂ થાય છે, જેને સાચા અર્થમાં શીખવા- 
શીખવવાનો યુગ કહી શકાશે. આ કાળનો પ્રારંભ સેધ્ધાંતિક રીતે જુઓ તો 
ઈસ્લામી કાંતિ પછી થયો. આ યુગ શરૂ થવા માટે એક અનિવાર્ય પૂર્વશરત 
એ હતી કે માનવીય સમાજમાં ઉંચનીચના ભેદભાવ ખત્મ થાય. અને આ 
ભેદભાવનો ખાત્મો માત્ર ઈસ્લામના આગમન પછી થયો. ઈસ્લામ પૂર્વે 
માનવજાત બે વિભાગમાં વહેંચાયેલી હતી. ઉચ્ચ વર્ગ અને નિમ્ન વર્ગ. અથવા 
ઉંચી અને નીચી જાતિ. દા.ત. ચીનમાં રાજાને આકાશી પત્ર [SON OF 
HEAVEN] કહેવામાં આવતો હતો. ભારતમાં વર્ણવ્યવસ્થાના નામે જે 
અન્યાયી સમાજની રચના અસ્તિત્વમાં હતી તેનાથી કોણ અજાણ છે ? 
લગભગ આવી જ સમસ્યાઓથી જગતના અન્ય સમાજો પણ પીડાતા હતા. 
ઈસ્લામે આવીને સર્વપ્રથમ આ બદીને દૂર કરી. ઈસ્લામની આ સિધ્ધીને 
ન્યાયી તથા તટસ્થ અભિગમ ધરાવતા અનેક ઈતિહાસકારોએ સ્વીકારી 
છે. ઈસ્લામે જ્યારે ઉંચ-નીચ અને અસ્પુશ્યતાને વ્યવહારિક સ્તરે નાબૂદ 
175 


કરી, ત્યારે જ એ શકય બન્યુ કે શિક્ષણ અમુક વિશેષ વર્ગોના ઈજારામાંથી 
નીકળી સામાન્યજનોના ઉંબરે પહોંચે. તે સર્વજન સુલભ બની જાય. 


આ પ્રક્રિયાની શરૂઆત ઈસ્લામે સૂચવેલ ઈબાદત (ઉપાસનાની 
પધ્ધતિ)થી થઈ. ઈસ્લામ પૂર્વે ઉપાસનાની પધ્ધતિ એ હતી કે કોઈપણ 
“વ્યકિત (જીવીત કે મૃત) ખાદા તથા બંદા વચ્ચે માધ્યમરૂપે અનિવાર્યપણે 
રહેતી. ઉપાસના, સીધેસીધી ખદા તથા બંદા વચ્ચેની ઘટના બની શકતી ન 
હતી. આ અન્‍્યાયિક વહેંચણી (માધ્યમની અનિવાર્યતા)ના કારણે ધાર્મિક 
ઞાન માત્ર તે માણસ માટે જ જરૂરી હતું, જે માધ્યમની ભૂમિકા બજાવી 
પૂજાવિધિ કરાવતો હોય. આ વર્ગભેદના કારણે ધર્મવડાઓ [PRIESTS] 
સુધી જ શિક્ષણ સીમિત રહયું. અને સામાન્ય પ્રજા તેનાથી અલિપ્ત રહી. 


ઇસ્લામે પહેલી વાર ઈબાદત-બંદગી (ઉપાસના)ને ખદા તથા બંદા 
વચ્ચેનો સીધેસીધો સબંધ ધરાવતી ઘટના તરીકે રજૂ કરી. આવ કરવાથી 
લખવ-વાંચવ બધા માટે ફરજીયાત બની ગય. તે તેની બનિયાદી 
આવશ્યકતા બની ગય. ઇસ્લામ અંગીકાર પછી પ્રત્યેક વ્યકિત કરઆન 
વાંચી તેને મોઢે યાદ કરવા લાગ્યો, જેથી તે તેની રોજીંદી ઈબાદતમાં 
કર્આન શરીફ પઢી શકે. અન્ય જરૂરી ઈબાદતો (દા.ત. અત્તહિય્યાત, 
દરૂદ શરીફ, દુઆએ કનૂત વિગેરે)ના શબ્દો પણ યાદ કરવા માટે તે 
અક્ષરજ્ઞાન મેળવવા લાગ્યો. માત્ર ઈબાદતની વિધિ જ નહી બલ્કે ઈસ્લામે 
અન્ય સ્તરોએ પણ એવા ક્રાંતિકારી નિયમો પેશ કર્યા, જેના લીધે આ 
ભેદભાવ ખત્મ કે હળવો થતો ગયો. 


એક માનવી અને બીજા માનવી વચ્ચે કેટલીક ભિન્નતા અને 
વિવિધતાઓના કારણે એવુ ઠસાવવામાં આવતુ રહયુ કે કેટલાક લોકો 
ઉંચા છે, અને કેટલાક લોકો નીચા છે. ઇસ્લામે ભેદભાવ આધારિત 
આ વિચારને જડમૂળથી ઉખેડી કાઢયો. અને છેડેચોક ઘોષણા કરી કે, “એ 
લોકો, અમે તમને એક પુરૂષ અને એક સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન કર્યા છે. અને તમને 
કર્ટંબ કબીલામાં વર્હેચી નાખ્યા છે. જેથી તમે એકબીજાને (સરળતાથી) 
176 


CC 


ઓળખી શકો. સાચી વાત તો એ છે કે અલ્લાહપાકના મતે તમારામાંથી એ 
બંદો વધારે સન્માનનીય છે જે (ખદાથી) સોથી વધારે ડરતો હોય. સાચે જ 
અલ્લાહપાક જાણ રાખનાર, ભાળ રાખનાર છે.'” /અલહજરાત-૧૩] 


આ વિષયે હદીષ શરીફ પણ એમ જ કહે છે. દા.ત. અલ્લાહના 
રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમએ ફરમાવ્યું છે કે બધા જ માનવીઓ 
ભાઈ-ભાઈ છે. /એબૂ દાવૂદ/ આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમે એમ 
પણ કહયુ છે કે “બધા જ માનવીઓ હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામના 
સંતાન છે અને અલ્લાહપાકે હઝરત આદમ અલયડહિસ્સલામને માટીથી 
બનાવ્યા હતા.”” એવી જ રીતે આપે ફરમાવ્યું કે “સાંભળો, કોઈ આરબને 
બિનઆરબ ઉપર કોઈ પણ જાતની ઉંચાઈ પ્રાપ્ત નથી. અને કોઈ 
બિનઆરબને કોઈ આરબ ઉપર પણ શ્રેષ્ઠતા મળેલી નથી. કોઈ ગોરાને 
કાળા ઉપર અને કોઈ કાળાને ગોરા ઉપર કોઈ પ્રકારની (જન્મજાત) 
ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત નથી. જો ઉંચ્ચતા મળી શકતી હોય તો એક માત્ર ખુદાના 
ખોફ-ડરના કારણે મળી શકે છે. [મિસ્નદે અહમદ ૫/૪૧૧] 


માનવીય સમાનતાની આ ઘોષણા માત્ર ઘોષણા ન હતી, બલ્કે તે 
એક વાસ્તવિક કાંતિનું જાહેરનામુ હતું. હઝરત મહમ્મદ સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલમ તથા આપના સાથીઓ (સહાબા)ને અહ્લાહપાકની 
વિશેષ મદદથી એ તક મળી કે તેઓ માનવીય સમાનતાની માત્ર સેધ્ધાંતિક 
ઘોષણા જ નહી કરે, બલ્કે વિશ્વના વિશાળ ક્ષેત્રફળમાં કાંતિ લાવી તેને 
વ્યવહારમાં પ્રસ્‍થાપિત પણ કરે. ઈતિહાસના સંશોધનકારોએ સામાન્યતઃ 
સ્વીકાર્યું છે કે સામાજિક વ્યવહારમાં માનવીય સમાનતાની વ્યવસ્થા 
ઈતિહાસમાં સર્વપ્રથમ ઈસ્લામે સ્થાપી હતી. 


ઇસ્લામ પહેલાં ઠેર ઠેર રાજાશાહી હતી. અન્યજનો માટે જાણે લખાઈ 
ચૂકયુ હતું કે, તેઓ કચડાયેલ-શોષિત પ્રજા તરીકે જ રહે. ભેદભાવ આધારિત 
આ રાજકીય વ્યવસ્થાએ શિક્ષણને શાસકો-રાજકર્તાઓની જાગીર બનાવી, 

સામાન્ય પ્રજાજનો માટે તેમાં કોઈ જ હિસ્સો રાખ્યો ન હતો. 
177 


ઇસ્લામે આ સરમુખત્યારશાહીને નાબૂદ કરીને લોકશાહીલક્ષી 
સલાહકાર સમિતિ (શૂરા) આધારિત રાજ્યવ્યવસ્થા રજૂ કરી. અને 
વ્યવહારમાં તેની સ્થાપના પણ કરી. ઈતિહાસકારોએ માન્યુ છે કે, પ્રાચીન 
રાજાશાહીનો અંત ઈસ્લામી ક્રાંતિ પછી થયો છે. દા.ત. ફેંચ ઈતિહાસકાર 
હેન્રી પિરેને [HENRI PIRENNE] લખ્યું છે કે, ઈસ્લામે જો રોમન 
તથા ઈરાનિયન સામ્રાજયનો ખાત્મો ન કર્યો હોત તો, વિશ્વમાંથી કદાચ 
કયારેય સરમુખત્યારશાહી ખત્મ ન થઈ હોત. 


આ એક એતિહાસિક હકીકત છે કે પ્રાચીન રાજાશાહી વ્યવસ્થા તૂટીને 
લોકશાહી કાળનું આગમન માત્ર ઈસ્લામી ક્રાંતિ પછી જ શકય બન્યું. આ 
ક્રાંતિના વિવિધ સામાજિક પરિણામો ઈતિહાસમાં નોંધાયા. તેનું શૈક્ષણિક 
પરિણામ એ આવ્ય, જેની આગળ અમે ચચા કરી. 


એન્સાયકલોપિડીયા બ્રિટાનિકા (૧૯૮૪)માં કહેવામાં આવ્યુ છે કે, 
ઇસ્લામના આગમન પછી મદ્રસાઓનો મોટાપાયે વિકાસ થયો. સર્વપ્રથમ 
તઅલીમ (શિક્ષણ આપવા કે મેળવવા) માટે કુંડાળાઓ વાળીને બેસવાની 
રીત અપનાવાઈ. પછી દરેક મસ્જીદ સાથે એક મકતબ (પ્રાથમિક પાઠ- 
શાળા) હોવુ અનિવાર્ય સમજવામાં આવ્યું. મસ્જીદમાં ચાલતા મદ્રસાઓ 
જ્યારે અપૂરતા જણાયા તો મોટી સંખ્યામાં અલગ ઈમારતોમાં મદ્રસાઓ 
શરૂ થવા લાગ્યા. અબ્બાસીકાળમાં તો મદ્રસાઓ સોળે કળાએ ખીલી 
ઉઠયા. હવે મોટા મોટા વિશ્વવિદ્યાલયો [UNIVERSITIES] બનવા 
લાગ્યા. દા.ત. નિઝામિય્યહ, મસ્તન્સિરિય્યહ વિગેરે. [6/332-33] 


સારાંશ કે, ઇસ્લામ પૂર્વે વિવિધ અંધશ્રધ્ધાયુકત વહેમો [SUPER- 
STIT1Nડ]ના કારણે માનવીય અસમાનતાના વિચારને બળ મળતું 
રહયું. તેણે સમાજમાં ફાટફૂટ મચાવી હતી. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે, 
શ્ઞાન (વિજ્ઞાન) મેળવવાની સવિધા માત્ર ઉચ્ચ વર્ગ માટે જ ઉપલબ્ધ હતી. 
અને નિમ્ન વર્ગ હજારો વર્ષ સુધી અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં અટવાતો રહયો. 
સાતમી સદીમાં પહેલી વખત આ અંધશ્રધ્ધાઓ તથા વહેમો ઈસ્લામે તોડી 
178 


૯૦ 


નાખ્યા. આ ક્રાંતિના જે હકારાત્મક પરિણામો આવ્યા તે એ કે શાન મેળવવુ 
બધા માટે શકય બન્યુ. માલદાર માટે પણ, ગરીબ માટે પણ. બ્રાહ્મણ માટે 
પણ, શુદ્ર માટે પણ. 


ભારતિય ઉપખંડના મદ્રસાઓનો ઈતિહાસ 


કર્આન શરીફે ઈલ્મ અને શઞાનને સંકુચિત કુંડાળામાંથી કાઢી માનવ 
ઈતિહાસને વ્યાપક વિશાળ જ્ઞ [Mass Educatંo]ના ખ્યાલની 
ઓળખ આપી અને હઝરત મહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે 
અમલીરૂપે પોતાના શહેર મદીના મુનવ્વરહમાં સોપ્રથમ વિધાધામની 
સ્થાપના કરી. જેના પ્રથમ ઉસ્તાદ પણ આપ પોતે જ હતા. અને કોઈ પણ 
નાત-જાત, કર્ટબ-કબીલાના ભેદભાવ વગર બધા જ ઈસ્લામ સ્વિકારનાર 
લોકો તે મદ્રસામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હતા. તેમાં ધાર્મિક, રાજકીય, સામાજિક, 
અર્થશાસ્ત્ર તથા કાનૂન વ્યવસ્થા વગેરે બધા જ વિષયો ઉપર ચર્ચા થતી 
હતી. અને વિદ્યા સાથે સોથી વધુ વિનય, વિવેક, ઉંચ્ચ સંસ્કારો, સદ્ગણો 
અને સદાચારોના સિંચનને મહત્વ અપાત હતું. 


મસ્લિમોમાં લખવા-ભણવાનો રિવાજ એટલો વ્યાપક થઈ ગયો કે 
તેમણે જગતના બધા જ જ્ઞાન ભંડારોથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અરબી ભાષામાં 
તેનું ભાષાંતર કર્યે. અને દરેક વિષયમાં પારંગત થઈ જગતની બધી જ 
કોમોના ઉસ્તાદ બની ગયા. દરેક જગ્યાએ લખવા-વાંચવા અને ભણવા- 
ભણાવવાને જ પોતાનું મિશન બનાવ્ય. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા-કરાવવાની આ 
લહેર મક્કા મુકર્રમહથી ઉઠી, પછી મદીના મુનવ્વરહ પહોંચી. ત્યાંથી 
દમાશ્કસ (સિરિયા) પહોંચી. ત્યારબાદ બગદાદ (ઈરાક) અને કાહિરહ 
(ઈજીપ્ત) તેનું કેન્દ્ર બન્યા. ત્યાર પછી કર્તુબા અને ગરનાતા (સ્પેન)માં 

દાખલ થઈ. ત્યાંથી ફેલાઈને સમગ્ર યુરોપ ખંડમાં પ્રસરી. 
મસ્લિમોના આ ઈલ્મદોસ્ત સ્વભાવનું પરિણામ હતું કે જયારે એમના 
પ્રથમ કાફલા ભારતીય ઉપખંડમાં પ્રવેશ્યા તો અહિંયા પણ તેમણે વધુ 
પ્રમાણમાં પ્રાયવેટ તથા સરકારી નિમંત્રણ હેઠળ મદ્રસા અને વિદયાપીઠો 
179 


કાયમ કરી. આ કહેવું સાચું છે કે ભારતીય ઉપખંડમાં ઈલ્મ (જ્ઞાન)નો 
વ્યાપક ફેલાવો પણ પહેલી વખતે મુસ્લિમો હારા થયો. 


શ્રી પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂએ સ્વીકાર કર્યો છે કે, મુસ્લિમો ભારતમાં 
એક શાનદાર સંસ્કૃતિ લઈને આવ્યા હતા. 


ભારતમાં ૪૦૯ હિજરી (૧૦૧૮ ઈ.સ.) પછી સુલ્તાન મહમૂદ 
ગઝનવીના અમીરો હારા મદ્રસા બનાવવાના શરૂ થયા. ત્યાર બાદ સુલ્તાન 
શિહાબદ્દીન ઘોરીએ ૫૮૭ હિજરી (૧૧૯૧ ઈ.સ.)માં અજમેરમાં મદ્રસો 
કાયમ કર્યો. સુલ્તાન શમ્સુદ્ીન અલ્તમશે ૦૭ હિજરી (૧૨૧૧ ઈ.સ.)માં 
દીલ્હીમાં સંખ્યાબંધ મદ્રસા કાયમ કર્યા. જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકો 
માટે ખાવા-પીવા અને રહેવાની (બોર્ડીંગ + લોજીંગ) સઘળી વ્યવસ્થા 
સરકાર તરફથી થતી હતી. તે સમયે આ મદ્રસાઓની ખ્યાતિ દૂર દૂર સધી 
પ્રસરી ગઈ હતી. અને દૂર દૂરથી વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે દીલ્હી 
આવતા હતા. સુલ્તાન મહમ્મદ તઘલક તથા ફીરોજશાહે પણ ઘણા મદ્રસા 
બનાવ્યા. જેમાં મદ્રસા ફિરોજશાહી (૭૫૩ હિ. ૧૩૫૨ ઈ.સ.) તો ત્યાંના 
ઉચ્ચ શિક્ષણને લઈ ઘણો જ પ્રખ્યાત થઈ ગયો હતો. મોગલ બાદશાહોમાં 
હમાયુ પોતે ભણેલા હતા. તે વખતના પ્રચલિત બધા જ જ્ઞાન ભંડારોથી 
પરિચિત હતા. તેમણે પણ દિલ્હીમાં મદ્રસા સ્થાપ્યા. ત્યારબાદ અકબર, 
જહાંગીર અને શાહજહાંના યુગમાં પણ ઘણા મદ્રસાઓની સ્થાપના થઈ. 
અને બાદશાહો સિવાય મોટા મોટા વિદ્વાન આલિમો તથા વઝીરો અને 
અમીરોએ પણ ઘણા મદ્રસા સ્થાપ્યા. જેમાં આગ્રા, ફતેહપૂરસિકી, મથરા, 
બદાય, લખનો, હેદરાબાદ, જોનપૂર, શાહજહાંપૂર, પટના, અમદાવાદ, 
સુરત, પાટણ અને ભરૂચ વગેરે શહેરોમાં સંખ્યાબંધ મદ્રસા કાયમ થયા. 


ઓગણીસમી સદીના પ્રારંભમાં જ્યારે અંગ્રેજોએ ભારત ઉપર કબઝો 
જમાવ્યો તેની સાથે મદ્રસાઓ ઉપર ઝુલ્મ અને અત્યાચાર શરૂ થઈ ગયો. 
તેનું કારણ એ હતું કે અંગ્રેજો વિરૂધ્ધની સૌપ્રથમ રાજકીય ચહેલપહેલ 
વધુ પ્રમાણમાં ઉલમાએ કિરામ અને મદ્રસાઓ તરફથી જ શરૂ થઈ. જેથી 
180 


૯૧ 


અંગ્રેજોએ મદ્રસાઓની જાગીરો અને વકફોની મિલ્કતો કબ્ઝે કરી લીધી. 
ઉલમાએ કિરામની ઘણી મોટી સંખ્યાને શહીદ કરી, સંખ્યાબંધને જેલમાં 
પૂરી દીધા. ઘણા મદ્રસાઓ બંધ કરી દીધા. 


ઉલમાએ કિરામના અંગ્રેજોના વિરોધનું એક કારણ વિદેશી તાકાતોના 
દેશ ઉપર કબ્ઝો જમાવવાના ષડયંત્રને અસફળ કરવાનું હતું. જે તેમના 
દેશપ્રેમ, વફાદારી, ત્યાગ અને બલિદાનની ભાવનાને લઈ જરૂરી હતું. 

વિરોધનું બીજુ કારણ એ હતું કે અંગ્રેજોએ ભારતમાં પોતાની નવી 
શિક્ષણનિતિ અને અભ્યાસકમ લાગુ પાડયો હતો. જેના દ્વારા ભારતિયોને 
અંગ્રેજી કલ્ચર અને સંસ્કૃતિમાં રંગી દેવા હતા. 

ભારતિય ઉપખંડમાં વર્તમાન શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાના સ્થાપક લોર્ડ મેકાલે 
હતા, જેમણે પોતાની એતિહાસિક ડાયરી (ઈ.સ. ૧૮૫૩)માં ભારતના 
ગવર્નર જનરલ સમક્ષ રજૂ કરી હતી. જેમાં શૈક્ષણિક વ્યવસ્થાના સઘળા 
હેતુઓ ઘણા જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વર્ણન કયાં છે. 

એમનું મોટામાં મોટુ મિશન અને બન્યાદી હેત એ હતો કે, ભારતિયો 
ખાસ કરીને નવી પેઢીને પોતાની સંસ્કૃતિ વારસા વિષે લઘુતાગ્રંથિતામાં 
પિડાતા કરી તેમના દિલ અને દિમાગમાં પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનો સિક્કો જમાવી 
આપવો. ભારતિયો પોતાની સંસ્કૃતિ, સમાજ અને પૂર્વીય જ્ઞાન પ્રત્યે 
ધિક્કાર અને ધુણાની લાગણી અનુભવી, જીવનના દરેક ક્ષેત્રે પશ્ચિમનું 
આંધળુ અનુકરણ કરવાને જ સિધ્ધિના સોપાન સર કરવા સમાન સમજવા 
લાગે. લોર્ડ મેકાલેએ ૭ માર્ચ ૧૮૩૫ની શૈક્ષણિક મીટીંગમાં સ્પષ્ટ 
શબ્દોમાં વર્ણન કરતા કહયુ છે કે, આપણે એક એવો જનસમૂહ તેયાર 
કરવાનો છે, જે લોહી અને રંગમાં તો ભારતિય હોય, પરંતુ આચાર 
વિચાર, રહેણી કરણી અને સંસ્કૃતિમાં સંપૂર્ણ અંગ્રેજ હોય. 

આ જ કારણોસર લોર્ડ મેકાલેએ સંસ્કૃત અને અરબી પાઠશાળાઓ 
તથા મદ્રસાઓ પ્રત્યે તિરસ્કારની ભાવના જન્માવવાની પોતાની યથા- 
શકિત પ્રમાણે કોશિશ કરી છે. ત્યાં સુધી કે પોતાને સંસ્કૃત અને અરબી 

181 


ભાષાની જાણકારી ન હોવાના એકરાર કર્યા બાદ પણ લખે છે કે યૂરોપની 


કોઈ સારી લાયબ્રેરીની ફકત એક અહ્મારી ભારત અને અરબોના 
સઘળા સાહિત્ય ભંડારોથી શ્રેષ્ઠ છે. 


૧૮૩૪માં લોર્ડ મેકાલે લંડનથી ભારત આવ્યા. તેમણે ભારતના 
શૈક્ષણિક માળખાને તથા અરબી અને સંસ્કૃત મદ્રસાઓ તથા પાઠશાળા- 
ઓનો અભ્યાસ કર્યા બાદ એક શેક્ષણિક સ્કીમ બનાવી. જેની બુન્યાદ 
ઉપર ભારતમાં નવો અભ્યાસકમ અને શિક્ષણનિતિ લાગુ પાડી. 


આવા નાજુક સંજોગોમાં ઉલમાએ કિરામે ઘણી સમજદારી અને 
દીર્ઘદ્ૂષ્ટીથી કામ લઈ સહીહ માર્ગદર્શન આપ્યુ. અને સોપ્રથમ દેવબંદમાં 
ઈસ્લામી યુનિવર્સિટી કાયમ કરી. ત્યારબાદ સહારનપૂર, લખનો, દિલ્હી, 
મરાદાબાદ, બનારસ, આઝમગઢ, વેલાર, મબારકપૂર વગેરે જગ્યાઓએ 
મદ્રસા કાયમ થયા. અને ત્યાર બાદ પાછલા સો-દોઢસો વર્ષોમાં સમગ્ર 
ભારતિય ઉપખંડમાં મદ્રસાઓની જાળ બિછાવવામાં આવી. 


મેકાલેના આ ચેલેંજને ઉલમાએ કિરામે કબૂલ કરી તેનો જવાબ 
દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદની સુરતમાં રજૂ કર્યો. જેનો ભાવાર્થ એ હતો હમો 
એક એવો જનસમૂહ ઉભો કરીશું જે લોહી, રંગ અને વર્તનમાં ભારતિય 
હોય અને રહેણીકરણીમાં ઈસ્લામી સંસ્કૃતિને સાચવવાવાળો હોય. 

ઈતિહાસ સાક્ષી આપે છે કે લોર્ડ મેકાલેનો પ્લાન અસફળ રહયો. 
અને ઉલમાએ કિરામનો પ્લાન અલ્લાહપાકની તોફીકથી સફળ રહયો. 
આ મહેનતનું જ પરિણામ છે કે, ભારતિય ઉપખંડમાં મસ્લિમોએ પોતાનું 
ધામિંક, સાંસ્કૃતિક અસ્તિત્વ જ બાકી નથી રાખ્ય, બલ્કે સમગ્ર વિશ્વમાં 
ઈસ્લામી સંસ્કૃતિ ફેલાવનારા અને તેનું રક્ષણ કરનારા સાબિત થયા. 
યુરોપિય સંસ્કૃતિનો જુવાળ મુસ્લિમોની ધાર્મિક ઓળખ મિટાવવામાં સફળ 
ન થયો, તેનું મુખ્ય કારણ મદ્રસાઓ અને ઉંલમાએ કિરામની કર્બાની તથા 
બલિદાનની ભાવના છે. 


ઈ.સ. ૧૮૨૩માં સોપ્રથમ ભારતની આઝાદી માટે ચળવળ ઉપાડી. 
182 


૯૨ 


અને અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ સશસ્ત્ર જીહાદનો પ્રારંભ કર્યો. અને શાહ અ.અઝીઝ 
રહ.એ સોપ્રથમ અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ ફત્વો આપ્યો. પરંત ચાલીસ વર્ષના 
અનુભવ પછી ઉલમાએ કિરામે બીજો મોરચો પણ ખોલ્યો અને એલાન 
વગર ફત્વો આપ્યો કે ફકત સશસ્ત્ર મુકાબલો પૂરતો નથી. તેની સાથે 
રચનાત્મક પ્રવૃત્તિથી ઈસ્લામી સંસ્કૃતિની સાચવણી પણ અત્યંત જરૂરી 
છે. અને તેના માટે ઠેર ઠેર મદ્રસાઓની જાળ બિછાવવાનું નકકી કર્યે. અને 
સોપ્રથમ દેવબંદમાં તે જ આલિમોએ મદ્રસો કાયમ કર્યો જે અંગ્રેજો 
વિરૂધ્ધની જંગમાં ૧૮૫૭માં શરીક રહ્યા હતા. 


૧૮૫૭ની આઝાદીની જંગમાં અસફળતા પછી ઉલમાએ કિરામે 
ઘણા ચિંતનમનન અને દિર્ઘદ્રષ્ટિ તથા આપસમાં વિચારવિમર્શ કરી એ 
નકકી કર્યું કે અંગ્રેજોથી લડાઈના મોરચે સફળતા મેળવવી મુશ્કેલ છે. હવે 
જંગ અને ટકરાવ છોડી અમલી મેદાનમાં કોઈ રચનાત્મક કામ શરૂ 
કરવામાં આવે. કર્આન અને હદીષ શરીફની રોશનીમાં એમને નજર આવ્યું 
કે, આ રચનાત્મક કામ ફકત ઈલ્મ (જ્ઞાન) મેળવવુ અને પહોંચાડવાનું 
છે. માટે ફૅસલો કર્યો કે, મુસ્લિમ કોમને તાલીમ અને શિસ્તબધ્ધ બનાવવામાં 
પોતાની શકિતને વાપરે અને સાથે રચનાત્મક, આયોજનબધ્ધ, અહિંસક 
આંદોલનથી દેશને અંગ્રેજોની ગલામીથી મુકત પણ કરાવીએ. 


ઉલમાએ દેવબંદના આદરણીય બુઝુર્ગ અને આઝાદીની જંગના 
મહાન સપૂત હઝ. મોલાના શૈખલ હિંદ (૨હ.) જેમનો કાબૂલમાં આરઝી 
સેક્યુલર ભારતિય સરકાર રચવામાં પણ મહત્વનો ફાળો હતો. તેમણે 
જ્યારે અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ લગાતાર નિષ્ફળતાઓ જોઈ તથા એશિયા અને 
યુરોપના રાજકીય વાતાવરણને પોતાની સખી આંખે જોય. અને અંગ્રેજોની 
વિરૂધ્ધ તુર્કી ખલીફા તથા અફઘાન સરકારની મદદ લઈ ભારત ઉપર 
આકમણ કરવાનો સંપૂર્ણ માસ્ટરપ્લાન બનાવ્યો હતો. જેમાં હિંદુ-મુસ્લિમ 
બન્નેવ કોમની સંયુકત સરકાર રચી હતી. અને તેના પ્રમુખ રાજા મહેન્દ્ર 
પ્રતાપને બનાવવામાં આવ્યા હતા. પરંત તેમના સઘળા દસ્તાવેજો જેની 
183 


આપ-લે રેશ્મી રૂમાલની વળાંટમાં લખાણ દ્વારા થતી હતી. આ અતિ 
ગુપ્ત પ્લાનની માહિતી પણ જ્યારે અંગ્રેજોને દેશના ગદારોએ પહોંચતી 
કરી અને આ મહાન વિભૂતિ શેખલ હિંદ હઝરત મોલાના મહમૂદુલ્હસન 
દેવબંદી રહ.ને મક્કા મુકર્રમહથી (જે તે વખતે તુર્કી ખિલાફતમાં શામેલ 
હતું ત્યાં તે તકી સરકારથી મદદ માટે ગયા હતા) માલ્ટા (યુરોપ)ની 
જેલમાં પહોંચાડવામાં આવ્યા. અને ત્યાં કષ્ટો વેઠવા પડયા. જેલમાંથી 
છૂટકારો મળ્યા બાદ આપે બે વાતો તરફ ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યુ. તેમાં 
પ્રથમ ઈલ્મ (જ્ઞાન) અને બીજી વાત હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાની હતી. 


આપ મરણ પથારીએ પડેલા હતા. અલીગઢ યુનિ.ના વિદ્યાર્થીઓએ 
યુનિવર્સિટીનો બાયકોટ કર્યો હતો. અને એક અલગ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના 
માટે આપને તેના પ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા હતા. સખ્ત બિમારીને લઈ 
આપના સેવકોએ અલીગઢ જવાથી રોકયા તો વતનપ્રેમ અને દેશદાઝને 
લઈ કહયું કે “મારા પ્રમુખ બનવાથી અંગ્રેજોને નકસાન થતું હશે, તો હું 
જરૂરથી આ પ્રોગ્રામમાં શરીક થઈશ.” છેવટે સખ્ત બિમારી અને અતિશય 
કમજોરી છતાં પાલખીમાં સૂતા સૂતા પણ અલીગઢ પહોંચ્યા અને આપના 
પ્રમુખિય પ્રવચનથી નવી યુનિવર્સિટી “જામિઅહ મિલ્લીયહ'”ની સ્થાપના 
કરવામાં આવી. આપે પ્રમુખિય પ્રવચનમાં કહયું કે, હમે ભારતના બે 
એતિહાસિક સ્થળો અલીગઢ અને દેવબંદ (ધાર્મિક અને સેક્યુલર 
શિક્ષણ)નો સબંધ એકબીજાથી જોડયો. 


આપે દીન-દુન્યા બંનેની જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તરફ મૃસ્લિમોનું ધ્યાન કેન્દ્રિત 
કર્ય. પરંતુ દુન્યવી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનારાઓને દીનના બૃન્યાદી શિક્ષણ પ્રાપ્ત 
કરવા માટે પણ જામિઅહ મિલિયહના પ્રમુખિય પ્રવચનમાં ખાસ જોર 
આપ્યું. ઈમાન, તોહિદ, રિસાલત તથા આખિરતના અકીદાઓ અને 
ઈબાદતોની પાબંદી કરવાની ખાસ તાકીદ કરી. આશા છે કે, સેક્યુલર 
શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરનારા વિદ્યાર્થીઓ તથા શિક્ષકો દીની શિક્ષણ તરફ પણ 
પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. 


184 


૯૩ 


સહશિક્ષણ તથા સેક્સ શિક્ષણ દ્વારા 
ભારતિય સમાજનું માળખ છિત્રભિત્ન કરવાનું કાવત્ર 


ન સમજોગે તો મિટ જાઓગે હિંદુસ્તાનવાલોં 
તુમ્હારી દાસ્તાં તક ભી ન હોગી દાસ્તાર્નોમે 


માનવ સંશાધન અને વિકાસ મંત્રાલયે જુન-૨૦૦૭ થી દેશભરની 
બધી જ સેન્ટ્લ બોર્ડ હેઠળની (C8ડદ)ની સ્કૂલોમાં ધોરણ-૬ થી લઈ 
ધોરણ-૧૨ સુધીના વિદ્યાર્થીઓ-વિદ્યાર્થીનીઓ માટે સેકસનું શિક્ષણ 
ફરજિયાત કરી દીધું છે અને રાજય સરકારોને પણ કહેવામાં આવ્યું છે 
કે, તે પોતાના નિયંત્રણ હેઠળની સ્કૂલોમાં તેને લાગુ પાડે. આની પાછળ 
યુનીસેફ અને વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ફંડનો હાથ છે. જે એઈડ્ઝના બહાના 
હેઠળ આ પ્રદૂષણ ભારતમાં ઘુસાડવા માંગે છે. 


ભારતની સ્કૂલોમાં ભણતા બાળકોને સેકસનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ 
કે નહીં એ બાબતમાં ગરમાગરમ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. એક વર્ગ એવું 
માને છે કે સ્કૂલમાં જતા બાળકોને સેકસ વિશે બધ જ ભણાવી દેવું જોઈએ. 
તેમાં સ્ત્રી પરૂષના પ્રજનન અંગોથી માંડીને સંભોગની ક્રિયા, ગર્ભાવસ્થા, 
માસિક સ્ત્રાવ, બાળકોનો જન્મ, સંતતિ નિયમનના, મુખમેથન, કોન્ડોમનો 
ઉપયોગ, જાતીય સતામણી જેવી તમામ બાબતોનો સમાવેશ થઈ જવો 
જોઈએ. બીજો એક વર્ગ એવું માને છે કે, બાળકોને સેકસનું શિક્ષણ બિલ્કલ 
આપવું જોઈએ નહીં. 
એક અંગ્રેજી રાષ્ટ્રીય દૈનિકે પોતાના તંત્રી લેખમાં લખ્યું છે કે, 
“સેકસની ક્રિયા વગર ભારતની વસ્તી એક અબજ ઉપર કેવી રીતે પહોંચી 
ગઈ ? સેકસની બાબતમાં આપણો દેશ દંભનો શિકાર બન્યો છે.” શું 
દેશની વસ્તી એક અબજ ઉપર પહોંચી ગઈ તેના ઉપરથી એવું ફલિત 
થાય છે કે બાળકોને પણ સેકસનું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. આપણા દેશોમાં 
પ્રજનનનું કાર્ય બાળકો કરી રહયા છે ? 
185 


નવી દિલ્હીમાં સેકસના શિક્ષણનો વિરોધ કરવા માટે જે સેમિનાર 
યોજાઈ ગયો, તેમાં માત્ર ધર્મગરૂઓ અને વિધ્યાગુરૂઓ જ નહોતા આવ્યા. 
પણ દેશના ટોચ કક્ષાના બદ્ધવિજીવીઓ પણ આવ્યા હતા. આ બદ્વિજીવી- 
ઓના વક્તવ્યોનો સૂર એક જ હતો કે, “અમે મૂળભૂત રીતે સેકસનું 
શિક્ષણ આપવાના વિરોધી નથી. આ શિક્ષણ લગ્ન કરી ચૂકેલા અથવા 
લગ્નની વયે પહોંચેલા યુવક-યુવતીઓને આ વિષયનું વે્ઞાનિક જ્ઞાન 
ધરાવતા નિષ્ણાંતો દ્વારા શિષ્ટ ભાષામાં આપવામાં આવે તેની સામે અમારો 
વિરોધ નથી. તેને બદલે અત્યારે સ્કૂલમાં ભણતા કમળા બાળકોને શિથિલ 
ચારિત્ય ધરાવતા શિક્ષકો દ્વારા અશ્લીલ ભાષામાં જે રીતે થિયરેટિકલ 
અને પ્રેકિટકલ શિક્ષણ પણ અપાઈ રહયાં છે તેના અમે વિરોધી છીએ.” 


નવી દિલ્હીના સેમિનારમાં હાજર રહેલા સુપ્રિમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ 
ચીફ જસ્ટીસ આર. સી. લાહોટીએ જે કંઈ કહાં તે સેકસના શિક્ષણનું 
આંધળ સમર્થન કરનારા સૌ કોઈએ સાંભળવા જેવું છે : “જો પૂર્વને પૂર્વ 
જ રહેવા દેવું હોય તો પશ્ચિમના આ કચરાને દેશમાં પ્રવેશવા જ ન દો. 
એઈડ્સનો રોગ આપણા દેશને અમેરિકા તરફથી ભેટમાં મળ્યો છે. અને 
આપણા દેશના શાસકોએ અમેરિકાથી આવા સડેલા વિચારોની આયાત 
કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ.'” 

મુંબઈની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજના લેકચરર શ્રીમતિ પ્રતિભા નેથાનીએ 
સી.બી.એસ.ઈ.ની સ્કૂલોમાં સેકસના શિક્ષણ અંતર્ગત બાળકોને શું 
ભણાવાઈ રહ્યાં છે તેના થોડાક નમૂનાઓ અભ્યાસકમમાંથી ભેગા કર્યા છે. 
ક* ધોરણ-૬માં ભણતા વિદ્યાર્થીઓએ ૮ વર્ષ અને ૧૫ વર્ષની ઉંમરના 

છોકરા-છોકરીઓના ચિત્રો દોરવાના હોય છે. જેમાં આ સમય- 

ગાળા દરમિયાન તેમના શરીરમાં કેવા બાહા ફેરફારો થાય છે તે પણ 

દશાંવવાનું હોય છે. આ કસરત દ્વારા બાળકોને સ્ત્રી-પરૂષના ગપ્ત 

અંગોપાંગોનો પણ ખ્યાલ આપવામાં આવે છે. 


ર 


ક* ધોરણ-5માં ભણતા બાળકને પૂછવામાં આવે છે કે, માસિક સ્ત્રાવ 
186 


લ્૪ 


A 
A 


als 
A 


A 
A 


A 
A 


દરમિયાન સ્ત્રીને કેવી તકલીફ થાય છે ? છઠા ધોરણમાં ભણતું બાળ 
ક ૧૦-૧૧ વર્ષની ઉંમરનું હોય છે. તેને આવો સવાલ કરવામાં 
કેટલુ ઔચિત્ય છે ? 

ધોરણ-૭ના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષક કહે છે કે, તમને જ્યારે સેકસની 
ઈચ્છા થાય ત્યારે તેનો અમલ કરવો કે નહીં એ નક્કી કરવાનો તમને 
અધિકાર છે. શું સાતમા ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીને સેકસમાં પ્રવૃત્ત 
બનાવવાની આ ચેષ્ટા નથી ? 


સાતમા ધોરણના એક વિદ્યાર્થીને બીજા વિદ્યાર્થીના શરીરને સ્પર્શ 
કરવાની પ્રેરણા કરવામાં આવે છે. કઈ જગ્યાએ સ્પર્શ કરવામાં 
આવે તો નથી ગમતું એ વિદ્યાર્થીએ નકકી કરવાનું હોય છે. કલ્પના 
કરો કે, એક છોકરીને સ્પર્શ કરવાની છૂટ આપવામાં આવે અને 
પરૂષ શિક્ષક પ્રેક્ષક હોય તો કેવી પરિસ્થિતિ થાય ? 


ધોરણ-૮ના વિધ્યાર્થીઓને “જો કપડાં ન હોય તો? જેવા કાલ્પનિક 
વિષય ઉપર નિબંધ લખવાનું કહેવામાં આવે છે. શિક્ષકોને સુચના 
આપવામાં આવે છે કે, વિદ્યાર્થીઓ હાસ્યાસ્પદ વાતો લખે તો પણ 
વાંધો નહીં. આ વિષયની વર્ગમાં ચર્ચા પણ કરવામાં આવે છે. જે 
વર્ગમાં છોકરા-છોકરીઓ સાથે ભણતા હોય ત્યાં આવી ચર્ચા છેડવામાં 
આવે તો શું પરિણામ આવે ? 


ધોરણ-૮ના વિદ્યાર્થીઓને સ્ત્રી-પરૂષના પ્રજનન અંગોનો ચાર્ટ 
બતાવવામાં આવે છે. અને તેમને ઓળખવાનું કહેવામાં આવે છે. 
આ ચાર્ટમાં શિશ્ન, યોનિ, કિલટોરિસ, પ્રોસ્ટેટ ગ્લાન્ડ વિગેરે બધુ 
હોય છે. વિદ્યાર્થીઓને આ સાથે શિશ્ન અને યોનિ કેવી રીતે સાફ 
કરવા એ પણ ભણાવવામાં આવે છે. ધોરણ-૮ના વિદ્યાર્થીઓને 
કહેવામાં આવે છે કે, તંદરસ્ત સ્ત્રી-પરૂષો હસ્તમૈથન કરે છે. સ્ત્રીએ 
હસ્તમેથન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું એ પણ આ પ્રકરણમાં 
ભણાવવામાં આવે છે. 


187 


ક* ધોરણ-૧૨માં સોળ વર્ષના કૃમાર-કમારીને જે શીખવવાનો કોર્સ 


ઘડયો છે તે સવાલ-જવાબરૃપે નીચે પ્રસ્‍તુત છે : 

[૧] પ્રશ્ન : શું છોકરો હસ્તમેથન કરે તો તે નપુંસક બની જાય 
છે ? જવાબ : હસ્તમૈથન તો યુવાનની સેકસની ઈચ્છાને સંતોષવાનો 
એક માર્ગ છે. અને તે નોર્મલ છે. તેમાં ખોર્ટે નથી. તેની આરોગ્ય પર કોઈ 
અસર થતી નથી. જો ૧૬ વર્ષનો છોકરો હસ્તમેથનમાં વધુ પડતો જાય તો 
સેકસ્યુઅલ વાસના જ નહીં તે કોઈપણ બાબતમાં નાસીપાસ થાય તો 
ફસ્ટ્રેશનને નિવારવા પણ હસ્તમેથન કરતો થઈ જાય છે. અને તેથી તેની 
રોગપ્રતિકારક શકિત ઘટે છે. ચહેરાનું નૂર ઘટે છે. ફરિયાદ કરાવું કે 
હસ્તમેથનની આ “ભલામણ? સેકસ એજ્યુકેશનના સરકારી પાઠયકમમાં 
છે. આડકતરી રીતે જાણે કહેવાય છે કે હસ્તમેથન કરી સ્વમઝા માણો. 
કોઈ નુકસાન નથી ! 

[| પ્રશ્ન : ઓરલ સેકસ એટલે શું ? વર્ગમાં આવો પ્રશ્ન પુછાય 
છે. પાઠયકમમાં તેનો જવાબ છે કે, ઓરલ સેકસ એટલે મુખમેથન. 
પરૂષના લિંગને મોંમાં લઈને ઉત્તેજવાની ક્રિયા (આ ક્રિયા ખરાબ છે તેવી 
પાઠયક્રમમાં કોઈ ચેતવણી નથી). 


[ડ| પ્રશ્ન : છોકરીઓ માસિકસ્ત્રાવમાં હોય ત્યારે સેકસ કરવાથી 
છોકરી ગર્ભવતી બનતી નથી તે વાત સાચી છે ? પાઠયકમમાં આવા 
સવાલનો શિક્ષક જવાબ આપે છે કે, માસિક સ્ત્રાવમાં સેકસ કરાવે તો 
પણ છોકરી ગર્ભવતી થાય છે ! (બસ આટલું લખીને શિક્ષક વધુ કહેતા 
નથી કે માસિક સ્ત્રાવમાં સેકસ કરવું આરોગ્ય માટે સારું નથી.) 


[૪] પ્રશ્ન પૂછાય છે કે, “તમારો પ્રેમ વ્યકત કરવા માટે સુકસ્યુઅલ 
ઈન્ટરકોર્સ શું શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે ?'? આનો સત્તાવાર જવાબ મળે છે કે તમારો 
પ્રેમ વ્યકત કરવા સેંકડો રસ્તા છે, સેકસની જરૂર નથી. ઉપરાંત સેકસ્યુઅલ 
એકિટવિટીમાં ઘણી બાબતો આવી જાય છે. છોકરા-છોકરી એકબીજાનો 
હાથ પકડે, એકબીજાને ભેટે, સ્પશે, એકબીજાને ચુંબન કરે અને એક- 

188 


લ્પ 


બીજાના અંગને રમાડે, મઝા લે ! સ્ત્રીના ગૃપ્ત અંગને રમાડીને તેમાંથી 
પરાકાષ્ઠાનું સુખ છોકરીને આપે ! [આનાથી પણ વધુ ખતરનાક સવાલ 
જવાબ સેકસ એજ્યુકેશનના કોર્સમાં છે. આ પ્રેમ વ્યકત કરવા માટે જે 
રસ્તા બતાવ્યા છે તે તો યુવા પ્રજાને વંઠાવવાની વાત છે.| -દિવ્ય ભાસ્કર 


આમ હોગી આશિકી કાલેજકે અંઝો તૂલ (સંકુલ)મેં 
લયલા વ મજનૂન નઝર આયેંગે હર સ્કૂલમેં 


એક સમયે બ્રિટનની સરકાર માનતી હતી કે સ્કૂલના બાળકોને સેકસનું 
શિક્ષણ આપવાથી કિશોરીઓ ગર્ભવતી થવાના કિસ્સાઓ ઘટશે, પણ 
તેથી ઉલ્ટું બન્યું છે. બ્રિટનમાં દર વર્ષે સ્કૂલમાં ભણતી આશરે ૧૦,૦૦૦ 
કન્યાઓ ગર્ભવતી બને છે. તેમને સલામત ગર્ભપાતની સલાહ આપવા 
માટે સ્કૂલોમાં નસો રાખવી પડી છે. આ કિશોરીઓ માટે સ્કૂલની કેન્ટીનમાં 
સંતતિ નિયમનની ગોળીઓની વ્યવસ્થા કરવી પડી છે. 


અમેરિકાને પણ હવે કમળી વયે જાતીય શિક્ષણ આપવાના દુષ- 
પરિણામો દેખાઈ રહ્યા છે. આ કારણે પ્રેસિડેન્ટ જ્યોર્જ બશે સ્કૂલના 
બાળકોને સેકસથી દૂર રહેવાનું સમજાવવા માટે મોટી ઝુંબેશ સરકારી 
ખચે શરૂ કરી છે. આ માટે સરકાર તરફથી ૧.૧ અબજ ડોલરનું ભંડોળ 
ફાળવવામાં આવ્યું છે. સ્કૂલમાં બ્રહ્મચર્યના સેમિનારો યોજાય છે. 
અમેરિકાની સરકાર જ્યારે બાળકોને બ્રહ્મચર્યના પાઠો ભણાવી રહી છે 
ત્યારે આપણી સરકાર સેકસના પાઠો ભણાવવા ઉતાવળી બની છે. એ 
વિધિની મોટી વિચિત્રતા જ છે. /ગિજરાત સમાચાર : ૨૧/૦૭/૦૭, શનિવાર] 


અમેરિકન ફોજના મેડીકલ સેન્ટર ૨૦૦૩ની એક ઈન્કવાયરીથી 
માલુમ પડે છે કે, ૫૫૮ સ્ત્રી ફોજીઓમાંથી ૨૮% સ્ત્રીઓએ બતાવ્યું કે, 
ફોજી નોકરી દરમ્યાન તેમની ઈઝઝત લૂંટાઈ ગઈ અથવા તેની કોશિશો 
કરવામાં આવી. આ તો તે સ્ત્રીઓની ટકાવારી છે, જેમણે જાતિય સતામણી 
વિરૂધ્ધ મોટું ખોલ્ય. પેન્ટાગોનનો ઈ.સ. ૧૯૮૮નો સરવે દર્શાવે છે કે, 
ફોજમાં પુરૂષોની સતામણીનો ભોગ બનેલ ૯૦ ટકા સ્ત્રીઓ અમુક 
189 


કારણોસર અધિકારીઓને પોતાની મઝલૂમીની દાસ્તાનનું વર્ણન કરી 
શકતી નથી. 

ભારતમાં પણ પોલીસ ઓફિસરોનું કહેવ છે કે, જો છોકરીઓનો 
પહેરવેશ વ્યવસ્થિત થઈ જાય તો શાંતિ જાળવવામાં મદદ મળી શકે છે. 


જયેન્દ્ર સ્ટડીઝ ગુપે દિલ્હી શહેરની યુનિવર્સિટીઓના આંકડા પ્રગટ 
કર્યા છે, તેમાં ૯૧.૦ ટકા હોસ્ટેલમાં રહેનાર, ૮૮.૨ ટકા નોન હોસ્ટલઝ 
અને ૮૫.૦૭ ટકા લોકલ વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓએ કેમ્પસમાં 
દરરોજ જાતિય સતામણીની શિકાયત કરી છે. 


દિલ્હીની એક પબ્લિક સ્કૂલનો સર્વે રિપોર્ટ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાએ 
પ્રકાશિત કર્યો છે, જે અત્યંત ચોંકાવનારો છે કે, બારમી કલાસથી પહેલા 
જ તે સ્કૂલોના ૭૫ ટકા વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ કોઈ ન કોઈ 
પ્રકારે શારીરિક સુખ માણી ચૂકયા છે. તેનું કારણ વિદ્યાર્થીનીઓના પશ્ચિમી 
કલ્ચરના ભડકાવનાર ડ્રેસીસ હોય છે. 


સો ટકા સાક્ષરતાની ડંફાશો મારતા રાજ્ય કેરાલામાં ૨૦૦૩ જુનથી 
એક વર્ષના ગાળામાં ૨૦૧૭ જેટલી સુશિક્ષિત મહિલાઓની જાતિય 
સતામણીના તથા ૨૮૬૩ જેટલા પરૂષો દ્વારા પત્નીઓ પર ગજારાતા 
અત્યાચારોના કેસો થયેલા છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં આ પ્રકારના કેસોમાં 
૩૯૬ પિડીતોએ આત્મહત્યા કરેલી છે. 


એક આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે ભારતમાં 
દરરોજ ૨૧૪ બળાત્કાર થાય છે. નાની બાળકીઓ સાથે બળાત્કાર કરવાની 
વિકરમરૂપ કખ્યાતિ ભારતે ૧૯૯૪માં મેળવી હતી. આ વર્ષે દરરોજ ચાર 
બાળકીઓ પર બળાત્કાર થયો હતો. લાગે છે કે હાલનું વર્ષ ૧૯૯૪ને 
પણ પાછળ મૂકી દેશે. [જિન્ષભૂમિ, તા. ૨૪/૯/૦૪] 


ઈન્સાનોને પેદા કરવાવાળા અલ્લાહપાકે માનવસમાજની સ્વચ્છતા 
આદર્શતા અને પાકીઝગીની જે સુંદર વ્યવસ્થા કરી છે, તેમાં સ્ત્રી-પરૂષના 
190 


લ્૬ 


કામો વહેચી આપ્યા છે. સ્ત્રી જો ઘરની જવાબદારી સંભાળી, આદર 
પત્ની અને પ્રેમાળ માતાની જવાબદારીનું ભાન રાખે તો તે પરૂષનો ઘરની 
બહારની બધી જ જવાબદારીઓથી ભાર હલકો કરી આપે છે. પરંત 
જ્યારે તે પોતાની ઘરેલુ જવાબદારીઓમમાં નિષ્કિય રહી પારકા પરૂષોની 
નજરોમાં પ્રિય થવા પોતાના અંગોનું પ્રદર્શન કરવા બહાર નીકળી પડે છે, 
તો ગૃહનિર્માણ થવાની જગ્યાએ બરબાદીનું કારણ બને છે. 


આ વાત ખૂબ ગંભીરતાપૂર્વક વિચારવાની છે કે, શિક્ષણમાં છોકરા- 
છોકરીઓનું સાથે રહી ભણવું કયાં સુધી સ્વીકાર્ય હોય શકે ? સહ શિક્ષણની 
બાબતે બે પાસાંઓ ધ્યાનપાત્ર છે. શં વિધ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓનો 
અભ્યાસકમ એકસમાન હોવો જોઈએ કે અલગ ? બીજું એ કે વિદ્યાર્થીઓ 
અને વિદ્યાર્થીનીઓને એક જ વર્ગખંડમાં બેસાડવા જોઈએ કે અલગ અલગ? 


નાની વયે જ્યારે જાતીય આવેગોથી બાળકો મૂકત હોય છે, ત્યારે 
સહશિક્ષણની ગુંજાઈશ છે. પ્રાયમરી સુધી સહશિક્ષણની વ્યવસ્થા રાખી 
શકાય એમ છે. એટલે જ ઈસ્લામે નાસમજ બાળકોને પારકી સ્ત્રી પાસે 
આવવા-જવાની છટ આપી છે. [સન્તૃર : ૫૮/ પરંતુ જ્યારે બાળકોમાં 
જાતીય આવેગો પ્રબળ થવા લાગે તો વર્ગખંડમાં તેમને એક સાથે બેસાડવા 
એ આગ તથા ગંધક એકત્ર કરવા જેવું છે. ઈસ્લામનું દ્રષ્ટિબિંદુ આ 
બાબતે અત્યંત સ્પષ્ટ છે કે, એક પરૂષ પારકી સ્ત્રીને જોઈ શકે નહિ. 


આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમે ફરમાવ્યું કે, “નજર ઈબ્લીસ 
(શયતાન)ના તીરોમાંથી એક તીર છે.” સમગ્ર ખરાબીના મૂળ આ નજરમાં 
છે. નજરથી જ બધા ફિત્નાઓ જાગે છે. જ્યારે વારંવાર નજર પડે છે તો 
હિંમત વધે છે. વાત કરવાની હિંમત થાય છે, પછી હવસનો હાથ ઉપડે 
છે, મુલાકાતો ગોઠવાય છે. અને અંતે શરમ તથા લજજાની બધી હદો 
વટાવી દે છે. એટલે નજરના બગાડને નજરઅંદાજ કરી શકાય એમ નથી. 
ખાસ કરીને એ સ્થિતિમાં જ્યારે કે ચુસ્ત તથા આકર્ષક યુનિફોર્મ હોય. 
માત્ર ચહેરો જ નહીં, સ્કર્ટના કારણે ઘુંટણ સુધીનો ભાગ પણ ખલ્લો હોય. 
191 


શધ્ધ શૈક્ષણિક દ્રષ્ટિકોણથી જુઓ તો મૂળ શિક્ષણ બે વાતોનું નામ છે. 
જે કાંઈ ભણાવવામાં આવી રહયાં છે તેને વિદ્યાર્થી સારી પેઠે સમજે અને 
બીજું એ કે, તેને યાદ રાખે. આ બન્ને બાબતો માટે એકાગ્રતા હોવી જરૂરી 
છે. તેના માટે વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્થીનીનું પરું ધ્યાન શિક્ષક તરફ હોય એ 
જરૂરી છે. તેમજ ભયનું વાતાવરણ ન સર્જાય એ પણ જરૂરી છે. પરંતુ 
સહશિક્ષણમાં છોકરા-છોકરીઓ નું ધ્યાન વહેચાતું રહે છે. તેઓ વિજાતીય 
પાત્રની હાજરીમાં એકચિત્તે પાઠ સાંભળી શકતા નથી. બીજી તરફ શરીફ, 
સારા ઘરની વિદ્યાર્થીનીઓ, છેલબટાઉ, રોડરોમિયોથી ભયભીત રહેતી 
હોય છે. અને ગભરાતા ગભરાતા તેઓ વર્ગખંડમાં બેસે છે. આવી સ્થિતિમાં 
વિદ્યાર્થીઓ એકાગ્રતા કેવી રીતે સિધ્ધ કરી શકવાના છે ? 


જો કોઈ સંસ્થા કે વ્યકિત તે વિદ્યાર્થીઓનું સર્વેક્ષણ કરે જેમણે સહ- 
શિક્ષણ મેળવ્યું છે, તથા જેઓ અલગ અલગ (બોયઝ અલગ, ગર્લ્સ 
અલગ) સ્કૂલ કોલેજોમાં ભણ્યા હોય તો મારું અનુમાન છે કે અલગ 
અલગ તાલીમ પામેલા વિદ્યાર્થીઓ તથા વિદ્યાર્થીનીઓ વધારે સફળ હશે. 
જો આપણે વિદ્યાર્થીનીઓ માટે અલગ શેક્ષણિક સંસ્થાઓ ઉચ્ચ ધારા- 
ધોરણ સહિત નહીં સ્થાપીએ તો આપણા માટે આપણી સામાજિક તથા 
ધાર્મિક મૂલ્યોની સાચવણી શકય નહીં બને. અને પશ્ચિમનું આંધળે 
અનુકરણ આપણને કયાંયના નહીં રાખે. 


મફત કરજિયાત પાથમિક શિક્ષણ 
અને બંધારણીય અધિકારો 


મફત અને ફરજીયાણ શિક્ષણ બાળકોનો મૂળભૂત અધિકાર એક્ટ 
(The Right of children to free and compulsary Education Act 
2009) બિલ સંદર્ભમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું. ૧૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૦ના દિને 
ગેઝેટમાં પ્રગટ કરવામાં આવ્યું અને પહેલી એપ્રિલ ૨૦૧૦થી તેને લાગુ 
કરવામાં આવ્યું. ટૂંકમાં આ એક્ટને Right to Education “AI RTE 
કહેવામાં આવે છે. આ એક્ટનો હેતુ આપણા દેશના ૬ થી ૧૪ વર્ષના 
192 


G૭ 


બાળકોના પ્રાથમિક શિક્ષણનું નવુ માળખુ અસ્તિત્વમાં લાવવાનો અને વિનામૂલ્યે 
ફરજિયાત શિક્ષણની સવલત ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે. 


કોઈપણ સરકારની એ મોટી જવાબદારી છે કે, પોતાના દેશના બાળકો 
માટે શિક્ષણની યથાયોગ્ય વ્યવસ્થા કરે. એ હિસાબથી આ એક બહુ સારૂ 
પગલુ છે કે, મફત ફરજીયાત શિક્ષણનો એક્ટ સંસદથી મંજૂર કરાવવામાં 
આવ્યો. પરંતુ જેવી રીતે આ એક હિંમતભર્યું કદમ તથા એક સુંદર વિચાર 
છે, તેવી જ રીતે તે ઉતાવળભ યો તથા બેધ્યાનીથી ઉઠાવવામાં આવેલ એક 
મૂર્ખતાભયો નિર્ણય પણ છે. આ કાનૂનને જેવો છે તેવો જો લાગુ કરી દેવામાં 
આવશે, તો લઘુમતિઓના મામલામાં તેના પરિણામો બહુ ખરાબ આવશે. 
આનાથી તેમના ધાર્સિક શિક્ષણ તથા સાંસ્કૃતિક ઓળખ પર અવળી અસર 
પડશે. ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડની કાર્યકારી સમિતિએ પોતાની 
મિટીંગ (૨ જુલાઈ ૨૦૧૦)માં આ એક્ટના હવાલાથી પોતાના હકારાત્મક 
તથા નકારાત્મક વિચારો તથા સંદેહોને આ શબ્દોમાં દશાંવ્યા છે : 


ક શિક્ષણની તકો ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અને બાળકોને પાયાના શિક્ષણથી 
શણગારવા માટે આ શ્રેષ્ઠ એક્ટ છે. 

ક* ઓ એક્ટને લાગુ કર્યા પછી મદ્રસાઓ, પાઠશાળાઓ, ગામડામાં 
ચાલતી નાની નાની શિક્ષણ સંસ્થાઓનો કોઈ અવકાશ નથી રહેતો. 
ઉક્ત સંસ્થાઓ આ નવા કાનૂન મુજબ ગુનેહગાર છે, અને તેમને દંડ 
ફટકારી શકાય છે. 

ક* આ એક્ટમાં ભારતિય બંધારણની મૂળભૂત અધિકારોની કલમ ર૯, 
૩૦ની અવગણના કરવામાં આવી. દા.ત. હવે કોઈ નવો માણસ 
શિક્ષણ સંસ્થા નહીં ખોલી શકે. ક્યાં તો સરકાર ખોલશે, ક્યાં તો 
મોટા મોટો ઉયોગપતિઓ ખોલશે. 

કઃ આ એક્ટથી એવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઉભી થશે, જેમાંથી ૭૫% એવા 
વિદ્યાર્થીઓ બહાર પડશે, જેમની અંદર આઠમા ધોરણથી આગળ 
ભણવાની લાયકાત નહીં હશે. 

193 


મ બાળકોમાં નીતિના બદલે અનીતિ જન્મશે. બાળકો સુશીલ બનવાના 


બદલે અશ્લીલતામાં સરી પડશે. 


એક્ટની કલમ નં. ૨ (N)માં સરકારે શિક્ષણની જે વ્યાખ્યા દર્શાવી 
છે, તે મૂળભૂત બંધારણીય અધિકારોથી વિપરીત છે. સરકારના મતે 
વિનામૂલ્ય ફરજીયાણ શિક્ષણનો અર્થ પહેલાથી આઠમા ધોરણ સુધીનું 
શિક્ષણ, પ્રાથમિક શિક્ષણ છે. આ પ્રાથમિક શિક્ષણ કોઈ પણ પરંપરાગત 
શાળામાં પૂરા સમય (પ Tin) માટે આપવામાં આવશે. શિક્ષણ એ 
આપવામાં આવશે, જેને સરકાર તથા સરકાર સબંધી સંસ્થાઓ કાનૂની 
ધોરણે શિક્ષણ તરીકે સ્વીકારે. દરેક બાળકનો એ અધિકાર છે કે, તે 
પરંપરાગત સ્કૂલમાંથી પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવે, સાથોસાથ સ્કૂલ ધારાધોરણ 
મુજબની હોય તથા તેમાં શિક્ષણ સારી રીતે આપવામાં આવતું હોય. 


પરંપરાગત શાળા જેમાં બાળકોને મફત ફરજીયાત શિક્ષણ આપવામાં 
આવશે, તે શાળાની વ્યાખ્યા એક્ટમાં વિગતવાર દર્શાવવામાં આવી છે : 


ક સ્કૂલથી મતલબ સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાત સ્કૂલ છે, જે પ્રાથમિક 
શિક્ષણ આપે. 

ક તે સ્કૂલ, જેને સરકાર કે સ્થાનિક અધિકારીઓએ સ્થાપી હોય અને 
તેના પર સરકાર કે સ્થાનિક સ્વરાજયનો અંકુશ હોય. 

કક તે સ્કૂલ, જે સરકાર અથવા સ્થાનિક અધિકારીઓ પાસેથી આંશિક 
કે પૂરી આર્થિક સહાય મેળવતી હોય. 

ક તે સ્કૂલ, જે નક્કી કરેલી કેટેગરી સાથે સબંધ ધરાવતી હોય. 

જ* તે સ્કૂલ, જે સરકાર કે સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા આર્થિક સહાય 
મેળવતી ન હોય. 


ઉપરોક્ત પ્રકારની બધી જ સ્કૂલો, મદ્રસાઓ, મક્તબો, પાઠશાળા- 
ઓમાં RTE કાનૂન લાગુ થશે. અને ઉપરોક્ત સંસ્થાઓ કલમ ૨ (N)નની 
અંદર આવશે. આ બધી સંસ્થાઓએ RTદના નીતિનિયમો માનવા પડશે. 
194 


૮ 


સ્કૂલની મજકૂર વ્યાખ્યાના વતુંળમાંથી જે સ્કૂલ બહાર હશે, તેને 
“સ્કૂલ” સમજવામાં નહીં આવશે. બીજા શબ્દોમાં કોઈ મદ્રસો, મક્તબ 
કે પાઠશાળા, જેણે સરકારથી મંજૂરી લીધી નહીં હોય અને તેમાં સરકારી 
અભ્યાસકમ ભણાવાતા ન હોય, તો તે સંસ્થા દોષી હશે. અને ત્યાં જે 
શિક્ષણ આપવામાં આવી રહયું હશે, તે સરકારની મરજી વિરૂદ્ધ લેખાશે. 
તેમજ જો કોઈ સંસ્થા ફુલટાઈમ (પુરા સમય) માટે પ્રાથમિક શિક્ષણ નહીં 
આપશે, તો તે પણ ગુનેહગાર ઠરશે. સ્કૂલ માટે જે નીતિનિયમો આપવામાં 
આવ્યા છે, તેની સ્પષ્ટતા કલમ ૧૯ અને રપમાં કરવામાં આવી છે. 
ગામડાં તો દૂર રહ્યા, શહેરવાસી મુસ્લિમો માટે પણ આ કાનૂન પર અમલ 
કરવું અશક્ય છે. પરિણામ એ આવશે કે, સ્કૂલના (કહેવાતા) ધારાધોરણ 
તથા અભ્યાસ-કમમાં કમી રહી જવાના ગુનામાં સંડોવણી બદલ ઉક્ત 
સંસ્થાઓ, તેના ટ્સ્ટીઓ, તેના ઉસ્તાદો તથા વાલીઓ ગુનેહગાર ઠરશે. 
એટલે જ કલમ (5)17 કહે છે કે, જે માણસ સ્કૂલની માન્યતાનું સર્ટિફિકેટ 
મેળવ્યા વગર સ્કૂલ ચલાવશે અથવા માન્‍્યતાપ્રા્ત સ્કૂલની મંજૂરી રદ 
કરવા છતાં સ્કૂલ ચલાવે છે, તેને એક લાખ રૂપિયા સુધી દંડ ભરવો પડશે. 
અને જો મંજૂરી વગર શિક્ષણકાર્ય ચાલુ રાખવામાં આવશે, તો એ સ્થિતિમાં 
પ્રતિદિન માટે દંડ પેટે દસ હજાર (૧૦,૦૦૦) રૂપિયા આપવા પડશે. 
RTદની જ કલમ ૧૮માં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સરકારની મંજૂરી લીધા 
વગર કોઈ પણ સ્કૂલ સ્થાપી નહીં શકાશે. 


આમ, ન નવા મદ્રસાઓ, મકાતિબ બનાવી શકાશે, ન જૂના મદ્રસાઓ 

તથા મકાતિબોને (સ્કૂલની વ્યાખ્યામાં બંધબેસતા ન હોવાના લીધે) બચાવી 
શકાશે. જો કોઈએ ઉલ્લંઘન કર્યું, તો એક લાખ રૂપિયાનો દંડ અને ત્યાર 
પછી પણ ઉલ્લંઘન ચાલુ રહ્યું તો દરરોજ દસ હજાર રૂપિયાનો દંડ આપવો 
પડશે. સારાંશ કે, કોઈ એક પણ શરત પૂરી નહી થશે, તો દંડ ભરવો પડશે. 
જો નોટિસ મળ્યા પછી ત્રણ વર્ષની અંદર કોઈ શેક્ષણિક સંસ્થા સરકારે 
નકકી કરેલા ધારાધોરણ મુજબ નહીં વર્તશે, તો તે સંસ્થા બંધ કરવી પડશે. 
195 


સરકારે આઝાદી પછી લઘુમતિ સંસ્થાઓ સ્થાપવા માટે N૦૮ની 
શરત તો લગાવીને રાખી જ છે, આ સર્ટિફિકેટ મેળવવુ પણ લોખંડના 
ચણા ચાવવા બરાબર છે. હવે નવી સ્કૂલ ખોલવા માટે મંજૂરી 
(Recoફi)ની શરત પડતા પર પાટુ સમાન નીવડશે. હઝ. મોલાના 
મુહમ્મદ વલી રહમાનીના શબ્દોમાં “આઠમા ધોરણ સુધીની મંજુરી 
જો મેળવવી હોય, તો ધારાધોરણ મુજબની જગ્યા, બાંધકામ, શિક્ષકો, 
કર્મચારીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ભેગા કરવા પડશે. ત્યારે જ ઈન્સ્પેક્ટર 
(એજ્યુકેશન) 0.K.ની રિપોર્ટ આપશે. પછી “વ્યવહાર” કરીને મંજૂરી 
મેળવવી પડશે. પરંતુ જો ઈન્સ્પેકશન વખતે અધિકારીએ એમ પૂછી લીધું 
કે, આ વિદ્યાર્થીઓને શા માટે એકત્ર કર્યા છે ? અને કોઈ સ્કૂલવાળાએ 
બાફી માર્યું કે, “ભણાવવા માટે” તો ઉક્ત એકટ મુજબ આ માન્યતા 
વગરની સંસ્થાને એક લાખ રૂપિયાનો દંડ આપવો પડશે. સરકારી 
અધિકારીઓની બૂરી નિય્યતથી લઘુમતિ સંસ્થાઓને કેવી રીતે બચાવી 
શકાશ ? આનો જવાબ તો સરકાર જ આપી શકે છે.” 

જો તમે પાંચમા ધોરણ સુધી સ્કુલ ખોલવા માંગો તો તમને ક્યારેય 
મંજૂરી નહીં મળે. મંજૂરી મળશે તો આઠમા સુધીની જ મળશે. આ બધી 
જ કલમો ભારતિય બંધારણની તે મૂળભૂત અધિકારોની કલમ વિરૂદ્ધ છે, 
જેના મુજબ દરેક ભારતિય નાગરીક કે સમૂહને પોતાને મનગમતી શૈક્ષણિક 
તથા ધાર્મિક સંસ્થાઓ સ્થાપવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. 


વર્તમાન એક્ટમાં “રાષ્ટ્રીય અભ્યાસકમ'” ભણાવવા ઉપર ભાર 
આપવામાં આવ્યો છે. કલમ ૩(4) પણ મૂળભૂત અધિકારોથી વિપરીત છે. 


ઉક્ત એક્ટ મુજબ આઠમા ધોરણ સુધી કોઈ પરીક્ષા લેવામાં નહીં 
આવે. તેઓને પરીક્ષા વગર જ ઉપલા ધોરણમાં ચઢાવી દેવામાં આવશે. 
વિદ્યાર્થીને નાપાસ થવાનો ભય જ નહીં રહેશે, તો તે મહેનત જ કેમ 
કરશે ? અને જો તેર-ચોદ વર્ષ સુધી બાળકોને મહેનતની ટેવ (પરીક્ષાના 
હવાલાથી) પાડવામાં નહીં આવશે, તો આગળના અભ્યાસમાં એના અંદર 
196 


C્ 


મહેનત કરીને પાસ થવાની ઉમંગ કેવી રીતે જાગશે ? 

સમાન નાગરિક ધારા દ્વારા પહેલાં ધાર્મિક ઓળખ પર હુમલો 
કરવામાં આવ્યો, હવે “સમાન અભ્યાસકમ'”'ના અખતરા દ્વારા લોકોની 
જુદી જુદો સાંસ્કૃતિક તેમજ ભાષાકીય ઓળખ ભૂંસવાની કોશિશ કરવામાં 
આવી રહી છે. લગભગ એવું લાગે છે કે, નિશાન ઉપર લઘુમતિઓ છે. 
આનાથી ભારતની લોકતંત્ર વ્યવસ્થા ઉપર અવળી અસર થશે. 


બધા જ બાળકો ડાહ્યા નથી હોતા, અમૂક બાળકો તોફાની હોય છે. 
તોફાની બાળકોમાં પણ કેટલાક બાળકો એવા હોય છે કે, તેમને જો સામાન્ય 
શારીરિક સજા આપવામાં આવે, તો તેઓ સખણાં રહે છે. ઉક્ત શૈક્ષણિક 
એક્ટમાં શારીરિક-માનસિક કોઈ પણ પ્રકારની સજા સંપૂર્ણપણે મનાઈ 
ફરમાવવામાં આવી છે. જો કે “શારીરિક કે માનસિક સજા'” એક અસ્પષ્ટ 
શબ્દ છે. કોઈ વિદ્યાથીને હોમવક (ગૃહકાર્ય) નહીં કરવાના લીધે ક્લાસમાં 
ઉભો કરી દેવામાં આવે, તો એ શારીરિક સજા થઈ જશે અથવા શિક્ષક 
એમ પૂછી લે કે, તે હોમવર્ક કેમ નહીં કયું ? તો સહઅધ્યાયીઓ સમક્ષ 
તેનું અપમાન થવાના લીધે આ માનસિક સજાની વ્યાખ્યામાં આવી જશે. 
તો આવી સ્થિતિમાં ઉક્ત કાનૂનની નજરમાં શિક્ષક ગુનેહગાર ઠરી શકે 
છે. અને તેના પર એક્શન લઈ શકાશે. મતલબ એ થશે કે, વિદ્યાર્થીની 
ભલાઈ ખાતર થોડીક “કડક ભાષા? પણ એક “પાપ” ગણાશે. 


ઉક્ત શૈક્ષણિક એક્ટમાં હેલ્થ એન્ડ ફિઝીકલ એજ્યુકેશનના નામે 
સેક્સ એજ્યુકેશન આપવામાં આવશે. એનાથી જાતિય જ્ઞાન તો નહીં 
આવે, પરંતુ જાતિય અવ્યવસ્થા જરૂર સર્જાશે. 


ઉક્ત એક્ટ મુજબ એક્ઝીક્યુટિવ બોડીમાં છ૫ ટકા વાલીઓ હશે, 
અને ૨૫ ટકા સ્કૂલના સંચાલકો તથા ટીચર્સ હશે. વળી, ૭૫ ટકા વાલી- 
ઓમાં અડધી સંખ્યા સ્રીઓની હોવી જરૂરી છે. નારીવાદીઓ માટે તો આ 
ખુશખબરી છે, પરંતુ નાદાન નારીવાદીઓ એ નથી સમજતા કે, આ પુરૂષ 
પ્રધાન સમાજ સ્રી પર તો પુરૂષની જવાબદારીઓ નાંખી દે છે (સ્કૂલ 
197 


ચલાવવાની), પરંતુ શોષણકતાં પુરૂષપ્રધાન સમાજ સ્ત્રીની કોઈ જવાબદારી 
(દા.ત. ઘરકામની) પોતાના શીરે લેવાની તેયારી નથી દર્શાવતો. પશ્ચિમ 
આ માર્ગ પર ચાલી ચૂક્યું છે, અને તેણે આ માર્ગ છોડવાની શરૂઆત પણ 
કરી દીધી છે. પરંતુ ભારતિય બુદ્ધિવાદીઓને પશ્ચિમનું થૂકેલુ ચાટવામાં 
મજા આવે છે. 

એક ગરીબ બાળક ક્યાં તો સ્કૂલે જ નથી જતો, ક્યાં તો પહેલા-બીજા 
ધોરણ પછી મજૂરી પર લાગી જાય છે. આ એક્ટ મુજબ જો ગરીબ 
બાળકોને બળજબરીપૂર્વક ભણાવવામાં આવશે, તો આઠમા ધોરણ પછી 
પણ એ પોતાની આર્થિક ભીંસ ઓછી કરવા માટે શાળા તો છોડી જ 
દેવાનો છે. તો શું આઠમું ધોરણ પાસ કર્યાં પછી એના આધારે તેને 
કોઈ નોકરી મળશે ? કે પછી તેને ત્યાર પછી પણ મજૂરીમાં જ જોતરાવું 
પડશે ? ગરીબ બાળક આઠમા પછી માધ્યમિક શિક્ષણ કેવી રીતે જારી 
રાખી શકશે એ સરકારે વિચાર્યું છે ? 


આજે પણ ઈમાનનો શિકારી ટાંપીને જ બેઠો છે 


ઈસ્લામ અને અન્ય ધમો વચ્ચે જે માન્યતા ભેદરેખા દોરે છે, તે શુદ્ધ 
એકેશ્વરવાદની માન્યતા છે. “શુદ્ધ એકેશ્વરવાદ'”નો અર્થ એ છે કે, અલ્લાહ 
તઆલા પોતાના વ્યક્તિત્વ (ઝાત)ના હિસાબથી પણ અજોડ છે. ન તેનો 
કોઈ પિતા છે, ન માતા. ન પત્ની, ન સંતાન. ન કુટુંબ, ન કબીલો. તેમજ 
તે પોતાના ગુણો (સિફાત)ના હિસાબથી પણ અજોડ છે. તદુપરાંત તેની 
સત્તામાં પણ તેનો કોઈ ભાગીદાર નથી. ઝિંદગી તથા મોત, રોઝીની તંગી 
તથા તેમાં બરકત, તંદુરસ્તી તથા બીમારી, અજ્ઞાનતા તથા જ્ઞાન, બધાની 
ચાવીઓ તેણે પોતાના હાથમાં રાખી છે. ન કોઈ શક્તિનો દેવતા છે, ન 
કોઈ શાન તથા રોજીની દેવી. એકેશ્વરવાદમાં એ વાત પણ શામેલ છે કે, 
અલ્લાહ તઆલાના કેટલાક અધિકારો છે, જે ખાસ કરીને તેને જ પ્રાત છે. 
અન્ય કોઈ તેમાં ભાગીદાર નથી. ઈબાદત (પૂજા) અલ્લાહપાકની જ 
કરવાની છે. દુઆ પ્રાર્થના) અલ્લાહપાકથી જ કરવાની છે. અલ્લાહ 
198 


૧૦૦ 


તઆલા જ સિજદાના હક્કદાર છે. કોઈ પણ વસ્તુને હલાલ કે હરામ કરવાની 
સત્તા અલ્લાહપાકના જ હાથમાં છે. ન અન્યની ઈબાદત જાઈઝ છે, ન 
સિજદો કરવો અને ન તેની સામે હાથ જોડવા. અથાંત્‌ તોહીદ (એકેશ્વરવાદ) 
અલ્લાહ તઆલાની ઝાત (તત્વ)માં પણ છે, સિફાત (સત્વ)માં પણ છે અને 
હુકૂક (અધિકારો)માં પણ છે. 


ઈસ્લામ સિવાય વિશ્વમાં જેટલા પણ ધર્મો છે, ક્યાં તો સ્પષ્ટપણે 
અનેક દેવવાદના પ્રચારક છે, ક્યાં તો જો એકદેવવાદના હિમાયતી છે, તો 
પરોક્ષ (આડકતરી) રીતે અનેક દેવવાદમાં સપડાયેલા છે. કોઈ ખુદા માટે 
સંતાન માને છે, કોઈ એમ માને છે કે ખુદાપાકે સૃષ્ટિના સંચાલન માટે 
કેબિનેટ બનાવી રાખી છે. અને પોતાની સત્તાઓ જુદા જુદા ખાતાઓને 
હવાલે કરી દીધી છે. કોઈ મોઢાથી ખુદાપાકને એક કહે છે, પરંતુ પોતાનું 
માથુ જુદા જુદા સ્થાનકો પર નમાવે છે. શુદ્ધ, નિર્મળ એકદેવવાદ ઇસ્લામની 
લાક્ષણિકતા છે. અને આ માનવજાત માટે ખુદાપાકની બહુ મોટી મહેર 
(રહમત) છે. આ એકદેવવાદ જુદો જુદો ડેલીઓ પર માથુ ઝુકાવવાથી 
અને જુદા જુદા દરબારમાં હાથ ફેલાવવાથી છૂટકારો અપાવે છે. માનવીય 
સમાનતાનો વિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરે છે. વર્ણ તથા જાતિના આધારે એક માનવી 
તથા બીજા માનવી વચ્ચેના ભેદને મિટાવે છે અને ઇસ્લામની બધી શિક્ષાઓ 
માટે શિક્ષકનો દરજજો ધરાવે છે. 


કુર્‌આન મજીદ આપણને દર્શાવે છે કે, વિશ્વમાં જેટલા પયગમ્બરો 
આવ્યા, તે બધાનું મૂળ અભિયાન આ જ એકદેવવાદનો પ્રચાર હતો. 
પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ (સલ.) અંતિમ પયગમ્બર હતા. અને જરૂરી 
હતું કે, આપના વડે એકદેવવાદનો વિચાર એટલો પાક્કો કરી દેવામાં 
આવે કે, હંમેશ માટે વેભ્ઞાનિક સ્તરે અનેક દેવવાદની વિચારધારા પરાજિત 
થઈ જાય. આપ (સલ.)એ આ ઝુંબેશ માટે ઘણી તકલીફો સહન કરી, 
ગલીકૂચીઓમાં ફરવાના કારણે પગમાં છાલાં પડ્યા, ઈજાઓ થઈ, પથ્થર 
મારવામાં આવ્યા, કડવા વેણ સાંભળ્યા, ભૂખ વેઠી અને દરેક પ્રકારની 
199 


તકલીફ ઉઠાવતાં એક એક માણસને કાકલૂદી કરી કે, “લા ઈલાહ 
ઈલ્લલ્લાહ”” (અલ્લાહપાક સિવાય કોઈ ઈબાદતને લાયક નથી)નો એકરાર 
કરી લો અને સફળતા મેળવી લો. “્કૂલૂ લા ઈલાહ ઈલ્લલ્લાહુ તુફલિહૂ.” 


ઈસ્લામ પૂર્વે અનેક દેવવાદની માન્યતાનું એવું વેચારિક પ્રભુત્વ હતું 
કે, જે ધમો એકદેવવાદની ઝુંબેશ ઉપાડતા હતા તેઓ પણ પોતાનો પાલવ 
અનેક દેવવાદથી બચાવી શકતા ન હતા. હઝરત ઈસા મસીહ (અહે.)ના 
આકાશગમન (રફઅ ઈલસ્સમાઅ) પછી દોઢેક સદી દરમિયાન જ ઈસાઈ 
ધર્મ “ત્રિદેવવાદ'”ના બીબામાં ઢળી ગયો. ખુદ હિન્દુ ધર્મના પ્રાચીન 
સંદભંગ્રંથોને જોવામાં આવે તો એમાં પણ સ્પષ્ટપણે એકદેવવાદની શીખ 
જોવા મળે છે. પરંતુ વર્તમાનમાં હિન્દુમત કદાચ વિશ્વમાં અનેક દેવવાદી 
વિચારધારાનો સોથી મોટો પ્રતિનિધિ છે. જેની પાસે દેવ-દેવીઓની એટલી 
મોટી સેના છે કે, તેમની ગણત્રી કરવી પણ સરળ નથી. 


આ ઈસ્લામનું કાંતિકારી રૂપ છે કે, તેણે આ વિચારની કાયાપલટ કરી 
નાંખી અને એકદેવવાદની માન્યતાને એટલી પ્રભાવી બનાવી નાંખી કે, જે 
અનેક દેવવાદી ધર્મો હતા તેઓ પણ પોતાની અંદર એકદેવવાદના તત્વો 
શોધવા લાગ્યા. ખ્રિસ્તીઓમાં પ્રોટેસ્ટટ સંપ્રદાય જન્મ્યો, જેણે હઝ. ઈસા 
(અલે.)ના ““ઈશ્વરપુત્ર'' હોવાનો ઈન્કાર કર્યો. હિન્દુઓમાં આર્યસમાજની 
ચળવળ ઉભી થઈ, જેનો હેતુ મૂતિપૂજાનો વિરોધ હતો. ઘણા બધા અનેક 
દેવવાદી ધર્મો તો એવા હતા, જે ઈસ્લામના આગમન પછી નામશેષ થઈ 
ગયા અથવા તેમનો વ્યાપ એટલો મયાંદિત થઈ ગયો કે, તેઓ નામશેષ જેવા 
થઈ ગયા. 


ભારતની એ વિશેષતા રહી છે કે, હિન્દુ ધર્મે પહેલાં તો અન્ય ધર્મોને 
બળજબરીપૂર્વક દેશમાંથી કાઢી નાંખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. બોદ્ધમત અને 
જેનમત આનું ઉદાહરણ છે. પરંતુ જ્યારે એ વાત શક્ય ન બની શકી, તો 
તેણે અન્ય ધમોને પોતાની અંદર સમાવી લેવાની યુક્તિ અજમાવી અને 
તેમાં તેને મોટા પાયે સફળતા પણ મળી. બોદ્ધમત અને જૈનમત વ્યવહારતઃ 


૧૦૧ 


હમણાં હિન્દુમતનો જ એક ભાગ બનીને રહી ગયા છે. આવો જ હાલ 
ગુરૂનાનકજી દ્વારા સ્થપાયેલ “શીખમત''નો થયો. ઈસ્લામ સાથે પણ 
હિન્દુમતે પોતાના તે ઈતિહાસને દોહરાવવા માંગ્યો. સર્વધર્મ સમભાવનો 
વિચાર અને તે વિચાર હેઠળ ઈતિહાસની વિખ્યાત “ભક્તિ ઝુંબેશ” આવા 
જ પ્રયત્નોનો એક ભાગ છે. ત્યાર પછી અકબર અને દારાશિકોહ જેવા 
શાસકો વડે આ ચળવળને બળ પુરૂ પાડવાનો સામાન તેયાર કરવામાં 
આવ્યો, જેને ઓરંગઝેબ આલમગીર (૨હ.) જેવા જ્ઞાની તથા વિચક્ષણ 
રાજપુરૂષે નિષ્ફળ બનાવી દીધો. 


જે લોકો ભારતને માત્ર ધર્મના પડછાયા હેઠળ જોવા માંગે છે, તેમના 
માટે આ વાત ચિંતાજનક છે કે આખરે સદીઓના પ્રયત્નો છતાં 
મુસલમાનોને હિન્દુ ધર્મ અને સંસ્કૃતિમાં કેમ સંમિલિત કરી ન શકાયા. 
આ લોખંડના ચણાને કેવી રીતે ઓગાળવામાં આવે ? તેના માટે પહેલાં 
પહેલાં કોમી રમખાણોનો સિલસિલો શરૂ કરવામાં આવ્યો કે મુસ્લિમો 
ભીંસમાં આવી જઈ ઇસ્લામી વિચાર તથા સંસ્કૃતિનો પાલવ છોડી દે. 
પરંતુ તેમનું એ સ્વપ્ન સાકાર ન થઈ શક્યું અને દુનિયાએ અનુભવ્યું કે, 
એક મુસલમાન માટે પોતાના લોહીનું છેલ્લું ટીપું વહાવી દેવું વધારે સરળ 
છે, પરંતુ તે પોતાના ધર્મને છોડી નથી શકતો. ત્યાર પછી મુસ્લિમોના 
વ્યક્તિગત કાનૂનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું કે, જો આ કાનૂનનું અસ્તિત્વ 
નહીં રહે, તો મુસ્લિમો અને દેશબાંધવો વચ્ચે સાંસ્કૃતિક અંતર ખત્મ થઈ 
જશે. અને કદાચ તેઓ આ કોમને આવી રીતે પોતાની અંદર ભેળવી દેશે. 
પરંતુ ભારતના મુસ્લિમ સમાજની એકતાએ આ કાવત્રાને પણ નિષ્ફળ 
બનાવી દોધું. 


આ પશ્ચાદભૂમાં કોમવાદી પરિબળોને એવો અહેસાસ થઈ ગયો છે 
કે, મુસ્લિમોના ઈસ્લામી વિચાર વ્યવહારની ધોરી નસ વાસ્તવમાં શિક્ષણ 
સંસ્થાઓ (મદ્રસાઓ) છે. જ્યાં સુધી શિક્ષણ સંસ્થાઓમાંથી એકદેવવાદ 
અને અનેક દેવવાદ વચ્ચેના આ ભેદભાવને મિટાવવામાં નહીં આવે, ત્યાં 

201 


સુધી આ હેતુ પ્રાસ નહીં કરી શકાશે. આ જ પરિ્રેક્યમાં એક બાજુ દીની 
પાઠશાળાઓ (મદ્રસાઓ)ને બદનામ કરવાની ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી 
રહી છે. જે સંસ્થાઓ સાચા અર્થમાં માનવતાની ઝંડાધારી છે, તે સંસ્થાઓને 
આતંકવાદી કહેવામાં આવી રહી છે. અને બીજી બાજુ સરકારી પાઠશાળા- 
ઓના અભ્યાસકમમાં એવું પરિવર્તન લાવવામાં આવી રહયું છે કે, તે 
વ્યવહારિક સ્તરે હિન્દુ ધર્મનો પરિચય તથા તેનો પ્રચાર બની જાય અને 
અન્ય કોમોમાં લઘુતાગ્રંથી ઉત્પજ્ઞ થાય. તેની સાથો સાથ “વંદે માતરમ્‌” 
અને “સરસ્વતી વંદના?” ગાવાની ચળવળ શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. 
“વંદે માતરમ્‌” અનેક દેવવાદયુક્ત (શિર્કવાળી) કવિતા છે. જેમાં ભારતની 
ભૂમિને ઉપાસ્ય (મઅબૂદ)નો દરજજો આપવામાં આવ્યો છે. આ એક 
એવા રાષ્ટ્રશત્નુની કવિતા છે, જે અંગ્રેજોના આગમનથી ખૂશીઓ મનાવે 
છે અને હિન્દુઓ તથા મુસ્લિમો વચ્ચે નફરતના બી વાવે છે. સરસ્વતી 
હિન્દુ ભાઈઓના ખ્યાલમાં જ્ઞાનની દેવી છે. “સરસ્વતી વંદના'”નો અર્થ 
સરસ્વતીની પૂજા કરવી છે. આ બધી યુક્તિઓનો મૂળ હેતુ તથા લક્ષ્ય એ 
જ છે કે, મુસલમાન અને બીજી લઘુમતીઓને હિન્દુ ધર્મ તથા સંસ્કૃતિમાં 
ખેંચી લેવામાં આવે. શિર્ક (અનેક દેવવાદ) સાથે તેમનો મનમેળ થઈ જાય 
અને તોહીદ (એકદેવવાદ)ના પવિત્ર વિચારથી હાથ ધોઈ બેસે. 


હકીકત એ છે કે, મુસ્લિમો અથવા કોઈ બીજી કોમથી એ વાતોની 
માંગણી વાસ્તવમાં એ વાતની માંગણી છે કે, પોતાની ધામિક માન્યતાઓ 
ત્યજી દઈ બહુમતીની ધાર્મિક માન્યતાઓને સ્વીકારી લે. આ આડકતરી 
રીતે ધર્મ પરિવર્તન કરાવવાનું ષડયંત્ર છે. આ માત્ર કોઈ રાષ્ટીય સમસ્યા 
નથી, બલ્કે શુદ્ધ ધાર્મિક સમસ્યા છે અને મુસ્લિમો માટે તો ધાર્મિક 
હિસાબથી જાણે કે આ જીવન-મરણનો પ્રશ્ન છે. 


આ લઘુમતીઓ પર માત્ર અત્યાચાર નથી, બલ્કે આપણા આ 


બહુકોમીય રાષ્ટ્ની બિનસાંપ્રદાયિક ભૂમિકા અને લોકશાહી મૂલ્યોની પણ 
ખુલ્લમ ખુલ્લી હત્યા છે. એટલે ચોક્કસ જ આ એવી વાત છે, જે દરેક 


૧૦૨ 


રાષ્ટ્પરેમી નાગરિકને તડપાવી દે. 


ઈસ્લામમાં મક્કા મુકર્રમા અને મદીના મુનવ્વરા સોથી વધારે પવિત્ર 
સ્થાનો છે. પરંતુ અહીંની માટી પણ મુસ્લિમો માટે પૂજનીય નથી. પાછલા 
બધા જ પયગમ્બરો સહિત હઝ. મુહમ્મદ (સલ.) મુસ્લિમોની નજરમાં 
અત્યંત પવિત્ર હસ્તી છે. પરંતુ તેમની પણ “વંદના” અને “બંદગી?” થતી 
નથી. એટલે મુસ્લિમો કેમ કરીને આવી માંગણીઓ સંતોષી શકે છે. 
મુસ્લિમોએ આ દેશ પર લગભગ એક હજાર વર્ષ સુધી રાજ કર્યું છે. જો 
તેમણે ધર્મની બાબતમાં બળજબરીનો આ માર્ગ અપનાવ્યો હોતે તો કદાચ 
લઘુમતી-બહુમતીની સમસ્યા જ ન હોતે. અને સમગ્ર ભારતીય ઉપખંડ 
એક ધર્મ તથા સંસ્કૃતિના રંગે રંગાયેલું હોતે. પરંતુ મુસ્લિમોએ ધર્મ, 
સંસ્કૃતિ, અહીં સુધી કે ભાષાની બાબતમાં પણ ક્યારેય બળજબરીનો 
માર્ગ નહીં અપનાવ્યો. 


આ પરિસ્થિતિમાં મસ્લિમો માટે જરૂરી છે કે..... 


કક તેઓ વધારેમાં વધારે ખાનગી સ્કૂલો, કોલેજો સ્થાપે. જેથી સરકારી 
શિક્ષણ સંસ્થાઓના “ધાર્મિક આતંકવાદ'”થી સુરક્ષિત રહી શકે. 


ઝ* અભ્યાસકમમાં થયેલું વિષયુક્ત પરિવર્તન અને નવો ઈતિહાસ 
લખવાની કોશિશનો પૂરી શક્તિથી મુકાબલો કરીએ અને સરકારી 
સ્કૂલોમાં “વંદે માતરમૂ'ના માત્ર ફરજિયાતપણાંનો જ વિરોધ નહીં 
કરીએ, બલ્કે દેશની સેક્યુલર ભૂમિકા અને બંધારણીય અધિકારોની 
પશ્યાદભૂમાં એ વાતની ઝુંબેશ ચલાવીએ કે કોઈ પણ ધાર્મિક કવિતા 
સ્કૂલોમાં ગાવામાં જ ન આવે. 


કર ગામડે-ગામડે, વસ્તીએ-વસ્તીએ દીની તઅલીમના પાર્ટટાઈમ તથા 
ફલ-ટાઈમ કેન્દ્રો (મક્તબ) સ્થાપે. એ વાતની વ્યવસ્થા કરે કે કોઈ 
મુસલમાન બાળક દોનની બુન્યાદી તઅલીમથી અજ્ઞાત ન રહે તેમજ 
મુસલમાન પોતાના સંચાલન હેઠળની સ્કૂલોમાં પાયાના ધાર્સિક 


શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરે અને વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીનીઓને ઇસ્લામી 
સંસ્કૃતિથી નજીક લાવીએ. 


ક દીની મદ્રસાઓ આજે આપણાં દેશમાં ઇસ્લામી મૂલ્યોની સુરક્ષા અને 
ઈસ્લામ વિરૂદ્ધ ફિત્તાઓના મુકાબલા માટેના સોથી મોટા કેન્દ્રો છે. 
તેમને બળ પુરૂ પાડીએ અને તેમની ઉપર આંચ ન આવવા દઈએ. 


ક પોતાના બાળકોના દિલોમાં શિ્ક (અનેક દેવવાદ)ની નફરત બેસાડે 
અને એકદેવવાદની માન્યતાને તેમના દિલો-દિમાગમાં સારી રીતે ઉતારે. 


ક નવી પેઢીને વ્યવસ્થિત રીતે મુસ્લિમોની ધાર્સિક, સાંસ્કૃતિક, સાહિત્યીક, 
રાજકીય ઈતિહાસથી માહિતગાર કરે. ભારતનો સાચો, તથ્ય 
આધારિત ઈતિહાસ તેઓને ભણાવે. જેથી મુસ્લિમ બાળકો 
લઘુતાગ્રંથીથી ન પીડાય અને તે એમ કહેવાની સ્થિતિમાં હોય કે 
અમે ભારતને લૂંટ્યું નથી, બલ્કે તેને શણગાર્યું છે અને તેને ઘણું બધુ 
આપ્યું છે. 

કઃ દેશબાંધવોમાં શિક્ષિત, ગંભીર તથા સાદા મનના લોકોને વ્યક્તિગત 
તથા સામૂહિક સ્તરે, મોખિક તથા લેખિત સ્વરૂપે દશાંવીએ કે વંદે 
માતરમ્‌ અને તેના જેવી ઇસ્લામ વિરોધી બાબતોની મુસ્લિમોથી માંગણી 
કરવી જાણે કે તેમનાથી તેમનો ધર્મ છોડવાની માંગણી કરવી છે. 


aN 


જો આપણે હમણાં આ મુદા પ્રતિ ધ્યાન ન આપ્યું, તો ખબર નહીં 
ભવિષ્યનું ભૂગોળ શું હશે ? બુલબુલના નસીબમાં આજે પણ શાંત ખૂણો 
નથી, કારણ કે શિકારી આજે પણ ટાંપીને બેઠો છે. 


ગોશએ અમન નહીં આજ ભી બુલબુલકો નસીબ 
ચશ્મે સચ્યાદ બહરસૂ નિગરાં આજ ભી હે 


૧૦૩ 


અભ્યાસકમની સમિક્ષા : એક મહત્વપૂર્ણ બાબત 


માનવીય વિચારના ઘડતરમાં બે વાતો પાયાની હેસિયત ધરાવે છે : 
એક વાતાવરણ (માહોલ), બીજું શિક્ષણ. માનવી જે વાતાવરણમાં ઉછરે 
છે, તેના વડીલોનો જે વિચાર હોય છે, એનો તેની ઉપર અસામાન્ય 
પ્રભાવ પડે છે. આ સાંભળેલી-જોયેલી વાતો કાનો તથા આંખોથી પસાર 
થઈ દિલદિમાગ સુધી પહોંચી જાય છે. અને તે વાતોનું સત્ય હોવું તેના 
મન પર એવું અંકિત થઈ જાય છે જાણે કે તે પથ્થરની લકીર હોય. એટલે 
જ આપણને કુર્‌આન મજીદના અભ્યાસથી જાણવા મળે છે કે, જ્યારે પણ 
નબીઓને કોઈ કોમ તરફ મોકલવામાં આવ્યા ત્યારે તેમણે તોહીદ (એક 
દેવવાદ) તરફ બોલાવ્યા. શિકંથી રોક્યા. સારા સંસ્કારની દઅવત આપી 
અને બૂરી આદતોની મનાઈ ફરમાવી. તો ઘણાખરા લોકોએ તેમનો વિરોધ 
કર્યો. તે વિરોધ માટે તેમની પાસે કોઈ દલીલ ન હતી અને દલીલ હોય 
પણ કેવી રીતે, કુફ-શિર્ક માટે પણ શું કોઈ દલીલ હોય છે ? અને સારી 
વાતો પર ખરાબ વાતોને પ્રાથમિકતા આપવા માટે કોઈ આધાર મળી શકે 
છે ? પરંતુ થાય એ છે કે, દરેક દલીલની સામે તેમની એક જ વાત થતી 
હતી કે, જે કાર્યોને અમે અમારા પૂર્વજોને કરતા જોયા છે, તેને અમે કેવી 
રીતે છોડી શકીએ છીએ ? (ર:૧૦૦) આ તે જ વાતાવરણની અસર છે. 


વિચાર કરો કે, માનવીના સ્વભાવમાં સ્વતંત્રતા છે, પરંતુ માનવીઓએ 
સદોઓ સુધી એક વ્યક્તિ કે એક વંશની ગુલામી સ્વીકારી છે. અને આ 
સ્વીકૃતિ પણ એવી, જેમાં ધીમે ધીમે દિલની ખૂશી પણ શામેલ થઈ જતી 
હતી. બ્રાહ્મણોએ ઉંચનીચની એક અન્યાયી ફિલસૂફી ઉપજાવી કાઢી અને 
તેને સમાજનો હિસ્સો બનાવી દીધો. દ્રાવિડોએ જો કે પ્રારંભે તેનો વિરોધ 
કર્યો, પરંતુ ધીમે ધીમે વિરોધ શાંત થતો ગયો અને શુદ્રના નામે એક એવો 
વર્ગ અસ્તિત્વમાં આવી ગયો જેઓ પોતે પોતાની જાતને તુચ્છ સમજતા હતા. 
અને એમ વિશ્વાસ કરતા હતા કે, તેઓને સવણોની સેવા માટે સર્જવામાં 
આવ્યા છે અને તેમાં જ તેમનું સોભાગ્ય છે. વિચાર કરો તો આ બધું તે 


વાતાવરણનો પ્રભાવ હતો, જે તે વખતે બનેલું હતું. જયારે બાળક પેદા થતુ 
અને પોતાની આંખો ખોલતું તો રાત-દિન આ જ વિચારને અનુરૂપ આચરણ 
તેને જોવા મળતું. ખુદ પોતાના વડીલોને આ બાબત પર સંતુષ્ટ જોતું. 
આખરે ધીમે ધીમે તેની પણ ગુલામીની માનસિકતા દેઢ થઈ જતી. 


બીજી વસ્તુ જે માનવી પર પ્રભાવ નાંખે છે, તે છે શિક્ષણ. જ્ઞાન એક 
પ્રકાશ છે, જે માનવીના વિચાર તથા નજર સામેનો અંધકાર દૂર કરે છે. 
જેવી રીતે સૂયોદય થતાં જ રાતનો અંધકાર વિખેરાય જતો હોય છે, એવી 
જ રીતે શિક્ષણની રોશની માનવીની વર્તણૂંકને બદલી નાંખે છે અને દિલ- 
દિમાગ પર તેનું શાસન સ્થપાય જાય છે. એટલા માટે કે શિક્ષણ દ્વારા જે 
વેચારિક ક્રાંતિ આવે છે તેનો આધાર દલીલ પર હોય છે. એટલે વાતાવરણ 
તથા પરંપરાના આધારે વિચારની જે ઈમારત ઉભી થાય, જ્યારે શિક્ષણ 
વડે તેની પર હુમલો કરવામાં આવે છે. તો ભલે શરૂમાં વિરોધ થાય છે, 
પરંતુ અંતે શિક્ષણને જીત મળે છે. ખાસ કરીને નાની વયના બાળકો અને 
યુવાનો તેનાથી જલ્દો પ્રભાવિત થાય છે. આ જ કારણે અંબિયા (અલે.)ની 
દઅવત હંમેશ યુવાનો કબૂલ કરવામાં આગળ આવ્યા. મોટી ઉંમરના 
લોકો તેમને જોઈને કહેતા હતા કે, આ યુવાનો અને બિનઅનુભવી લોકોના 
મંતવ્યનો શો ભરોસો ? 

તેનું એક મનોવેજ્ઞાનિક કારણ એ છે કે, બાળપણથી લઈ યુવાવસ્થા 
સુધીની ઉંમર બગાવત (વિદ્રોહ)ની ઉંમર હોય છે. આ ઉંમરમાં માનવીનું 
મન પરંપરાગત વાતોથી સંતુષ્ટ થવા નથી માંગતું, બલ્કે તેમની અંદર 
અસામાન્ય કક્ષાની સંશોધનવૃત્તિ હોય છે. જ્યારે પરસ્પર વિરોધાભાસી 
વાતો સામે આવે છે તો તે ઈચ્છે છે કે, દલીલના આધારે નિર્ણય કરે કે, 
કઈ વાત સાચી છે અને કઈ વાત ખોટી છે. આ જ સંશોધનવૃત્તિના કારણે 
નબીઓને પોતાની અનેકદેવપૂજક તથા માથાભારે કોમમાંથી એવા લોકો 
મળી જતાં હોય છે, જે બધા હિતોને પાછા ઠેલી તેમની પૂકારને કબૂલ 
કરતા હતા અને નવયુવાન હોવાના કારણે તેમની અંદર પોતાની ઝુંબેશ 


૧૦૪ 


માટે કંઈક કરવાનો જુસ્સો હોય છે. જો અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)ના 
જીવનમાં આપણને તે દેશ્ય જોવું હોય તો આપણે હિજરતની ઘટના નજરમાં 
રાખવી જોઈએ કે, મક્કાથી મુહાજિરો અર્થાત્‌ સત્યમાર્ગના પ્રવાસીઓ 
જેવી રીતે લૂંટાયેલી-પીટાયેલી અને જીવનના સાધનોથી વંચિત અવસ્થામાં 
મદીના શરીફ પહોંચ્યા. રાવી કહે છે કે, તે બધાની દાઢીઓ કાળી હતી. 
સિવાય હઝરત અબૂબક સિદદીક (રદી.) કે જેમની મુબારક દાઢીમાં કાળા- 
ધોળા બજ્ઞેવ પ્રકારના વાળ હતા. 


અને એ પણ એક હકીકત છે કે, જે લોકો શિક્ષણ તથા કેળવણી દ્વારા 
કોઈ વિચારધારાને સ્વીકારે છે, તેઓ તેની ઉપર અડગ રહે છે. ડરાવીને 
કે લલચાવીને તેમને ડગમગાવી શકાતા નથી. ઈતિહાસમાં આના દાખલાઓ 
મળી આવે છે. તેનાથી વિપરિત પરંપરાગત વિચારધારા બાહ્ય રીતે મજબૂત 
નજર આવે છે, પરંતુ દલીલ પર આધારિત વિરોધી વિચારધારાનો જ્યારે 
પવન ફુંકાય છે, તો પરંપરાગત વિચારધારાનો માળો કરોળિયાના જાળાની 
જેમ વિખેરાય જાય છે. 


પશ્ચિમી દેશોમાં યહૂદીઓના લાંબા ગાળાના કાવત્રાઓ દ્વારા ઇસ્લામને 
બદનામ કરવા માટે, મુસ્લિમોને એકલા પાડી દેવા માટે, ખ્રિસ્તી વિશ્વને 
મુસ્લિમોથી ભયભીત કરવા માટે, પશ્ચિમમાં ઇસ્લામ વિશે ગેરસમજો 
ફેલાવવા માટે લેખન તથા અધ્યાપનને પણ એક મહત્વપૂર્ણ સાધન 
તરીકે અપનાવાય રહ્યા છે. ઓરિએન્ટલિસ્ટો (પૂર્વના વિષયોના પશ્ચિમી 
વિદ્વાનો)નો એક મોટો વર્ગ આ કાર્ય માટે કાર્યરત્‌ છે. તેઓ ઇસ્લામ પર 
નિરાધાર વાંધાવચકા રજૂ કર્યા કરે છે. જવાબ આપી દીધા પછી પણ તેને 
દોહરાવ્યા કરે છે. કારણ, હથિયાર જો બુઢુ હોય તો પણ નિશસ્્ર માણસને 
નુકસાન પહોંચાડી શકાય છે. એવી જ રીતે જો દલીલ કમજોર કે ખોટી હોય 
તો પણ સત્યથી અજાણ વ્યક્તિને પ્રભાવિત કરવા માટે પુરતી હોય છે. 


પશ્ચિમી વિશ્વવિધાલયો પણ આમાંથી બાકાત નથી. ત્યાં ઈસ્લામનો 
અભ્યાસ મૂળ સંદર્ભના બદલે ગોણ સંદભો (ધર્મના જાણકારોની જગ્યાએ 
207 


અધકચરા જાણકારો કે વિરોધી લેખકો) વડે કરવામાં આવે છે. ઇસ્લામી 
વિષયો પર લખાયેલા પી.એચ.ડી.ના મહાનિબંધો પર મંજૂરીની મહોર 
ત્યારે જ મારવામાં આવે છે, જ્યારે તેમાં કાંઈને કાંઈ ઇસ્લામ વિરોધી 
વાત લખવામાં આવે. વિખ્યાત મિસરી વિદ્વાન ડો. મુસ્તફા સબાઈના હદોષ 
શરીફની ચોખવટ વિશેના શોધ નિબંધ “અસ્સુન્નતુ વ મકાનતુહા 
ફીત્તશરીઈલ ઇસ્લામી”ને યુરોપની એક યુનિવસિટીએ માત્ર એટલા માટે 
નામંજૂર કરી દીધો કે તેમાં ઓરિએન્ટલિસ્ટોએ ઉઠાવેલા વાંધાવચકાનો 
યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવ્યો હતો અને ઇસ્લામ વિરોધી કોઈ વાત 
લખવામાં આવી ન હતી. 


આ રોગ ધીમે ધીમે પૂર્વિય દેશોમાં પણ પ્રસરી રહ્યો છે. ભારતમાં 
શરૂથી જ સંઘ પરિવારના લોકોએ અભ્યાસકમમાં ઝેર ભરવાની કોશિશ 
કરી છે. કોંગ્રેસ આ પ્રયત્નોનો હાથો બનતી રહી. સંઘ પરિવારના મતે 
શિક્ષણ વિભાગ પર પ્રભાવી બનવું કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે તેનો અંદાજો એ 
વાતથી લગાવી શકાય છે કે, જનતા પાર્ટીના કાળથી લઈ આજ સુધી જ્યાં 
પણ ભાજપ સત્તામાં ભાગીદાર બન્યું, ત્યાં તેણે શિક્ષણખાતું પોતાના કબ્જામાં 
રાખ્યું. અને જ્યાં તેમની સરકાર બની ત્યાં તેમણે પૂરી તાકાતથી આ 
ખાતાને પોતાના રંગમાં રંગવાની કોશિશ કરી. આનું પરિણામ એ છે કે, 
શૈક્ષણિક મટીરીયલ તેયાર કરનારા ઘણાંખરા લેખકો આ જ વિચારધારાના 
બીબામાં ઢળાયેલા છે. એટલે કેન્દ્રથી લઈ રાજ્ય સુધીના શેક્ષણિક બોડો 
દ્વારા સંકલિત પુસ્તકોમાં વાંધાજનક વાતો સામે આવતી રહી છે. 


આંધ્રપ્રદેશના સરકારી અભ્યાસકમ મુજબ પ્રકાશિત સાતમા અને 
નવમા ધોરણના પુસ્તકો બે મુસ્લિમ શિક્ષકો લઈને આવ્યા. જે અંગ્રેજી 
તથા ઉદૂ બન્ને ભાષામાં હતા. તેના લેખકો તેમજ સમીક્ષકો ગેરમુસ્લિમો 
હતા. નવમા ધોરણની ચોપડીમાં ઇસ્લામનો પરિચય કરાવતાં કહેવામાં 
આવ્યું છે કે, ઇસ્લામના ૪ અરકાન (ફરજિયાત બાબતો) છે. અને છઠા 
ફરજિયાત કર્તવ્ય (રૂકન) તરીકે “જિહાદ”નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો 


૧૦૫ 


છે. આ ખોટું પણ છે અને તેનો હેતુ લોકોમાં ઈસ્લામ વિશે ગેરસમજ 
ફેલાવવાનો પણ છે. આ વાત ખોટી એટલા માટે છે કે, જિહાદ ભલે એક 
મહત્વપૂર્ણ ઈબાદત છે, પરંતુ ઇસ્લામના જે પાંચ અરકાન (ફરજો) હદીષ 
શરીફમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જિહાદનો તેમાં સમાવેશ નથી થતો. 
અને કુશંકા પ્રેરિત એટલા માટે છે કે, જિહાદનો હેતુ સાત્વિક છે. 
અત્યાચારીને અત્યાચારથી રોકવો અને પીડિતની સહાય કરવી એ જિહાદનો 
મકસદ છે. પરંતુ આજે બિનમુસ્લિમ મિત્રોના મનમાં એવી વાત ઠસાવી 
દેવામાં આવી છે કે, જિહાદ બિનમુસ્લિમો સાથે લડવાનું નામ છે. હવે 
દેખીતી વાત છે કે, બિનમુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ ઇસ્લામનો આ પરિચય 
વાંચશે તો તે તેમની અંદર મુસ્લિમો વિશે નફરત જાગી ઉઠશે. 


સાતમા ધોરણની ચોપડીમાં ઇસ્લામનો પરિચય કરાવતા સૂફીસંતોની 
સેવાઓનો ઉલ્લેખ એવી રીતે કરવામાં આવ્યો છે કે, “તેમણે શરીઅતને 
ફગાવી દીધી હતી, તેઓ કટઢરવાદી ન હતા.” અને તેમાં જ એ વાત પણ 
લખી છે કે, “સૂફીઓ નાચગાનને જાઈઝ (વેધ) ઠેરવતા હતા.'” આનાથી 
એવું જાહેર થાય છે કે, ઇસ્લામ જાણે કે કઢરવાદી ધર્મ છે અને સૂફીઓના 
મતે શરીઅત વિશ્વાસપાત્ર નથી. એ સાચું છે કે, કેટલાક સૂફીઓ શે'ર 
શાયરી સાંભળવાને જાઈઝ ઠેરવતા હતા, પરંતુ તે સંગીતના સાધનો વગર. 
તેમાં ખુદાપાકની હમદ (સ્તુતિ) તથા રસૂલુલ્લાહ (સલ.)ની નત પ્રશસ્તિ 
કાવ્ય) સિવાય કશું ન હતું. તેઓ અલ્લાહપાક તથા તેના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વસલ્લમની મુહબ્બતમાં એટલા ગળાડૂબ હતા કે, કોઈ ચોટદાર 
શે'ર પર ક્યારેક તેઓ ભાન ભૂલી જઈ પોતાના શરીર પરથી કાબૂ ગુમાવી 
દેતા હતા. (તેમની એ સ્થિતિ ન ટીકાપાત્ર છે, ન અનુસરણપાત્ર છે.) 
એટલે એવી સ્થિતિને ઈસ્લામમાં વાજિંત્રો સહિતના સંગીત તથા નાચગાનની 
યોગ્યતા સાબિત કરવા માટે દલીલરૂપે રજૂ કરવી ઠીક નથી. (ઈસ્લામમાં 
પ્રમાણભૂત બાબતો ચાર છે : કુર્‌ૂઆન-હદીષ, મુસ્લિમ વિદ્વાનોની 
સર્વસંમતિ તથા અનુમાન (કિયાસ). અમુક સૂફીઓની આવી અપવાદિક 
ઘટનાથી કોઈ નિયમ તારવવો ઈસ્લામી કાયદાશાસ્ત્ર મુજબ બરાબર નથી.) 


થોડાક મહિનાઓ અગાઉ જે રાજ્યોમાં ભાજપની સરકારો છે અથવા 
જ્યાં ભાજપ સરકારમાં ભાગીદાર છે, ત્યાં સરકારી સ્તરે “સૂર્ય નમસ્કાર?” 
કરવાની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જેનો અર્થ સૂર્યપૂજા છે. એવી જ 
રીતે કેટલાક રાજ્યોમાં સ્કૂલોની અંદર સરસ્વતીની મૂર્તિ રાખવામાં આવી 
છે અને બધા વિદ્યાર્થીઓને તેના પર પાણી તથા ફલ ચઢાવવા પડે છે. વંદે 
માતરમ્‌ તો દેશની વિવિધ સ્કૂલોમાં ગવડાવવામાં આવે છે અને ખેદજનક 
વાત એ છે કે, આ બધું સરકારી સ્કૂલોમાં પણ થઈ રહયું છે. સારાંશ કે, 
સ્કૂલોમાં અભ્યાસકમ વડે અને વિદ્યાર્થીઓને માત્ર હિંદુ વિચારધારાની 
નજીક લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે, બલ્કે ઇસ્લામ વિરૂદ્ધ ગેરસમજો પણ 
ઉભી કરવામાં આવી રહી છે. 


આ તો લખેલી વાતો હતી, બાકી એવા સર અને ટીચર્સ જેઓ પૂવંગ્રહ- 
યુક્ત માનસિકતા ધરાવે છે કે, તેઓ ક્લાસમાં જે કાંઈ વાતો કરે છે તેનું 
નુકસાન લખાયેલી વાતોથી પણ વધારે છે. એક મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીનીએ 
મને એક વિખ્યાત કોલેજની વાત કરતાં કહયું કે, ત્યાંની મહિલા પ્રોફેસરે 
મુસ્લિમ વિધયાર્થીનીઓને સંબોધન કરતાં કહયું કે, “બુરખો ઇસ્લામમાં 
નથી. મોઘલકાળમાં સ્ત્રીઓનું અપહરણ કરી લેવામાં આવતું હતું એટલે 
સ્રીઓએ ચહેરો ઢાંકવાનું શરૂ કર્યું. આજના કાળમાં તમને આની જરૂર 
નથી.” વિચારો ! આ કેટલી ખતરનાક વાત છે. આનાથી એક બાજુ 
મુસ્લિમ છોકરીઓના મનમાં એવું બેસાડી દેવામાં આવશે કે, ઈસ્લામમાં 
માથાથી પગ સુધી પરદાનો હુકમ નથી. બીજી બાજુ મુસ્લિમોના ઈતિહાસ 
વિશે એવી વિકૃત જાણકારી મળશે કે, તેઓ જાન-માલ તથા ઈંઝઝત- 
આબરૂને લૂંટતા હતા. 


આ તો માત્ર થોડાક નમૂના છે, જે આપણી જાણમાં આવ્યા. બાકી 
આવી તો અસંખ્ય ઘટનાઓ ઘટે છે, જે પ્રકાશમાં નથી આવતી. આના 
ઉકેલ માટે મુસ્લિમોએ એક એવી સંસ્થા સ્થાપવી જોઈએ, જે રાષ્ટ્ર તથા 
રાજ્ય સ્તરે પ્રાયમરીથી લઈ યુનિવસિટી લેવલ સુધી અભ્યાસકમ પર 

210 


૧૦૬ 


નજર રાખે, સરકારી સૂચનાઓ પર ધ્યાન રાખે, તેમાં જો કંઈ વાંધાજનક 
લાગે તો શિક્ષણખાતાના સંપકમાં રહી તેને જાણ કરે, માહિતી દોષ હોય 
તો તેમાં સુધારો કરાવે, લાગતા-વળગતા અધિકારીઓ, રાજકારણીઓ 
સુધી આ બધી માહિતીઓ મોકલાવે, મીડિયાને માહિતગાર કરે. વિવિધ 
મુસ્લિમ સંગઠનો જો આવી સંસ્થા સ્થાપવા સફળ થાય અને પોતાનો 
વિરોધ નોંધાવે તો આશા છે કે, આપણે ફાસીસ્ટ પરિબળોનો મુકાબલો 
કરી શકીશું. આ સમયની માંગ છે. જો આના પ્રતિ ધ્યાન નહીં આપીશું, 
તો એનું નુકસાન એટલું મોટું તથા તેની અસર એટલી દૂરગામી હશે કે 
તેની ભરપાઈ શક્ય નહીં હશે. 


મસ્લિમોના પનરૃત્થાનની સમસ્યા તથા તેનો ઉકેલ 


માનવીય જીવનના સૌંદર્યનો આધાર તેની શિક્ષણ તથા સંસ્કારની 
વ્યવસ્થા પર છે. આ વ્યવસ્થા માં-બાપથી શરૂ થાય છે, અને ઉલમાએ 
કિરામ તથા સામાજીક સુધારકો સુધી વિસ્તરે છે. જયારે સમાજ સારો 
બને છે, ત્યારે તેમાં આ ત્રણેય પરિબળોનો સિહફાળો હોય છે. જાગૃત 
પ્રજાઓ આ મહત્વપૂર્ણ બાબત પ્રતિ બહુ ધ્યાન આપે છે, અને પછી તેના 
સારામાં સારા પરિણામો મેળવવામાં આવે છે. બીજી બાજુ પછાત કોમો 
આના પ્રતિ દુર્લક્ષ સેવતી જાય છે, પછી તે કોમોને તેના ભયંકર પરિણામો 
ભોગવવા પડે છે. 

ઈતિહાસમાં બજે પ્રકારના ઉદાહરણો જોવા મળે છે. આરબો વેર- 
વિખેર હતા, ધા્સિક દષ્ટિએ ગુમરાહ હતા, અને દુન્યવી દેષ્ટિએ પછાત 
હતા. પરંતુ અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)એ કુર્‌ૂઆન શરીફના માધ્યમથી 
તેમને એવા સંસ્કાર આપ્યા કે આરબો વિશ્વના રાહબર બની ગયા. તેઓ 
યુગસર્જક બની ગયા. તેમના યોગદાનથી સદીઓ સુધી માનવીઓ ફાયદો 
ઉઠાવતા રહ્યા, અને કદાચ સદીઓ સુધી ઉઠાવતા રહેશે. 


વર્તમાનકાળને ધ્યાનમાં રાખીને કેળવણીને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી 
શકાય છે. એક કેળવણી સર્વસામાન્ય કેળવણી છે, જે ઘરની અંદર વડીલો 
211 


દ્વારા અને ઘરની બહાર ઉલમાએ કિરામથી થાય છે. બીજો વિભાગ શૈક્ષિક 
વ્યવસ્થા વડે કેળવવાનો છે, અને ત્રીજો વિભાગ પ્રસાર માધ્યમો વડે લોકોને 
એજ્યુકેટ કરવાનો છે. આ ત્રણેય વિભાગ નવી પેઢીનું માનસ તો ઘડે જ 
છે. સાથોસાથ મોટેરાઓનું પણ મંતવ્ય ઘડવામાં પહેલો તથા ત્રીજો વિભાગ 
અસરકારક નીવડે છે. કારણકે સમસ્યા માત્ર યુવાનોની જ નથી, મોટી 
ઉંમરના મુસ્લિમોની પણ છે. તેઓની અંદર પણ સ્વતંત્રતા તથા સ્વચ્છંદતાના 
લક્ષણો દેખાય છે. એટલે તેઓને પણ કેવી રીતે દોન સાથે જોડાયેલા રાખી 
શકાય એ એક પ્રશ્ન છે. જો આની ચિંતા નહીં કરીશું તો આપણે બીજાઓના 
ધાર્મિક સાંસ્કૃતિક બીબાઓમાં ઢળી જઈશું. 


એક અભ્યાસ એમ કહે છે કે, ભારતમાં મુસ્લિમોના લાંબા શાસનકાળ 
છતાં હિન્દુ સ્રીઓ ઘરમાં પોતાના બાળકોને હિન્દુ ધર્મની શિક્ષા તથા સંસ્કાર 
આપતી રહી. 


મુસ્લિમોમાં આ વ્યવસ્થા ભાગલા પહેલાં હતી. બાળકો સ્કૂલ-મદ્રસે 
પહોંચે એ પહેલાં જ તેને અક્ષરજ્ઞાન મળી જતુ હતું. ભાગલા પછી આનું 
ચલણ ઓછુ થતું ચાલ્યું ગયું. હદ ત્યારે થઈ કે હવે આપણા બાળકો 
સ્પોર્ટસમેન કે એકટર્સના નામો જાણે છે, પરંતુ અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.) 
વિશે કશું પણ નથી જાણતા. તેમને અંગ્રેજી, હિન્દી, ગુજરાતી આવડે છે, 
પરંતુ અરબી, ફારસી કે ઉદૂ નથી આવડતી. 


માં-બાપ હવે પોતાના બાળકોને ઇસ્લામ ધર્મ તથા સંસ્કૃતિ વિશે માહિતી 
નથી આપતા. પરિણામે જ્યારે તેઓ રાષ્ટ્િય શિક્ષણ વ્યવસ્થાના ધારામાં 
પડે છે, તો કોઈ પણ ઉલટી દિશા તરફ પ્રયાણ કરી શકે છે. 


ઘરના વતુંળથી બહાર નીકળો તો રીતસર અભ્યાસનો તબક્કો આવે 

છે. એ સંદર્ભે પણ ચોમેર અંધકાર જ અંધકાર છે. કોઈ કોમ માટે તેના 
મૂલ્યો સાચવવા માટે સોથી વધારે મહત્વપૂર્ણ બાબત ભાષાનું છે. અને માનસ 
ઘડતર કરતાં વિષયોનું છે. એનાથી જ વ્યક્તિ ઘડાય છે. અને આ કોઈ 
આંશિક બાબત નથી, બલ્કે અત્યંત સર્વવ્યાપક બાબત છે. એનાથી કોઈ 
212 


૧૦૭ 


સમાજ આંખ આડા કાન કરી નહીં શકશે. ભલે તે આસ્તિક હોય કે નાસ્તિક. 
ભાષા તથા યોગ્ય વિષયોના લીધે કામ કરવાનો જુસ્સો પેદા થાય છે. 

જ્યાં સુધી ભાષાનો સબંધ છે, તો તે માત્ર શબ્દોની આપ-લેનું સાધન 
નથી, બલ્કે તે માનવીના વિચાર-વલણ ઉપર પણ પ્રભાવ નાંખે છે. 

કોઈપણ ભાષાના શબ્દો, રૂહિપ્રયોગો પોતપોતાનું એક વ્યક્તિત્વ ધરાવે 
છે, જેમ માણસનું વ્યક્તિત્વ હોય છે. સારા માણસથી મળીને ખૂશી થાય 
છે, ખરાબ માણસની મુલાકાત મન પર એક ખરાબ છાપ છોડી જાય છે. 
આવું જ શબ્દોનું પણ છે. ઈબાદત, પૂજા અને પ્રેયર (Prayer), સલામ 
અને પ્રણામ, અલ્લાહ, પરમેશ્વર અને ગોડ (ઉ૦્ત)ના શબ્દો જુદી જુદો 
અસરો ઉભી કરે છે. ભલે અર્થના હિસાબથી આ બધા શબ્દોને એકમેકના 
પર્યાયવાચી સમજવામાં આવે છે, પરંતુ ઈબાદતના શબ્દથી માનસપટ પર 
એવું ચિત્ર ઉંપસે છે કે, કોઈ ઇસ્લામી પધ્ધતિ મુજબ નમાઝ પહી રહ્યો છે. 
અને “પૂજા શબ્દના પ્રયોગ પછી મનમાં એવું દેશ્ય આવે છે કે, કોઈ 
મંદિરમાં મૂતિ સમક્ષ હાથ જોડીને ઉભેલો છે. 

માત્ર ભાષાના શિક્ષણ વડે કોઈના પણ વિચારને એક ધર્મથી બીજા 
ધર્મ તરફ અને એક સંસ્કૃતિથી બીજી સંસ્કૃતિ તરફ વાળી શકાય છે. 


ભારતીય મુસ્લિમોએ પોતપોતાની સ્થાનિક ભાષા દા.ત. અહીં ગુજરાતી 
સાથે મજબૂત સબંધ ધરાવતા હોવા છતાં ઉદૂ ભાષાથી દૂર ન થવું જોઈએ. 
આવું કરવાથી આવનારી પેઢીઓ માટે સમસ્યાઓ ઉભી થશે. 


બધી જ જાગૃત કોમો પોતાની ભાષાને સુરક્ષિત રાખવાનો આગ્રહ સેવી 

રહી છે. કારણ કે એ તેમનું સાંસ્કૃતિક જીવન ધબકતું રાખવા માટે અનિવાર્ય 
છે. અને જો ક્યારેક બાંધછોડ કરવી પડે, તો પોતાની માતુભાષા કે 
રાષ્ટ્રભાષાને તેના ખરાબ પ્રભાવથી બચાવવાની કોશિશમાં લાગી જાય છે. 
જ્યાં સુધી એ વિષયોનો સબંધ છે, જે માનસઘડતરનું કામ કરે છે, 
તેમાં સાહિત્ય, ઈતિહાસ, નીતિ તથા રાજનીતિશાસ્્ર ખાસ કરીને ઉલ્લેખનીય 
213 


છે. આ વિષયો વડે સંમતિ તથા અસંમતિ મેળવી શકાય છે. કોઈ શિક્ષિત 
માનવી તેને અવગણી નહીં શકે. જો સ્કૂલમાં કોઈનું માનસ નહીં ઘડાય, તો 
જાહેર માધ્યમો વડે તેનું પ્રસારણ કરવામાં આવે છે અને લોકોને બાટલીમાં 
ઉતારી લે છે. 


ઈતિહાસમાં ઓરંગઝેબ (રહ.)ને જેવી રીતે બદનામ કરવામાં આવ્યા, 
તેનાથી સામાન્ય શિક્ષિત મુસ્લિમો કેટલી મોટી સંખ્યામાં પ્રભાવિત થયા, 
તો એમાં વાંક કોનો હતો ? આપણો વાંક હતો. કારણ કે આપણે બિન- 
મુસ્લિમોના લખેલા ગ્રંથોને માહિતી મેળવવાનું સાધન બનાવ્યું. પરંતુ જ્યારે 
કેટલાક ન્યાયપ્રિય (મુસ્લિમ તથા બિનમુસ્લિમ) ઈતિહાસકારોએ તે 
ગેરસમજો દૂર કરી, તો ઘણા બધા લોકોના દિમાગ સાફ થયા. જે લોકો 
સુધી આવું સાહિત્ય નથી પહોંચ્યું, તેઓ આજ સુધી જાદુનાથ સરકારના 
પુસ્તકોને જ પ્રમાણભૂત સમજે છે. 


નીતિશાસ્ર એક વિશાળ વિષય બની ચૂક્યો છે. યુરોપના મોટા મોટા 
વિચારકોએ તેમાં રંગ પૂયો છે. અને શિક્ષિત લોકો સામાન્યતઃ તેનાથી જ 
પ્રભાવિત છે. આ પ્રભાવને તમે માત્ર એમ કહી ખત્મ નહીં કરી શકો કે આ 
ખોટું છે. તેઓ વેજ્ઞાનિક તથા પ્રાયોગિક દલીલોના આધારે કોઈક વાત રજૂ 
કરે છે કે માને છે. જો આના તોડ માટે આપણે તે જ ધોરણના જવાબો 
તેયાર નહીં કરીશું, તો આપણે તેઓના વિચારોને બદલી નહીં શકીશું. 


તત્વજ્ઞાન અને માનસશાસ્ ક્ષેત્રે ઘણા બધા વાદો યુરોપે અપનાવ્યા 
છે, જેમનો આધાર ક્યાં તો નાસ્તિકતા પર છે, ક્યાં તો અનેકદેવવાદ પર 
છે. પરંતુ તેની ઉપર વૈજ્ઞાનિક સંશોધનના લેબલ લાગેલા છે. પૂર્વની બધી 
જ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પશ્ચિમે ભણાવેલો આ પાઠ પોતાના વિદ્યાર્થીઓને 
ભણાવે છે. કારણ કે તેમની પાસે એવો વિચાર નથી કે જે યુરોપના વિચારનો 
વિકલ્પ બની શકે. પૂર્વ ખાતે મુસ્લિમો પાસે એક વૈકલ્પિક વિચાર-વ્યવહાર 
વ્યવસ્થા છે, પરંતુ તેને આધુનિક શૈલીમાં અભિવ્યક્ત (રજૂ) કરવામાં 
નથી આવી તેમજ તેને વ્યવહારિક રૂપે રજૂ કરવામાં નહીં આવી. 
214 


૧૦૮ 


મદ્રસાઓમાં પણ આ કમી છે કે, તેઓ વિદ્યાર્થીઓને પોતાના વિચાર 
વ્યવહારને સારી રીતે સમજવાની ક્ષમતા તથા વિરોધીઓની અસત્યતા 
પૂરવાર કરવાની શક્તિ નથી આપતા. રૂસોએ જે લોકતાંત્રિક માનસ ઘડ્યું, 
ડાર્વિને માનવીની જે ભોતિક હકીકત બતાવી, ફોઈડે માનવીની જે માનસિક 
હકીકત દર્શાવી, સાત્રેએ માનવીનું જે સ્થાન નક્કી કર્યું, મેકયાવલીએ સત્તાનું 
જે તત્વજ્ઞાન આપ્યું, માકસે માનવીય સમાજની જે વ્યવસ્થા કલ્પી તે બધાનો 
આધાર માત્ર દાવાઓ ઉપર ન હતો, બહ્કે તેની પાછળ કહેવાતી વેભાનિક 
દલીલો હતી. જો આપણે જ્ઞાનનો જ્ઞાન વડે મુકાબલો નહીં કરીશું, તો 
આપણે મજબૂર થઈ દબાય જઈશું. વધારામાં પુરૂ ભારતમાં સ્થાનિક 
બિનઇસ્લામી દર્શનશાસ્્રોની પણ અસર શિક્ષણ પર જોવા મળે છે. 
મુસ્લિમોની નવી પેઢી આ શિક્ષણ સંસ્થાઓ સાથે સંલગ્ન છે. રહ્યા એ 
બાળકો, જે મદ્રસાઓમાં ભણે છે. તો તેમની સંખ્યા સચ્ચર સમિતીના 
અહેવાલ મુજબ બે-ચાર ટકાથી વધારે નથી. અને બીજી સમસ્યા એ છે કે, 
તેમના અભ્યાસકમમાં એવા વિષયો નથી, જે તેઓને આધુનિક પડકારોનો 
સામનો કરવા માટે સક્ષમ બનાવે. 


શૈક્ષણિક સંસ્થાઓથી જો કંઈક કચાશ રહી ગઈ હોય, તો તે કચાશ 
પ્રસારના આધુનિક માધ્યમો પૂરી કરી દે છે. આ પ્રસાર માધ્યમો લોકોની 
ભોતિકવાદી માનસિકતા ઘડવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. 


મારા મતે હમણાં પાંચ મુદ્દાઓ પર વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. 
બાળકોને ઘરમાંથી કુર્‌આન શરીફની તઅલીમ, દીનની બુન્યાદી વાતો 
તથા કામો વિશે જાણકારી આપી દેવામાં આવે. આ કામ માં-બાપ કે ઘરના 
વડીલો કરી શકે છે. ટી.વી; મોબાઈલ, ઈન્ટરનેટ પર પાબંદી લગાવવામાં 
આવે. ઘરમાં માનસઘડતરનું આ કાર્ય ચાલતાં-ફરતાં થઈ શકે છે. રાત્રે 
સિરીયલોના બદલે માં-બાપ બાળકોને ઈસ્લામી કહાનીઓ સંભળાવે, તો 

તેનાથી બહુ મોટું કામ થઈ શકે છે. 
જર મુસ્લિમોના ૯૫% બાળકો સ્કૂલો કે કોલેજમાં શિક્ષણ મેળવે છે. ત્યાં 
215 


બિનઈસ્લામી બલ્કે ઇસ્લામ વિરોધી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. 
તેના તોડ માટે લઘુમતિ શાળાઓ સ્થાપવાની જરૂર છે. સ્કૂલના 
બિનઈસ્લામી વાતાવરણની અસર ઓછી કરવા માટે મકાતિબની 
વ્યવસ્થા ઉભી કરી તેને મજબૂત બનાવવામાં આવે. 


૨ આપણી સામાજીક વ્યવસ્થાને ઇસ્લામી રંગ આપવામાં આવે. જ્યાં 
આપણી વસ્તી છે, ત્યાં “અમ્ર બિલ મઅરૂક” વડે સારો માહોલ 
બનાવવામાં આવે અને “વ્નહ્ય અનિલ મુનકર” હારા ખરાબ વાતાવરણ 
દૂર કરવામાં આવે. એવા પ્રોગ્રામ્સ કરવામાં આવે, જેથી મહોલ્લા- 
વાસીઓ દીનની બુન્યાદી વાતોથી વાકેફ થતા રહે. 

જડ ચોથો મુદ્દો એ છે કે, મદ્રસાઓના અભ્યાસકમમાં એવા વિષયોનો 
સમાવેશ કરવામાં આવે, જેનાથી વિદ્યાર્થીઓમાં આધુનિક પડકારોને 
સમજવાની ક્ષમતા તથા ઈસ્લામી હિતોની સુરક્ષાની શક્તિ પેદા 
થાય. આ ક્ષમતા વિકસાવવા માટે નીતિશાસ્્ર, રાજનીતિશાસ્્ર, 
દર્શનશાસ્ત્ર, માનસશાસ્્ર તથા શિક્ષણશાસત્ર જેવા વિષયોને અભ્યાસ- 
કમનો ફરજીયાત કે મરજીયાત ભાગ બનાવવામાં આવે. 

જડ પાંચમો મુદો એ છે કે, પત્રકારત્વ તથા સાહિત્ય ક્ષેત્રે પણ ધ્યાન 
આપવામાં આવે. આજનું ઇસ્લામ વિરોધી પત્રકારત્વ લોકોના વિચાર 
પર જબરો પ્રભાવ પાડી રહ્યું છે. એટલે તેનો વિકલ્પ પુરો પાડવો 
અને વાચકોની ભૂખ સંતોષવી એ જ સાચો ઉકેલ છે. 


સ્કૂલોના પાક્યપસ્તકોમાં કોમવાદ 


અત્રે અમે રાજ્યસભામાં કરવામાં આવેલ તે પ્રવચનનો સાર રજૂ 
કરીએ છીએ જે શ્રી બી. એન. પાંડે (ગવર્નર ઓરિસ્સા)એ રહ, જુલાઈ 
૧૯૭૭ના દિવસે કર્યું હતું. પ્રશ્ન એ હતો કે ભારતના મધ્યયુગીય 
ઈતિહાસનો અભ્યાસકમ કેવો હોય, જેનાથી સાંસ્કૃતિક એકતા સ્થપાય, 
તથા સમાન લાગણી અનુભવાય. આ સંદર્ભે તેમણે બહ લાંબ પ્રવચન 

કર્યે. જેના કેટલાક અંશો વાચકો સમક્ષ પેશ કરીએ છીએ. 
216 


૧૦૯ 


“દુર્ભાગ્યવશ આપણી સ્કૂલો અને કોલેજોમાં પાછલા કેટલાય 
દશકાઓથી જે પસ્તકો ભણાવવામાં આવી રહ્યા છે, તે તે જ છે જે યરોપીય 
લેખકોએ જે કાંઈ (ઊંઠા) ભણાવ્યા છે તેના પ્રભાવમાંથી ભારતીયો હજ 
સુધી બહાર આવી શકયા નથી. આવા ઈતિહાસ લેખનથી આપણું રાષ્ટ્રીય 
જીવન ડહોળાય રહયું છે. ઉક્ત પસ્તકોમાં એમ સાબિત કરવામાં આવે છે 
કે હિંદુ-મુસ્લિમો એકબીજા પ્રત્યે કેવું હિંસક વલણ ધરાવતા હતા. તેઓ 
એકબીજાના પ્રદેશો જીતી લઈ લૂંટમાર કરતા હતા. ધાર્મિક ભેદભાવ 
રાખતા હતા. તે પસ્તકોમાં એમ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે, મસ્લિમો 
હિંદુઓની સંસ્કૃતિને બરબાદ કરવામાં વ્યસ્ત રહયા. તેમના મંદિરો તથા 
મહેલો તોડયા, તેમની મૂર્તિઓ ખંડિત કરી, અને તેમની સમક્ષ એ ખોફનાક 
શર્ત પેશ કરતા રહયા કે, “ઈસ્લામ સ્વીકાર કરો, નહીંતર તલવારનો 
ઉપયોગ કરવામાં આવશે.'' પછી આ બધી વિગતો માનવીય જીવનના 
એવા તબક્કા (બાલ્યાવસ્થા કે કિશોરાવસ્થા)માં ભણાવવામાં આવે છે કે 
તે તબક્કામાં મન પર જે ઊંડી છાપ પડી જાય છે, તો પછી જીવનભર 
બાકી રહે છે. તેને ભૂંસી નાંખવાનું મુશ્કેલ હોય છે. એટલે આ કોઈ 
આશ્ચર્યની વાત નથી કે હિંદુઓ અને મુસ્લિમો એકબીજાને શંકાની નજરે 
જોવા માટે ટેવાય ગયા છે. તથા તેમની વચ્ચે પરસ્પર અવિશ્વાસ પેદા 
થઈ ગયો છે. આ ખોટી માહિતીના કારણે હિંદુઓ એ માનવા માટે મજબૂર 
થઈ ગયા કે, મસ્લિમોનું આઠસો વર્ષનું શાસન નિરાશાપ્રેરક હતં. તેઓ 
મસ્લિમોના ઈતિહાસ (ભારતના સંદર્ભમાં) પર ગર્વ નથી અનુભવતા. 
બલ્કે તેની અવગણના કરી પોતાના પ્રાચીન વારસાથી જ બધું શીખવા 
ધારે છે. પછી તેને જ સોનેરીકાળ સમજી તેના ગુણગાન ગાયા કરે છે. 
બીજી બાજુ મુસ્લિમો પોતાના આગમન પૂર્વના ભારતીય ઈતિહાસને નજર 
અંદાજ કરી નાંખે છે. જેના આધારે તેઓના સાંસ્કૃતિક કારનામાઓ સર્જી 
શકાયા. જો કે તેમણે અહીંના પ્રાચીન ઈતિહાસ ઉપર પણ ગર્વ કરવો 
જોઈએ. હિંદુઓ તથા મસ્લિમોની આ લાગણીઓ ભડકાવવામાં અંગ્રેજ 
ઈતિહાસવિદોએ બહ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. 

217 


ડો. બી. એન. પાંડેએ પોતાનું પ્રવચન ચાલુ રાખતાં એમ પણ કહયું 
કે, “શીવાજીના પ્રાઈવેટ સેકેટરી શેખ સદર કાઝી હતા. જે તેના બધા 
દસ્તાવેજો સાચવીને રાખતા હતા. અને તેના વતી પત્રવ્યવહાર કરતા 
હતા. સીદી હંબલ તથા સીદી બિલાલ તેના બે ફોજી અફસરો મસલમાન 
હતા. તેની નોકા સેનાનો સેનાપતિ પણ એક મુસલમાન હતો. શીવાજી 
દિલ્હીના કેન્દ્રીય શાસન વિરૂદ્ધ ન હતા, આ તે પત્રોથી પ્રગટ થાય છે, જે 
તેમણે ઓરંગઝેબને લખ્યા હતા. અને જે પારસ નબીસ લાયબ્રેરીમાં આજ 
સુધી સુરક્ષિત છે. તેઓ કેટલીક છૂટછાટ માંગતા હતા. અને તે એ હતી 
કે તેમને ચોથ વસૂલ કરવાની તથા પોતાના નામે સિક્કા પાડવાનો અધિકાર 
આપવામાં આવે. શીવાજીના દાદા એક મુસલમાન બુઝુર્ગ શાહ શરફદીન 
પ્રત્યે આસ્થા ધરાવતા હતા. તેમના નામ પર તેમણે પોતાના એક પુત્રનું 
નામ શાહજી તથા બીજાનું શરફાજી રાખ્યું. ખદ શીવાજીને કલ્સીના 
મસલમાન બઝુર્ગ (સંત) બાબા યાકૂત પ્રત્યે ઘણી શ્રધ્ધા હતી. 


રાણા પ્રતાપ સાથે અકબરે હલ્દીઘાટ પર જે યુધ્ધ કર્યું, તે કોઈપણ 
અર્થમાં ધર્મપ્રેરિત ન હતું. તેમાં અકબર તરફથી ચાલીસ હજાર રાજપૂતો 
અને સાઠ હજાર મોઘલ સેનિકો હતો. રાજા માનસિંઘ અકબરનો તે વખતે 
સેનાપતિ હતો. બીજું, રાણા પ્રતાપની સેનામાં ઘણા બધા પઠાણો હતા. 
તેની એક ટ્કડીની બાગડોર હકીમ ખાંસુરના હાથમાં હતી. જાલોરનો 
પઠાણ રાજા તાજખાન એક હજાર સવારો સહિત રાણા પ્રતાપની તરફેણમાં 
લડી રહયો હતો. વળી, રાણા પ્રતાપની ફોજમાં ચાલીસ હજાર રાજપૂતો 
પણ હતા. ચિત્ર એવું બને છે કે રાજપૂત, રાજપૂત વિરૂદ્ધ અને પઠાણ, 
પઠાણ વિરૂદ્ધ લડી રહયા છે. પછી આ યુદ્ધને આપણે ઈસ્લામ અને 
હિંદુમતની લડાઈ કેવી રીતે કહી શકીએ છીએ ? આ તો કેન્દ્રીય તથા 
પ્રાદેશિક પરિબળોની પરસ્પરની અથડામણ હતી. રાણા પ્રતાપ પ્રસંશાને 
પાત્ર ખરા, કારણકે તેઓ પોતાની બહાદુરીથી પોતાની સ્વતંત્રતા યથાવત્‌ 
રાખવા માંગતા હતા. પરંતુ કોઈપણ સંજોગોમાં આપણે તેમના યુધ્ધને 

ઈસ્લામ તથા હિંદુ મતનું યુધ્ધ નહીં કહી શકીએ. 
218 


૧૧૦ 


બીજી પણ ઘણી વાતોનો ઉલ્લેખ કરી ડો. બી. એન. પાંડેએ કહયું કે, 
આ ઘટનાઓ ઈતિહાસમાં ભણાવવામાં નથી આવતી. જરૂર છે કે 
ઈતિહાસના પસ્તકોમાં એવી બિન પાયેદાર ઘટનાઓ લખવામાં ન આવે, 
જેનાથી બે સમૂહો વચ્ચે વેમનસ્ય પેદા થાય. 


શ્રી એન. સી. સક્સેના : 


શ્રી એન. સી. સકસેના (આઈ.એ.એસ.) લઘુમતિ કમીશનના જોઈન્ટ 
સેક્રેટરી હતા. તેમને એવી જીમ્મેદારી સોંપવામાં આવી કે તેઓ 
ઉત્તરપ્રદેશની સ્કૂલોના અભ્યાસકમમાં ચાલતા પસ્તકોની સમિક્ષા કરે. 
તેમણે આ સબંધે જે અહેવાલ રજૂ કર્યો તેનો ટૂંકસાર આ મુજબ છે. 


“નવભારત?” (બીજો ભાગ) નામી પસ્તકમાં રાણી દર્ગાવતી તથા 
અકબર વચ્ચે યુધ્ધનું વર્ણન એવી રીતે કર્યું છે, જાણે કે રાણી દુર્ગાવતીનું 
શાસન એટલે સમગ્ર ભારત અને અકબર એટલે એક ગુનેહગાર તથા 
એક વિદેશી બાદશાહ. જેને નાના વિસ્તારો ૫૨ હુમલો કરી તકલીફ 
પહોંચાડવામાં આનંદ આવતો હતો. જો આવું લખનાર શાંતિ ઈચ્છતો 
હોય તો તે યુધ્ધને યોગ્ય કેવી રીતે સાબિત કરે છે. 


પસ્તકમાં હર્ષવર્ધન પર જે પ્રકરણ છે તેમાં પ્રાચીન ભારતમાં તેમના 
વિવિધ યુધ્ધો માટે પ્રસંશા કરવામાં આવી છે. મતલબ એક બાજુ 
વિસ્તારવાદ, શાસનની મજબૂતી તથા દેશની એકતાના નામે યુધ્ધોને યોગ્ય 
ઠરાવવામાં આવે છે, પરંતુ આ જ કારણોસર જો મુસ્લિમ શાસકો યુધ્ધ 
કરે છે, તો તેમની પર ફિટકાર વરસાવવામાં આવે છે. 


ઈતિહાસના પાઠયપસ્તક (બીજા ભાગ)માં શીવાજી વિશે લખ્યું છે 
કે, તેઓ મહારાષ્ટ્રીય વિભૂતિ હતા. તેમણે ઓરંગઝેબની નાકે દમ લાવી 


દીધો હતો ને પોતાનું સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યું હતેં. 


પ્રશ્ન એ છે કે શું ભારતમાં મોઘલોનું શાસન વિદેશી શાસન હતું ? 
જો આવું છે તો વર્તમાનકાળના ભારતીય મુસ્લિમો એવું વિચારી શકે છે 
219 


કે તેઓ એક વિદેશી શાસનમાં જીવી રહયા છે. એટલા માટે કે અહીંનો 
વડાપ્રધાન તથા રાષ્ટ્રપતિ હિંદુ છે, ક્યાં તો બિનમુસ્લિમ છે. શીવાજી 
રાષ્ટ્રીય નાયક કેવી રીતે હોય શકે તે એક સંપ્રદાયવાદી મરાઠા હતા. 
પોતાના સંપ્રદાયમાં બહ કટર હતા. 


નવભારત નામી પુસ્તકમાં (પહેલા તથા બીજા ભાગમાં) અબ્દુલ 
હમીદ અને ઈબ્રાહીમ ગાર્દી વિશે એક વાક્ય આમ છે કે, “હમીદે પોતાના 
બલિદાન દ્વારા એ વાત સિધ્ધ કરી દીધી કે ભારત એક જાતિનું નથી. તેની 
ધરતી પર પ્રત્યેકને સમાન અધિકાર છે. ઈબ્રાહીમ સાચા અર્થમાં 
મસલમાન હતો. અને પોતાની માતુભૂમિ પ્રત્યે તેમાં શ્રધ્ધા તથા નિષ્ઠા 
ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલી હતી.” 


આ વાંચી એવું લાગે છે કે, ઈબ્રાહીમ અને હમીદ જો કે મુસલમાન 
હતા, પરંતુ રાષ્ટ્પ્રેમી રહયા. આનો અર્થ એ કે આપણે એ મસ્લિમોને 
શંકાની નજરે જોવાનું જેઓને યુધ્ધમાં લડીને મરી જવાનો મોકો નહીં 
મળ્યો ? શું આપણા દેશની સેકયુલર ભૂમિકા ત્યારે જ ઉભી થઈ શકી, 
જ્યારે હમીદે પોતાના પ્રાણની આહ્‌તિ આપી ? આવા પ્રશ્નના ઉત્તરો 
આપવાની જરૂર છે. 

આપણે માનવું પડશે કે આપણાં ટીચરો-પ્રોફેસરો પણ આવા 
વિષયુક્ત પસ્તકો વાંચીને જ શિક્ષણ મેળવે છે. દેખીતી વાત છે કે તેઓ 
પણ કોમવાદથી મુક્ત રહી શકતા નથી. એટલે સમાન ભાવના જગાડે 
એવા અભ્યાસકમો તેયાર કરવાની તાતી આવશ્યકતા છે. 

/મૃસ્લિમ ઈન્ડિયા, ડીસે. ૧૯૮૩/ 

હમણાં પ્રો. બી. એન. પાંડેના પ્રવચન તથા શ્રી એન. સી. સક્સેનાના 

લખાણનો જે ટૂંકસાર રજૂ કરવામાં આવ્યો, તેનાથી સહિષ્ણ હિંદુઓનો 

દ્રષ્ટિબિંદુ જાણવા મળ્યો. જો ભારતીય ઈતિહાસનો અભ્યાસ તે જ દ્રષ્ટિ- 

કોણથી કરવામાં આવે, જેની ભલામણ ઉપરોક્ત લીટીઓમાં કરવામાં આવી 
છે તો ભારતમાં કોમી એકતાની વર્તમાન ઝૂંબેશને જરૂરથી બળ મળશે. 


૧૧૧ 


ઓરંગઝેબનો હિંદુઓ તથા મંદિરો સાથેનો વ્યવહાર 


શ્રી બી. એન. પાંડે (ભૂતપૂર્વ ગવર્નર ઓરિસ્સા) પોતાના લાંબા 
સંશોધનપૂર્ણ લેખમાં જણાવે છે કે, ૧૯૪૮-૧૯૫૩ દરમિયાન જ્યારે હું 
ઈલ્હાબાદ મ્યુનિસિપાલિટીનો ચેરમેન હતો તો મારી પાસે એક જમીન 
સંપાદન સુધારાનો કેસ આવ્યો. આ વિવાદ એક જમીન માટે હતો. જે 
સોમેશ્વરનાથ મહાદેવ મંદિર માટે દાન કરવામાં આવી હતી. મંદિરના 
મહંતના દેહાંત પછી તે જમીનના બે પક્ષો દાવેદાર થયા હતા. દાવેદારો 
પેકી એકે કેટલાક એવા દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા જે તેના કર્ટબના કબ્જામાં હતા. 
અને તે એ “ફરમાન?” સ્વરૂપે હતા, જે ઔરંગઝેબે જારી કર્યા હતા. 
ઓરંગઝેબે જમીનનો ખાસ્સો મોટો ભાગ અને કેટલાક રોકડા રૂપિયા આ 
શતે મંદિરને દાનમાં આપ્યા હતા કે, તેનાથી મળનારી આવકનો ઉપયોગ 
દેવતાને ચઢાવવા તથા પૂજા માટે કરવામાં આવશે. 
[બી. એન. પાંડ, આગળનો હવાલો, લેકચર્સ સીરીઝ 7, -૧૨/૧૩/ 
ઓરંગઝેબે જારી કરેલા મંદિરો માટે જમીન વકફ કરતાં અનેક ફરમાનો 
૧૬૫૯થી ૧ ૬૮૫ વચ્ચેના મળી આવ્યા છે. હિઈકોર્ટપેરિસ, ૧૯૩૪, yૃ-૧૪] 
ઉત્તર ભારતના કેટલાક ગુરૂદ્ધારાઓ પાસેથી પણ જમીનો વકફ કરવા 
સંબંધી ઓરંગઝેબના ફરમાનો મળી આવ્યા છે. /ઓગળનો હવાલો] 


બનારસ ફરમાન'ના નામથી ખ્યાત એક ફરમાન વાંચવાથી માલુમ 

પડે છે કે, બનારસના ગોરી મહોલ્લાના રહેવાસી એક બ્રાહ્મણ પરિવાર 
માટે આ ફરમાન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. જેની સંપૂર્ણ વિગતો પહેલી 
વખત ૧૯૧૧માં જર્નલ ઓફ ધી રોયલ એશિયાટિક ઓફ બંગાલમાં પ્રગટ 
થઈ. ૧૦ માર્ચ ૧૬૫૯ ઈ.સ.ના દિવસે અપાયેલ આ ફરમાન મુજબ એક 
મસલમાન કોઈ હિંદુ મંદિર તોડી ત્યાં બગીચો (પાર્ક) બનાવવા માંગતો 
હતો, પરંત ઔરંગઝેબે તેને આમ કરતાં અટકાવી દીધો. /ઓઆગળનો હવાલો] 
કેટલાક બીજા ફરમાનોના અભ્યાસથી જાણવા મળે છે કે ઓરંગઝેબ 

એ વાત માટે પ્રયત્નશીલ હતા કે બનારસના હિંદુઓ સુખશાંતિથી જીવન 
221 


વિતાવે. એક ખાસ મોકા પર જ્યારે મહારાજા ધીરાજ રાજા રામસિંઘે એક 
દરખાસ્ત ઓરંગઝેબને મોકલાવી કે ગંગા નદીના તટ પર ભગવત ગોસાંઈ 
નામી ધામિંક પુજારી માટે (આપના) પિતાના કાળથી જ એક મકાન 
બાંધવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ હવે કેટલાક મુસ્લિમો ગોસાંઈને હેરાન કરી 
રહ્યા છે. તો ઓરંગઝેબે સંબંધિત અધિકારીઓને નોટીસ મોકલાવી કે 
ગોસાંઈને હેરાન કરશો તો સજાને પાત્ર ઠરશો. તેમણે એવી સલાહ પણ 
આપી કે હિંદુ ધર્મ અને હિંદુઓ વચ્ચે સુખશાંતિનું વાતાવરણ સર્જવા કે 
બાકી રાખવામાં બધા મસ્લિમો સહકાર આપે. /આગળનો હવાલો : ય-૧૫/૧ 5] 


૧૯૩૪ના ઈલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના એક કેસના કાગળો વાંચવાથી 
જાણવા મળે છે કે ઓરંગઝેબ મુસ્લિમો હારા કરવામાં આવેલ જમીનો પર 
ગેરકાનૂની કબ્જાના વિરોધી હતા. બનારસના રહેવાસી જગમલ તથા 
અર્જોનમલે આ બાબતે એક અરજી આપી કે બનારસના એક મુસલમાન 
નઝીર બેગે તેમના પાંચ મકાનો પર ગેરકાયદેસર કબ્જો કરી લીધો છે. 
આ સંબંધે ઓરંગઝેબે ૧૬૭૫ ઈ.સ.માં એક ફરમાન પાઠવ્યું કે જો 
અર્જોનમલ તથા જગમલની વાત સાચી હોય તો નઝીરબેગને કોઈપણ 
સંજોગોમાં ઘરમાં પ્રવેશવા દેવામાં નહીં આવે. /ઔઓઆગળનો હવાલો] 


હું અસમંજસમાં પડી ગયો. અંદાજો એ હતો કે આ ફરમાનો ઉપજાવી 
કાઢેલા હશે. મને આશ્ચર્ય એ વાતે પણ હતું કે ઓરંગઝેબ, જેને મંદિરોને 
તોડવા માટે ખ્યાતિ મળી હતી, તે મંદિરોને જાગીર અર્પણ કરવા વિશે કેવી 
રીતે આદેશ આપી શકતો હશે ? 


ફરમાનનું લખાણ આ મુજબ હતું કે, “આ જાગીર, પૂજા અને દેવતા- 
ઓના ભોગ માટે અર્પણ કરવામાં આવી રહી છે.” મને એ પ્રશ્નએ પરેશાન 
કરી દીધો હતો કે ઓરંગઝેબ પોતાની ઓળખ વિરૂદ્ધ જઈ મંદિરોને કેવી 
રીતે સહાય આપતો હશે ? મને વિશ્વાસ હતો કે આ દસ્તાવેજો અસલી 
નથી. પરંતુ કોઈ નિર્ણય પર આવતાં પહેલાં મને ઠીક લાગ્યું કે, હું ડો. 
તેજબહાદુર સપ્ર પાસેથી સલાહ લઈ લઉં, જેઓ ફારસી તથા અરબીના 


jg Y/Y 


૧૧૨ 


મોટા વિદ્ધાન હતા. મેં કાગળો તેમની સામે મૂકી સલાહ આપવાની વિનંતી 
કરી. દસ્તાવેજોના નિરીક્ષણ પછી ડો. સપ્રએ કહયું કે, ઔરંગઝેબના આ 
ફરમાનો બિલ્કુલ અસલી છે. પછી તેમણે પોતાના મુન્શી પાસે વારાણસીના 
જંગમેરી શીવા મંદિરના કેસની ફાઈલ મંગાવી, જેની અનેક અપીલો 
ઈલ્ડાબાદ હાઈકોર્ટમાં પાછલા પંદર વર્ષથી સુનાવણી હેઠળ છે. જંગમેરી 
શીવા મંદિરની પાસે મંદિરને જાગીર અર્પણ કરવા સંબંધી ઓરંગઝેબના 
અન્ય બીજા પણ ફરમાનો હતા. 


ઓરંગઝેબનું આ નવું ચિત્ર જ્યારે મારી સમક્ષ આવ્યું તો મને ઘણું 
આશ્ચર્ય થયું. ત્યારપછી ડો. સાહબના અંગલિનિર્દેશ મુજબ મેં અનેક 
મહત્વપૂર્ણ મંદિરોના મહંતોને પત્રો લખ્યા કે જો તેમની પાસે તેમના 
મંદિરોને જાગીર આપવા સંબંધી ઓરંગઝેબના કોઈ ફરમાન હોય તો મને 
તેની ફોટોકોપી મોકલવામાં આવે. મને ઘણો જ અચંબો તથા તાજજુબ 
જેવું લાગ્યું. અને મારા આશ્ચર્યનો પાર ન રહયો. જ્યારે મને મોટા મોટા 
મંદિરો દા.ત. મહાકાલેશ્વર મંદિર (ઉજજૈન), બાલાજી મંદિર (ચિત્રકૂટ), 
ઉમાનંદ મંદિર (ગોહાટી), જેન મંદિર (શૈત્રેજ્ય) અને બીજા અનેક મંદિરો 
અને ગરૂદ્ધારાઓ (જે ઉત્તર ભારતમાં વિખરાયેલા છે) તરફથી 
ઓરંગઝેબના ફરમાનોની નકલ મળી. આ ફરમાનો ૧૦૬૫ હિ.સ. થી 
૧૦૯૧ અર્થાત્‌ ૧૬૫૯ થી ૧ ૬૯૫ ઈ.સ. વચ્ચે આપવામાં આવ્યા હતા. 


ઉપરોકત દાખલાઓથી હિંદુ મંદિરો પ્રત્યે જયાં ઓરંગઝેબની સખાવત 
પરવાર થાય છે ત્યાં જ એ પણ સાબિત થાય છે કે ઈતિહાસકારોએ તેના 
વિશે જે કાંઈ લખ્યું છે તે પૂર્વગ્રહના કારણે લખ્યું છે. તે ચિત્રની માત્ર એક 
બાજુ હતી. ભારત એક વિશાળ દેશ છે. જ્યાં હજ્જારો મંદિરો ઠેર ઠેર 


aN 


જોવા મળે છે. મને વિશ્વાસ છે કે જો પરતું સંશોધન કરવામાં આવે તો 


આવા બીજા પણ ઉદાહરણો મળી આવશે. જે એ વાતની સાબિતી હશે કે 
બિનમુસ્લિમો પ્રત્યે ઓરંગઝેબ કેટલા ઉદારદિલ હતા. 


ઓરંગઝેબના ફરમાનોના સંશોધન દરમિયાન મારી મુલાકાત જનાબ 


3 


શ્ઞાનચંદ્ર અને ડો. પી. એલ. ગૃપ્તા સાથે પણ થઈ. જેઓ પટના મ્યુઝિયમના 
માજી સંચાલક હતા, અને જે ઓરંગઝેબ વિશે એતિહાસિક મહત્વ ધરાવતું 
સંશોધન કરી રહયા છે. મને એ જાણીને ખશી થઈ કે સત્ય શોધક એવા 
કેટલાક બીજા સંશોધકો પણ છે જે પોતાની રીતે સંપૂર્ણ કોશિશ કરી રહયા 
છે કેઓરંગઝેબના ચિત્ર પરથી બદનામીના એ ડાધા દૂર કરી દેવામાં આવે, 
જે પૂર્વગ્રહથી પીડાતા ઈતિહાસવિદોએ લગાવ્યા હતા, લગાવ્યા છે. જેનો 
એક શાયરે આ પ્રમાણે વ્યકત ક્યો છે : 


તુમ્હે લે ઠે કે સારી હાસ્તાંમે બસ થાઠ હે ઈત્ના કે 
આલમગીર ઉઠિકુ કુશ થા, ઝ્લિમ થા, સિતમગર થા 
ઓરંગઝેબને બદનામ કરવા માટે જે ફરમાનને આધાર બનાવવામાં 
આવે છે, તે બનારસ ફરમાનની હકીકત એ છે કે જુના મંદિરોના મહંતોની 
કામગીરીમાં દખલગીરી કરવા કેટલાક અસંતુષ્ટો નવા નવા મંદિરો બંધાવતા 
હતા. ઓરંગઝેબે આવા નવા મંદિરો બાંધવા પર પાબંદી ચાલુ રાખી હતી. 
(ચાલુ રાખી હતી નો અર્થ એ છે કે, આ કાનૂન શાહજહાંકાળથી ચાલ્યો 
આવતો હતો.) તેમજ તેમણે આવા ગેરકાયદેસર નવા બંધાયેલા મંદિરોને 
તોડી પાડવાના પણ આદેશ આપ્યા હતા. 


શાહજહાંના સમયમાં એક બનાવ બન્યો હતો કે, એક જગ્યાએ બે 
પૂરાણા મંદિરો હતા. અમૂક હિંદુઓએ ત્રીજુ મંદિર બાંધવાનું શરૂ કર્ય. 
જેને લઈ ત્યાંના હિંદુઓમાં આપસમાં ઝઘડો થયો. જ્યારે શાહજહાંને 
ખબર પડી તો તેમણે ઝઘડો દૂર કરવા માટે સરકારની પરવાનગી વગર 
નવ મંદિર બાંધવા માટે પાબંદી લગાવી દીધી. તે જ હકમ ઔરંગઝેબના 
સમયમાં પણ જારી રહયો. બનારસ ફરમાનમાં તે જ આગલી હુકમની 
બહાલી છે, કોઈ નવો હકમ લગાવ્યો નથી. એક અન્ય ફરમાનથી જાણવા 
મળે છે કે ઓરંગઝેબ હદયપૂર્વક ઈચ્છતા હતા કે હિંદઓ સુખચેનથી રહે. 


આ ફરમાન ઔરંગઝેબે ૧૦ માર્ચ ૧૬૫૯ના બનારસના સ્થાનિક 
સરકારી હોદેદારના નામે જારી કર્યો. જે એક બ્રાહ્મણના કેસ કરવાને લઈ 


૧૧૩ 


કર્યો. આ કેસમાં તે બ્રાહ્મણે જે ત્યાંના સ્થાનિક મંદિરનો વહીવટકતાં હતો. 
અને તેને અમુક લોકો સતાવી રહ્યા હતા તેમની શિકાયતો કરી હતી. તે 
શિકાયતો દૂર કરવા માટે અને ખાસ કરીને બ્રાહ્મણોનો ખ્યાલ રાખવા માટે 
જે ફરમાન જારી કર્યું હતું. 


ગોલકુંડાની જામે મસ્જિદ પણ તેમણે તોડી પાડી. કારણ કે ત્યાંના શાસક 
તાનાશાહે એ હરકત કરી કે શાહી કર તો ઉંઘરાવ્યો, પરંતુ તેને દિલ્હી 
દરબારમાં જમા ન કરાવ્યો. થોડાક જ વર્ષોમાં આ રકમ કરોડોને આંબી 
ગઈ. તાનાશાહે આ ખજાનો જમીનમાં દાટી દઈ તેની ઉપર જામે મસ્જિદ 
બાંધી દીધી. જ્યારે ઓરંગઝેબને આની જાણ થઈ ત્યારે તેમણે તેને તોડી 
પાડવાનો આદેશ આપ્યો અને દફન કરેલો ખજાનો કબ્જામાં લઈ લોક 
કલ્યાણના કામોમાં ખર્ચ કર્યો. 


બી. એન. પાંડેના કહ્યાનુસાર તેમની સરકારની નીતિ મુજબ તેમણે 
હિંદુ મંદિરો તથા મઠો માટે ખર્ચાઓ નક્કી કરી આપ્યા. બી. એન. 
પાંડે-ખુદાબખ્શ મેમોરિયલ એન્યુઅલ લેકચર્સ / ધી વેશનવઝ્‌ ઓફ પંડોરા-ગ્રેવાલ- 
બી. એન. ગોસ્વામી-સેન્ટ ઓફ એડવાન્સ સ્ટડીઝ, શિમલા/ ઈલ્હાબાદ સ્થિત 
સોમેશ્વરનાથ મહાદેવ મંદિર તથા મહેશ્વરનાથના પૂજારીઓ માટે 
બનારસમાં કાશી વિશ્વનાથનું મંદિર, ચિત્રકૂટનું બાલાજી મંદિર, ગોહાટીનું 
ઉમાનંદ મંદિર, શૈત્નંજ્યમાં જેન મંદિર, ઉત્તર ભારતમાં આવેલ અનેક 
મંદિરો તથા ગરૂદારો માટે ઓરંગઝેબે જાગીરો વકફ કરી હતી. 
[બી. એન. પાંડે, ખદાબખ્શ મેમોરિયલ એન્યુઅલ લેકચસં, પટના, ૧૯૮૬] 
બનારસના કાશી વિશ્વનાથ મંદિરને તોડવાનો આક્ષેપ ઓરંગઝેબના 
માથે થોપવામાં આવ્યો છે, પરંત આજ સુધી તેનો કોઈ સમકાલીન પરાવો 
સાંપડયો નથી, જેનાથી ઓરંગઝેબ દ્વારા ઉક્ત મંદિર તોડવાનું સાબિત કરી 
શકાય. હિંદુ રાજાઓએ અનેક હિંદુ મંદિરો તોડયા છે, પરંતુ તેના પર કોઈ 
ખાસ ટીકા કરવામાં આવી નથી. પ્રશ્ન એ થાય છે કે આખર બનારસ તથા 
મથરાના મંદિરો તોડવાની વાતો જ કેમ કરવામાં આવે છે ? શું ભારતના 


fgg 


અન્ય ભાગોમાં મોટા મોટા મંદિરો ન હતા ? દક્ષિણ ભારત મોટા તથા 
મહત્વપૂર્ણ મંદિરો માટે આજે પણ વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. (તો ત્યાંના 
કોઈ મંદિર કેમ ઓરંગઝેબે ન તોડયા ?) બીજો પ્રશ્ન એ છે કેઓરંગઝેબ તો 
વિરોધીઓના કહ્યા મુજબ એક કટર મુસલમાન હતો, તો શું મંદિર તોડીને 
તેની જગ્યાએ મસ્જિદ બાંધવાની શરીઅત પરવાનગી આપે છે ? શરીઅતમાં 
તો તેની સ્પષ્ટ શબ્દોમાં મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. આ મુદ્દો પણ 
ધ્યાનપાત્ર છે કે મોઘલ બાદશાહો પાસે શું જગ્યાની ટાંચ (કમી) હતી કે 
તેમના માટે મંદિર તોડી તોડી મસ્જિદો બાંધવી જરૂરી હતી. વાસ્તવિકતા તો 
એ છે કે ઓરંગઝેબ નવી નવી મસ્જિદો બાંધવાના શોખીન જ ન હતા. તેમના 


શાસનકાળમાં તો વધારે પડતું મસ્જિદોની મરામતનું જ કામ થયું છે. 


લગભગ સમગ્ર ભારત ઓરંગઝેબના શાસન હેઠળ રહયું, તો પણ 
હિંદુ ધર્મ તેની આગવી ઓળખ સહિત બાકી રહયો. ઓરંગઝેબ ચોક્કસ જ 
આ હકીકત જાણતા હતા કે હિંદુ ધર્મને ઠેસ પહોંચાડી તેના માનનારાઓની 
ખફામરજી વહોરવી મુનાસિબ નથી. માત્ર આ કારણસર જ તેમના સમય- 
કાળમાં વધુ પ્રમાણમાં મંદિરોનું ધાર્મિક પાવિત્ય બાકી રહયું. 


ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં રાખી ઓરંગઝેબના શાસનકાળ તથા તેના 
ધાર્મિક દ્રષ્ટિકોણને સમજવો પડશે. બનારસના કાશી વિશ્વનાથ મંદિરને 
તોડવાના સંબંધે પી. સીતારામ નાથે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પરાવો રજૂ કર્યો 
છે. (જુઓ ધી ફીદર્સ એન્ડ ધી સ્ટોન્સ-પી. સીતારામ) જેની નોંધ બી. એન. 
પાંડેએ પણ પોતાના લેખમાં લીધી છે. /બી. એન. પાંડે ખદાબખ્શ મેમોરિયલ એન્યુઅલ 
લેકયસ, પટના, ૧૯૮૭] તેઓએ લખ્યું છે કે, કચ્છની આઠ મહારાણીઓ કાશી 
વિશ્વનાથ મંદિરમાં દર્શનાર્થે ગઈ. તેમાંથી એક સુંદર રાણીનું મહંતોએ 
અપહરણ કરી લીધું. કચ્છના રાજાએ આ ઘટનાની જાણ ઓરંગઝેબને કરી. 
પહેલાં તો ઓરંગઝેબે એમ કહી વાત ટાળી દીધી કે આ હિંદઓનો આંતરિક 
મામલો છે. અને આમાં તે કોઈ પગલાં લે તો એ બરાબર ન કહેવાશે, પરંત 
કચ્છના રાજાએ ઘણા કાલાવાલા કર્યા તો ઓરંગઝેબે કેટલાક હિંદુ સૈનિકોને 


૧૧૪ 


ઘટનાની તપાસ અર્થે મોકલ્યા. તે સૈનિકોને મહંતના માણસોએ ધાકધમકી 
આપી માર મારી ભગાડી મૂકયા. ઓરંગઝેબ પોતાના સેનિકો સાથેના આ 
વર્તાવથી ગિન્નાયા. તેમણે બીજી વખત કેટલાક ઉચ્ચ હોદ્દેદાર સૈનિકોને 
ઘટના પાછળની હકીકત જાણવા માટે મોકલ્યા, પરંત આ વખતે પણ મંદિરના 
પૂજારીઓએ બરાબર સામનો કર્યો. મુઘલ સૈનિકોએ પણ મુકાબલો કર્યો. 
મંદિરની અંદર સેનિકો તથા પૂજારીઓ વચ્ચે થયેલી આ અથડામણના કારણે 
મંદિર ધરાશયી થયું અને અથડામણની સ્થિતિમાં આમ હોવું શકય છે. સૈનિકો 
જ્યારે અંદર પ્રવેશી ગયા તો તેમણે અપહત રાણીની શોધ આદરી. શોધખોળ 
દરમિયાન વિશેષ દેવતા (મહાદેવ)ની પાછળ એક સુરંગ મળી આવી. જ્યાંથી 
માથં ફાડી નાખતી દુર્ગધ આવતી હતી. બે દિવસ સુધી દવા છાંટી તે દુર્ગધ 
દૂર કરવામાં આવી. આ દરમિયાન ત્યાં સતત ચોકી પહેરો રાખવામાં આવ્યો. 
ત્રીજા દિવસે સેનિકોએ સુરંગમાંથી કહોવાયેલી અનેક સ્ત્રીઓની લાશો 
કાઢી. કચ્છની લાપતા રાણીની લાશ પણ મળી આવી જે નગ્નાવસ્થામાં 
હતી. અને સામુહિક બળાત્કારના કારણે મૃત્ય પામી હતી. મોટા પૂજારીની 
ધરપકડ કરવામાં આવી. અને તેને સખત સજા ફટકારવામાં આવી. 


હેદરાબાદના સાલારજંગ મ્યુઝિયમમાં રાખેલ એક રેકોર્ડ (નોંધ)ના 
અભ્યાસથી જાણવા મળે છે કે દખ્ખણની બગાવતોને કચડવા માટે ઓરંગઝેબ 
થોડાક દિવસો માટે ત્યાં રોકાયા હતા. તે દરમિયાન નજીકના એક ગામડાના 
એક બ્રાહ્મણ પરિવારને ત્યાંથી શિવલિંગ ચોરાય ગયું. લોકોને તે બ્રાહ્મણની 
આજુબાજુમાં રહેતા કેટલાક મુસ્લિમ પરિવારો પર શંકા હતી. શિવલિંગના 
દર્શન કર્યા વગર તે બ્રાહ્મણ કશું પણ ખાતો-પીતો ન હતો. એ કારણે તેની 
હાલત મરવા જેવી થઈ ગઈ હતી. આ વાતની જાણ તેની પત્ની દ્વારા જ્યારે 
ઓરંગઝેબને થઈ તો તેમણે સ્થાનિક અધિકારીઓને આદેશ આપ્યો કે, 
ચોવીસ કલાકની અંદર અંદર આ બ્રાહ્મણ પરિવારને શિવલિંગ મળી જવું 
જોઈએ. નહીંતર આખા ગામને સજા ફટકારવામાં આવશે. ઉક્ત રેકોર્ડના 
અંતે એ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે તે શિવલિંગ પેલા બ્રાહ્મણને મળી ગયે. 
227 


શ્રાવક સંપ્રદાયના સીતાદાસ જોહરી માટે ઓરંગઝેબે ૧ ૬ ૬૦ ઈ.સ.માં 
નસાર અને આબજીની પહાડીઓ પણ દાન કરી. તેમણે પોતાના તાબાના 
અધિકારીઓને ભારપૂર્વક આદેશ આપ્યો કે આ પહાડીઓની આવકમાંથી 
કોઈ વેરો વસૂલવામાં નહીં આવે અને કોઈપણ શત્રુ રાજાને તેના પર કબ્જો 
કરવા દેવામાં નહીં આવે. [હી પંકજ પચુરી, ભંદિરકા મૃુઘલિયા રિશ્તા ઈન્ડીયા ટૂડે 
(હિન્દી) અંક ૨૧, ૧૫ સપ્ટે. ૧૯૮૭, Y-૧/૭] 
કર્ણાટક પર વિજય મેળવ્યા બાદ તિરુપતિના વિખ્યાત મંદિર માટે 
ઔરંગઝેબે વિશેષ દિલચસ્પી દર્શાવી. 
[શ્રી રામ શમ મુઘલ શાસકોકી ધામિંક નીતિ? પુ. ૧૬૧ /મિરઆતે અહમદી/ પૃ. ૧૬૨/ 
પોતાન શાસનકાળના છેલ્લા ૨૭ વર્ષો તેમણે દક્ષિણ ભારતમાં વિતાવ્યા, 
પરંત આ સમયકાળ દરમિયાન ત્યાં કોઈ હિંદુ મંદિર તોડવામાં આવ્યા નથી. 
[શી રામ શમ આગળનો હવાલો, પ. ૧૨/ 
બંગાળના વિશાલપર શહેરમાં ઓરંગઝેબના જમાનામાં બે મંદિરો 
૧૬૮૧માં બાંધવામાં આવ્યા અને ત્રીજું મંદિર ૧ ૬૯૦માં બાંધવામાં આવ્યું. 
/મનૃચી/, 1૧૮-૧૨૧ /શ્રી રામશમ, આગળનો હવાલો 
ગુજરાતના સહસ્ત્રાંગ સરોવરના ગંદા પાણીને કાઢી લઈ સ્વચ્છ પાણી 
ભરવા માટેનો પરો ખર્ચો સરકારી તિજોરીમાંથી અદા કરવાનો ઓરંગઝેબે 
આદેશ આપ્યો. [યૂઝ લેટર, છ જુલાઈ ૧5૪, શ્રી રામશમ/ 


ગયા (બિહાર) ખાતે એક મંદિર માટે તેમણે જમીન દાન કરી. 
[આ'ઝમ, તારીખે કશ્મીર, પ. ૧૬૫/ 
ઉપરોક્ત હકીકતોથી જાણવા મળે છે કે, તે જમાનામાં જે મંદિરો 
તરફથી સરકારને સહકાર મળતો રહયો, ઓરંગઝેબે તેમની સાથે સદ્વર્તાવ 
કર્યો. પરંત તે મંદિરોને ઓરંગઝેબે વિના વિલંબે તત્કાળ કચડી નાંખ્યા, 
જેના માધ્યમથી હિંદુ રાજાઓ બગાવત કરવા ઈચ્છતા હતા. તેમણે 
મસ્લિમો સાથે પણ આ જ નીતિ અપનાવી. ગોલકંડાની શાહી મસ્જિદ, 
જે સરકાર વિરોધી તત્વોનો જાણે કે અડો બની ચૂકી હતી, તોડી પાડવામાં 


૧૧૫ 


આવી, બલ્કે તેમણે પોતાના બાપ, ભાઈ અને ખતરો લાગતાં બેટા તથા 
બેટીને પણ બખ્શી નહીં. જરૂર મુજબ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ભેદભાવ 
રાખ્યા વગર તે પોતાના માણસોની પોઝીશનને હંમેશ મજબૂત કરવામાં 
વ્યસ્ત રહયા. હિંદઓ વિશે આપણે કહી શકીએ છીએ કે તેઓ બધા જ 
ઓરંગઝેબના વિરોધી ન હતા. હિંદુ હોય કે મુસલમાન ઓરંગઝેબ 
વિરોધીઓ સાથે એકસરખી રીતે સખ્તાઈપૂર્વક વર્તતા હતા. અને મિત્રો 
સાથે હૃદયપૂર્વક વ્યવહાર કરતા હતા. પછી તે મિત્ર હિંદુ હોય કે મુસલમાન. 


બનારસી ફરમાન વિશે એક જરૂરી નોંધ : 


ઈંગ્લેન્ડના એક પ્રખર ઓરીયન્ટિયલ લેફટનન્ટ કર્નલ ડી. સી. ફલટને 
ઓકટોબર ૧૯૧૧ ઈ.ના બનારસ જવાનો મોકો મળ્યો. ત્યાં તેમને 
ઔરંગઝેબના ફરમાનની ફોટો કોપી મળી આવી. કર્નલ ફલટ ઔરંગઝેબ 
વિશે પહેલેથી જાણતા હતા કે તેમને હિંદુ મંદિરો બાબતે બદનામ કરવામાં 
આવ્યા છે. એટલા માટે તેમને આ ફરમાનનું સાચ હોવું શંકાસ્પદ લાગ્યું. 
એટલા માટે તે બીજા વખતે બનારસ પહોંચ્યા. ત્યાંના કોટવાલ ખાન 
બહાદુર મુ.તેયબની મદદથી અસલ ફરમાન જોવાનું મળ્યું. કોટવાલ 
સાહેબના કહેવા પ્રમાણે બનારસના સંગલાગોરી મહોલ્લામાં ગોપી 
ઉપાધ્યાય નામી એક બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. જેમના મરવાને પંદર વર્ષ થઈ 
ગયા હતા. તેમને સગા-સબંધીઓમાં ફક્ત એક નવાસો મંગલ પાંડે નામી 
હતો. તે પણ આજ મહોલ્લામાં રહેતો હતો. નાનાના મરણ બાદ કર્ટંબના 
બીજા કાગળો સાથે ઓરંગઝેબનું આ ફરમાન પણ તેને વારસામાં મળ્યું. 
એપ્રિલ ૧૯૦૫ના મંગલ પાંડેએ બનારસની કલેકટરની ઓફિસમાં એક 
અરજી કરી અને હું (કોટવાલ તેયબ સા.) કલેકટરના હકમથી પ્રાથમિક 
શોધખોળ માટે નિયુક્ત હતો. મંગલ પાંડે એક ઘાટીયા બ્રાહ્મણ છે. જે 
નદીની ઘાટ ઉપર બેઠો રહેતો હતો અને પૂંજારીની સેવા બજાવતો હતો. 
પાછલા દિવસોમાં ગુજરાતથી અમુક સ્ત્રીઓ પોતાની ધાર્મિક વિધિ પ્રમાણે 
ત્યાં આવીને ઘાટ ઉપર ધરણા દેવા બેસી ગઈ. અને જોરજોરથી રડવા 


માંડી, તથા શોરબકોર કરવા માંડી. જેથી બીજા પૂંજારીઓની ઉપાસનામાં 
ખલેલ પહોંચવા માંડયો. મંગલ પાંડેએ તેમને રડવાથી રોકી અને કહયું 
કે, તમો આવા બુમ-બરાડા પાડશો તો બીજા પૂંજારીઓ આ ઘાટ ઉપર 
આવતા અટકી જશે. અને મને નુકસાન થશે. મંગલ પાંડે અને આ સ્ત્રી- 
ઓના ઝઘડાએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. અને મંગલ પાંડેએ અદાલતના 
દ્વાર ખખડાવ્યા. મેં તેને પૂછયું કે તમારી પાસે આ ઘાટના પરોહિત હોવાના 
કોઈ કાનૂની દસ્તાવેજ હોય તો રજૂ કરો. આના જવાબમાં તેણે અને તેના 
નોકર બાબુ નંદને અમુક કાગળો રજૂ કર્યા. જેમાં બાદશાહ ઓરંગઝેબનું 
ફરમાન પણ મોજુદ હતું. જેમાં બાદશાહના પૂત્ર શાહઝાદા મહમ્મદ 
સુલ્તાનનો સિક્કો પણ લાગેલો હતો. 


આ સ્પષ્ટીકરણ પછી કર્નલ ફિલ્ટની શંકાઓનું નિરાકરણ થઈ ગયું. 
તેમણે સમગ્ર બાબત તથા બાદશાહનું “બનારસ ફરમાન? પણ પ્રગટ કર્યું. 


આસામના પાટનગર ગોહાટીમાં આવેલ ઉંમાનંદ મંદિરના પુજારી 
સુદામા બ્રાહ્મણને ઓરંગઝેબે અમુક જમીન તથા જંગલોની આવકનો એક 
ભાગ દાનમાં આપ્યો. /આસામ રિસર્ચ સોસાયટી, જાન્યુઆરી, એપ્રિલ ૧૯૪૨, 
પુ-૧/૧૨/ ઉજજેનના મહાકાલેશ્વર નામી વિખ્યાત શિવ મંદિરમાં અખંડ 
જ્યોત (ચોવીસ કલાક) પ્રગટાવવા માટે ઓરંગઝેબના પહેલાંથી જ એક 
બહુ મોટી જમીન મંદિર માટે વકફ હતી. ઔરંગઝેબના કાળમાં કેટલાક 
મસ્લિમ હોદેદારોએ તેના પર પાબંદી લાદી, જેની ફરિયાદ કરતાં ઉંક્ત 
શિવ મંદિરના પુજારીએ એક અરજી ઓરંગઝેબને લખી. ઓરંગઝેબે એક 
ઉચ્ચ અધિકારી મહમ્મદ મેહદીને તપાસ સોંપી. ત્યાર પછી ચબૂતરા 
કોટવાલીના વેરા અધિકારીને ચાર શેર ઘી ઉક્ત મંદિર માટે દિપક પ્રગટાવવા 
માટે આપવાનો આદેશ આપ્યો. 

અનેક ઈતિહાસકારો અમદાવાદ શહેરના રઈસ (સરદાર) દ્વારા 
બનાવવામાં આવેલ ચિંતામણિ મંદિરને ઓરંગઝેબે તોડી પાડયું તેનું વર્ણન 
તો વધારી ચઢાવીને કરે છે. પરંત એ હકીકતને નજરઅંદાજ કરે છે કે તે જ 


૧૧૬ 


સરદારે (રઈસે) બંધાવેલ શેત્ંજય અને આબ મંદિરને ઓરંગઝેબે જમીનો 
વકફમાં આપી હતી. જેની વિગતો તે કાગળમાં મળી આવે છે જેને જોન્સે 
૧૯૨૩ ઈ.સ.માં ચીફ સેક્રેટરીને રજૂ કર્યો હતો. 
[જનંલ ઓફ બોમ્બે યુનિવર્સિટી, //પ૫/ 
સાહસભાઈના પુત્ર શાંતિદાસ જોહરી (જિઓ શ્રાવક સંપ્રદાય પાળતા 
હતા) માટે પાલીતાણાનું એક ગામ ઓરંગઝેબે પોતાના ફરમાન વડે દાન 
કર્યુ હતું. ફરમાનમાં લખે છે કે, જે વ્યક્તિ શેત્રુંજય અને તેના મંદિરની સુરક્ષા 
કરશે તે પાલીતાણાની આવકનો હકદાર લેખાશે. જેથી ત્યાંની રેયત હમારા 
માટે દુઆ કરતી રહે. પાલીતાણાની પહાડીઓ શેત્નુજ્યના નામે જગમશહૂર 
છે. જ્યાં એક મંદિર પણ છે. /બી. એન. પાંડે લેકચર સીરીઝ/ 


ભારતના પહેલા રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્રપ્રસાદ પોતાના પસ્તકમાં લખે 
છે કે, મુન્શી સુબ્હાન રાય જે ઓરંગઝેબના કાળનો ઈતિહાસ લેખક હતો. 
પોતાની કિતાબ “ખૂલાસતૃત્તવારીખ?'માં લખે છે કે, “દીપાલીવાલ નામી 
ગામ જે કાલાનર પાસે આવેલ છે, ત્યાં શાહ શમ્સુદદીન દરિયાઈનું મઝાર 
છે. હિંદુ તથા મુસ્લિમો બન્ને તેમનાથી અકીદત (શ્રધ્ધા) ધરાવે છે. તેઓ 
હયાત હતા ત્યારથી જ દીપાલી નામના એક હિંદુને એટલી હદે તેમના 
ઉપર આસ્થા હતી કે તેઓની વફાત પછી હિંદુ અને મુસલમાન બધાએ 
મળીને દીપાલીને જ મઝારનો વહીવટકર્તા (ટ્સ્ટી) બનાવી દીધો. થોડાક 
વર્ષો પછી કેટલાક મુસ્લિમોએ વાંધો ઉઠાવ્યો અને દીપાલીને વહીવટમાંથી 
ખસેડવાની માંગ કરી, પરંત ઓરંગઝેબે આ હંગામો સફળ થવા ન દીધો. 
અને આજે જ્યારે આ ગ્રંથ રચાય રહયો છે (યાને ખલાસતૃત્તવારીખ) 
ત્યારે ઓરંગઝેબના કાર્યકાળને ૩ વર્ષ થઈ ગયા છે અને મઝારનો વહીવટ 
પહેલાંની જેમ હિંદુઓના (દીપાલી) હસ્તે છે. 
[રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ઈન્ડીયા ડિવાઈડેડ, દિલ્હી ૧૯૮૭, પુ. ૩૫-૩૬] 
ગાદીએ બેસવાના (રાજ્યાભિષેકના) પાંચમા વર્ષે જ્યારે ભારતમાં 
શાંતિ સ્થપાઈ ગઈ અને આલમગીર દક્ષિણ તરફ પ્રયાણ કરી ગયા તો 
231 


ઈતિહાસના પૃષ્ઠો પર ત્યાર પછી મંદિર તોડવાની એક પણ ઘટના નોંધાયેલી 
મળતી નથી. દક્ષિણમાં બીજાપર તથા ગોવલકંડા જેવી મસ્લિમ સત્તાઓ 
સાથે મુકાબલો હતો. જો ધામિંક પૂર્વગ્રહ હોતે તો અહીં મંદિરો તોડવાનો 
સોથી સારો મોકો હતો. 

શહેનશાહ ઔરંગઝેબ પર એક બહ મોટો આક્ષેપ એ પણ લગાડવામાં 
આવે છે કે, તેઓ હિંદુ મંદિરોના સોથી મોટા વિરોધી હતા. પરંત આ આક્ષેપ 
લગાવનારાઓથી પૂછી શકાય એમ છે કે, જો ઓરંગઝેબ આ હિંદુ મંદિરોના 
સાચે જ વિરોધી હોત તો તેઓ દક્ષિણમાં લાંબી મુદત સુધી અજેટા ઈલોરાના 
હિંદુ મંદિરોના નજીક જ નહીં તેની છાંયમાં પચ્ચીસ વર્ષ કેમ પડયા પાથર્યા 
રહયા ? અને તે મંદિરો તથા મૂર્તિઓને કેવી રીતે તેઓ સાંખતા રહયા ? 


ઓરંગઝેબ દક્ષિણમાં એક-બે વર્ષ નહીં, બલ્કે તેમના જીવનના અંતિમ 
ર૫ વર્ષ દક્ષિણમાં જ વીત્યા છે. આ મદત દરમિયાન કોણ જાણે તેઓ 
કેટલી વખત દક્ષિણના પેલા એતિહાસિક મંદિરો પાસેથી પસાર થયા 
હશે, પરંત તેમણે અથવા તેમના સેન્યના કોઈ સૈનિકે આટલી લાંબી 
મદ્તમાં મંદિરની હજ્જારો મૂર્તિઓમાંથી કોઈ એક મૂર્તિને પણ હાથ 
અડાડયો નથી. શું કોઈ મૂતિભંજક અને મંદિરશત્રથી આ આશા રાખી 
શકાય છે ? દક્ષિણ સિવાય દિલ્હી, મથરા, આગ્રા, વંદાવન, બનારસ અને 
ભારતના અન્ય વિસ્તારોમાં આજે પણ એક-બે નહીં, ઓરંગઝેબ કાળના 
હજ્જારો મંદિરો મોજૂદ છે. તેમને તોડી નાંખવાનું તો દૂર રહયું, તેમની 
મૂર્તિઓને કોઈએ સ્પર્શ સુધ્ધાં કર્યો નથી. તે છતાં ઓરંગઝેબ પર એવો 
આરોપ મૂકવામાં આવે છે કે, “તેઓ મૂર્તિભંજક હતા અને હિંદુ મંદિરોના 
દૃશ્મન હતા.”” જૂઠની પણ કોઈ હદ હોય છે ! 

ચોક્કસ આ પ્રશ્ન થઈ શકે છે કે ઔરંગઝેબ જો મંદિર વિરોધી હતા 
તો તેઓ મંદિરોને જાગીરો તથા પંડિતોને ભથ્થાંઓ કેમ આપતા હતા ? 
ભારતના સોથી મોટા હિંદુ ઈતિહાસકાર જાદવનાથ સરકારે પોતાના પસતક 
“મોગલ ઈતિહાસમાં એવા અસંખ્ય ફરમાનોની નોંધ લીધી છે, જેના 


jf OO 


૧૧૭ 


મજબ ઓરંગઝેબે મંદિરો માટે જમીનો તથા જાગીરો અર્પણ કરી હતી. 
આ કેટલી વિચિત્ર વાત છે કે, ઔરંગઝેબ મંદિર વિરોધી પણ હતા. અને 
તેમને યથાવત્‌ રાખવા માટે જાગીરો પણ આપતા રહેતા હતા ? 


બનારસ સ્થિત, જ્ઞાનવાણી (ગ્યાનવાપી) મસ્જિદ વિશે એમ કહેવામાં 
આવે છે કે, ઔરંગઝેબે તેને મંદિર તોડીને બનાવી હતી, પરંતુ ઈતિહાસ 
આપણને એમ દર્શાવે છે કે ત્યાં કોઈપણ કાળે કોઈપણ મંદિર ન હતું. 
વાસ્તવમાં તો ત્યાં અકબર બાદશાહ પ્રેરિત “દીને ઈલાહી'ની એક સંસ્થા 
હતી. જેને તોડીને શાહજહાંએ ઈ.સ.૧ ૬૭૩માં એક મસ્જિદ બનાવી 
લીધી હતી. અને તેનું તારીખી નામ (એવું નામ જેના શબ્દના અંકોના 
સરવાળાથી તેની સ્થાપનાની તારીખ નીકળી આવે) ““ઈવાને શરીઅત” 
રાખવામાં આવ્યું હતં. આ હકીકતો જોતાં કયો ન્યાયપ્રિય માણસ ઓરંગઝેબ 
પર મૂર્તિભંજકનો આક્ષેપ લગાડી શકશે ? 


દેશદાઝ અને બિનસાંપ્રદાયિક્તાના પ્રખર હિમાયતી 
ટીપ સલ્તાનને બદનામ કરવાની કોશિશ 


અમદાવાદ હર્ષલ પબ્લિકેશન તરફથી પ્રગટ થતા મેગેઝિન “સફારી'ના 
ઓગષ્ટ ૨૦૧૪ના અંક નં.૨૪૩ના પેજ નં.૨૨ ઉપર ભારતની આઝાદીના 
મહાન લડવેયા ટીપુ સુલ્તાન (૨હ.) વિશે એક એતિહાસિક બનાવનું વર્ણન 
કરતાં લખ્યું છે કે, ઈ.સ. ૧૭૮૯માં મેસૂરના ટીપુ સુલ્તાને ઉત્તર મલબાર 
પ૨ આકમણ કરી એ પ્રદેશમાં આતંક ફેલાવ્યો હતો. ટીપુના લશ્કરે અનેક 
ઘરોને આગ ચાંપી, મંદિરો તોડી પાડ્યા અને ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા માટે 
લોકો પર જુલમો ગુજાર્યા. સફારીના અંકમાં લખાયેલ આ બાબત તરફ 
જનાબ અઝહરૂદ્દીન અજમેરી સાહેબે અમારૂં ધ્યાન દોરવ્યું અને તકાદો 
કયો કે, ટીપુ સુલ્તાન (રહ.) વિશે ઉપરોક્ત આક્ષેપોનો જવાબ “પયગામે 
રહમત'માં આપવામાં આવે તો લોકોને એતિહાસિક જાણકારી સાથે ટીપુ 
સુલ્તાન જેવા મહાન ક્રાંતિકારી અને સ્વતંત્ર સેનાની વિશે સત્ય હકીકત 
પ્રકાશમાં આવે. 


fg 


ભારતિય ઉપખંડમાં બે મુસ્લિમ બાદશાહોએ મંદિરોનો ખ્યાલ રાખી 
સોથી વધુ મંદિરો માટે જમીન-જાગીર અને રોકડ રકમો આપી છે. પરંતુ 
ઈતિહાસનું દુભાંગ્ય છે કે, આ બજ્ઞેવ (ઓરંગઝેબ-ટીપુ સુલ્તાન)ને સોથી 
વધુ બદનામ કરવામાં આવી રહ્યા છે. 

સફારી? અંકમાં પ્રગટ થયેલ લખાણ જેવું જ કલકત્તા યુનિવસિટીના 
સંસ્કૃત વિભાગના પ્રમુખ ડો. હરીપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ લખેલ મેટ્ીકની પરીક્ષા 
માટેના ઈતિહાસના પાઠય પુસ્તકમાં (TT) પણ લખ્યું હતું કે, “ત્રણ 
હજાર બ્રાહ્મણોએ માત્ર એટલા માટે આત્મહત્યા કરી લીધી કે, ટીપુ સુલ્તાન 
તેમને બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવવા માંગતા હતા.” 


આ પ્રકારના લખાણો અંગ્રેજ ઈતિહાસકારોના “લડાવો અને હુકૂમત 
કરો” આશય હેઠળ લખાયેલા છે. અને તેનો જવાબ શ્રી બી. એન. પાંડે 
(ગવર્નર એમ.પી. અને ઓરિસ્સા)એ ૨૯ જુલાઈ ૧૯૭૭ના રાજ્યસભામાં 
કરેલ પ્રવચનમાં વિગતવાર ચર્ચા કરતાં આપ્યો હતો. 


ત્યાર બાદ તેમણે એક પુસ્તક પણ લખ્યું છે, જેનું નામ "Aurangzeb 
and Tipu Sultan" (Evaluation of their Religious Policies) 
છે. તેમાં ઓરંગઝેબ બાદશાહ અને ટીપુ સુલ્તાન પર થયેલ આક્ષેપોનું 
ખંડન કર્યું છે. 

શ્રી બી. એન. પાંડે લખે છે કે, જ્યારે એક પ્રસંગે મને જાણ થઈ કે 
કલકત્તા યુનિવર્સિટીના સંસ્કૃત વિભાગના પ્રમુખ ડો. હરીપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ 
એક ટેકસ્ટ (TEXT) બકમાં એમ લખ્યું છે કે “ત્રણ હજાર બ્રાહ્મણોએ 
માત્ર એટલા માટે આત્મહત્યા કરી લીધી કે ટીપ સુલ્તાન તેમને 
બળજબરીપૂર્વક મુસલમાન બનાવવા માંગતા હતા.'' તો મેં તરત ડો. 
શાસ્ત્રીથી તેનો હવાલો માંગ્યો. તેમને કેટલાય પત્રો લખ્યા. તો તેમણે 
જવાબ આપ્યો કે આ ઘટના “ભેસર ગેઝેટર”માંથી લીધી છે. તે ગેઝેટરની 
શોધ મેં ઈલ્હાબાદ તથા કલકત્તાની ઈમ્પીરીયલ લાયબ્રેરીમાં કરી તો મને 
આ લખાણનું સમર્થન ન મળ્યું. મૈસુર યુનિવર્સિટીના તત્કાલીન વાઈસ 


૧૧૮ 


ચાન્સલર સર હરિચંદ્રનાથ સેલ હતા. મેં એક પત્ર વડે આ ઘટના વિશે 
જાણવાની તેમની સમક્ષ ઈચ્છા દશાવી. તેમણે મારો પત્ર શ્રીકાંત્યા પાસે 
મોકલી દીધો. જેઓ તે વખતે “ભેસૂર ગેઝેટર'”ની નવી આવૃત્તિ તેયાર 
કરી રહયા હતા. તેમણે મને લખી મોકલ્યું કે “ભેસુર ગેઝેટરમાં આવી 
કોઈ ઘટના નોંધવામાં આવી નથી.” તેમણે એમ પણ લખ્યું કે “તેઓ 
મેસુરના ઈતિહાસથી સારી પેઠે વાકેફ છે. એટલે તેઓ વિશ્વાસપૂર્વક કહી 
શકે છે કે મેસુરમાં આવી કોઈ ઘટના ઘટી નથી.'' તેમણે એમ પણ લખ્યું 
કે “ટીપ સુલ્તાનના સેનાપતિ ક્રિષ્નારાવ નામી એક બ્રાહ્મણ હતા.'' પછી 
તેમણે મેસુરના ૧૫૬ મંદિરોની સૂચી પણ મોકલી, જેને ટીપુ સુલ્તાન 
વાર્ષિક સહાય આપતા હતા. ટીપ સુલ્તાનના મેસૂરના શ્રીગેરી મઠના 
જગદ્્‌ગરૂ શંકરાચાર્ય સાથે ઘણા સૌહાર્દપૂર્ણ સબંધ હતા. તેમણે ટીપુ 
સુલ્તાને શંકરાચાર્યને ઉદેશીને લખેલા ત્રીસ પત્રોની ફોટો સ્ટેટ કોપી પણ 
જવાબ સાથે મોકલાવી હતી. મૈસુરના શાસકોનો નિત્યકમ હતો કે તેઓ 
શ્રી રંગપઢમની અંદર જે રંગનાથ મંદિર છે ત્યાં જતા હતા. ટીપ સુલ્તાન 


પણ સવારે નાસ્તા પહેલાં દરરોજ ત્યાં જતા હતા. 


પ્રો. શ્રી કાંત્યાએ એમ પણ લખ્યું કે, “ડો. શાસ્ત્રીએ આ ઘટના 
કદાચ કર્નલ માઈલ્સની “હિસ્ટરી ઓફ મૈસુર''થી લીધી હશે, જેમણે 
ફારસીનો એક હસ્તપ્રત “તારીખે ટીપ સુલ્તાન””નું ભાષાંતર કર્યું હતું. 
આ હસ્તપ્રત રાણી વિકટોરીયાની ખાનગી લાયબ્રેરીમાં મોજુદ છે. મેં 
આગળ તપાસ કરી તો જાણવા મખળ્યું કે આવી કોઈ હસ્તપ્રત રાણી 
વિકટોરીયાની લાયબ્રેરીમાં નથી. કર્નલ માઈલ્સના પસ્તકમાં બધા 
કિસ્સાઓ મનઘડત તથા જુ: છે. ડો. શાસ્ત્રીનંં પસતક બંગાળ, આસામ, 
બિહાર, ઓરિસ્સા, ય.પી; એમ. પી. અને રાજસ્થાનની સ્કૂલોના 
અભ્યાસકમમાં શામેલ હતું. મેં કલકત્તા યુનિવર્સિટીના તત્કાલીન વાઈસ 
ચાન્સલર સર આશુતોષ મુખરજી સાથે પત્રવ્યવહાર કર્યો. અને બધી 
ઘટનાઓ લખી મોકલી તો તેમણે પેલું પસતક અભ્યાસકમમાંથી કઢાવી 
નાંખ્યું. પરંતુ મને એ જોઈ આશ્ચર્ય થયું કે યુ.પી.ના જુનિયર સ્કૂલોના 


fgg 


અભ્યાસકમના પસતક (૧૯૭૨)માં આ વાત ફરી દોહરાવવામાં આવી. 


આ એક મુખ્ય અને વારંવાર બેવડાવાતો આરોપ છે કે, ટીપુ સુલ્તાન 
ધર્મચુસ્ત હતા, જેમણે બિનમુસ્લિમોનું દમન કર્યું હતું. આપણે એ નોંધવું 
જોઈએ કે, ભારતમાં મુસ્લિમ શાસકો વિરૂદ્ધ ધર્માધતાનો આરોપ હિદુ- 
મુસ્લિમ વચ્ચે વેરભાવ અને દુશ્મનાવટ વધારવા માટે સદાય દબાણપૂર્વક 
લેવાયેલ છે. ટીપુ સુલ્તાન એક ધર્મનિષ્ઠ મુસ્લિમ હતા, પરંતુ ધર્માધતા 
અને કોઈની શ્રદ્ધાના ભક્તિભાવમાં ભારે તફાવત છે. 


આપણે કહી શકીએ કે, મૂળ હકીકતોના તટસ્થ અભ્યાસ એ રહસ્ય 
છતુ કરે છે કે, ટીપુ સુલ્તાન સંસ્કારી શાસક હતા. પોતે બિનસાંપ્રદાયિક 
વિચાર ધરાવતા. જો તેમણે કુર્ગના હિંદુઓને, મેંગ્લોરના ખ્રિસ્તીઓ અને 
નાયરના મુસ્લિમોને કચડ્ચા હતા તે એ કારણે કે તેઓ અંગ્રેજો સાથે 
જોડાઈને ટીપુ સુલ્તાનની સર્વોપરિતાને હાનિ પહોંચાડવાના ઈચ્છુક હતા. 
તે મલબારના મોપીલાઓ અને મહેદવી મુસલમાનોને આ જ લોકોના 
દાયરામાં જોયા, તો તેઓનો વિશાન કરતા ખચકાયા ન હતા. તેમણે 
સવાનુર, કુદાયાહુ અને કુનુંલના નવાબો ઉપર આકમણ કર્યું હતું અને 
મરાઠા કરતાં નિઝામ પ્રત્યે તેમનું વલણ વધુ દુશ્મનાવટભર્યું હતું. તેમની 
સષ્યાઈ તે સમયે રાજકીય કારણે હતી. અહેવાલ જણાવે છે કે, વધુ પડતો 
આનંદ કે આળસ, ધર્માધતા યા રૂઢિચુસ્તતા જે એના કારભારમાં અવરોધ 
પેદા કરે છે એને ટીપુ સુલ્તાન કદાપિ ચલાવતા ન હતા. અંગ્રેજો સાથે 
એમને મતભેદ હોવા છતાં પશ્ચિમી દેશોનું વિજ્ઞાન અને તેઓના પ્રકારની 


રાજ્ય વ્યવસ્થાના તેઓ આગ્રહી હતા. 


સામાજિક અને ધાર્મિક બાબતે ટીપુ સુલ્તાનની મૂળ સુધી પહોંચવાની 
લાક્ષણિકતા સમાનહકધર્મી મુલવી શકાય. મૈસુર નજીક કાલી મંદિરમાં 
તેમણે નરબલીનો રિવાજ બંધ કરાવ્યો હતો. દારૂબંધી તથા ભાંગની ખેતી 
બંધ કરાવી હતી. સ્થાયી અને મુસાફરી કરતા દારૂડિયા અને કેફી પદાથોનો 
વ્યવહાર કરતા ફકીરોને સજા કરી દેશનિકાલ કર્યા. વેશ્યાગીરી, સ્રી શોષણ 


૧૧૯ 


પ્રથા ગેરકાયદેસર જાહેર કરી. નાયર જાતિની બહેનોની માનમર્યાદા તથા 
વિનમ્રતાની જાળવણી માટે પગલાં ભર્યા અને આદેશ જારી કર્યો કે તેઓ 
સંપૂર્ણ કપડાં સહિત પોતાના ઘરોમાંથી બહાર નીકળે. અનેકપતિ પ્રથાનો 
વ્યવહાર બંધ કરાવ્યો. 


કે. એમ. પાનીકર સાચે જ કહે છે કે, આ રીતે નાયર જાતિની અશ્લીલ 
પ્રથા પર મનાઈ હુકમ ફરમાવી ટીપુ સુલ્તાન સમજતા કે પોતે સાંસ્કૃતિક 
મિશન ચલાવી રહ્યા છે. આ એક સુધારકની બુધ્ધિ છે, જે સેધ્ધાંતિક તથા 
ભૌતિક રીતે લોકોના કલ્યાણ માટે કેટલા આતુર છે તેનું દર્શન કરાવે છે. 


ધાર્મિક દેષ્ટિએ ટીપુ સુલ્તાન સંસ્કારી તથા સમાનહકધર્મી સુલ્તાન 
હતા, પરંતુ અંગ્રેજ લેખક ચાર્લ્સ સ્ટીવાડે જેવાએ તેઓને ધર્માંધ સુલ્તાન 
તરીકે ચિતર્યા હતા. જેમણે ધાર્સિક રીતે જાતિ ભેદ અને અસહિષ્ણુતા પેદા 
કરી શક્તિ દ્વારા ધર્મ પરિવર્તન કરાવ્યું. ઉપરાંત ચોક્કસ જાતિનો સફાયો 
કરી યુદ્ધો લડયા હતા, પરંતુ સાચે જ સઘળા પુરાવા આ તમામ આરોપોનું 
ખંડન કરે છે. બધી જ જાતિના લોકો ઉપર સરખો વેરો, જમીન, વ્યાપાર 
અને ધંધા સબંધે નાંખ્યો હતો. પ્રત્યેક સુબામાં તેમણે એક કાઝી તથા એક 
પંડિતને ન્યાય માટે તથા શ્રી રંગપઢમની હાઈકોર્ટમાં અપીલ માટે એક 
હિંદુ અને એક મુસ્લિમની જજ તરીકે નિમણુંક કરી હતી. એમણે બનાવેલ 
કેલેન્ડર હિંદુ-મુસ્લિમ બજ્ઞેવ કોમોને માન્ય હતું. રાજાશાહીના પ્રતિક સમ 
હાથીની છાપ તેમના તાંબાના સિક્કા ઉપર જોવા મળતી. 


વધુ પ્રમાણમાં રાજકારભારમાં મોટા હોદા ઉપર હિંદુઓની નિમણૂંક 
જેવા કે પુર્નિઆ, આપાજીરામ, શ્રી નિવાસરાવ, મુલચંદ, સુજાનરાવ અને 
બીજા કેટલાય હતા. શ્રી રંગપટમમાં બ્રાહ્મણોના રહેઠાણ માટે કેટલાક 
મકાનો અનામત રાખ્યા હતા. હિંદુ-મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી લોકો શાંતિથી 
હળીમળીને રહેતા હતા તે એ દર્શાવે છે કે, એમના રાજ્યમાં સામાજીક 
સમાનતા સંપૂર્ણપણે જળવાયેલી હતી. આ સઘળી હકીકતો દર્શાવે છે કે, 
એમણે કદાપિ જાતિભેદ દર્શાવ્યો ન હતો, કે ન તો તેઓ મુસ્લિમોનું 
237 


પ્રભુત્વ ચાહતા હતા. ન તો તેઓ મૂર્તિભંજક કે મંદિરભંજક હતા, બલ્કે 
હકીકતમાં એ તમામ મંદિરો જે તેમના રાજ્યમાં આબાદ હતા તેને સક્રિય 
પ્રોત્સાહન પણ આપતા અને નાણાંકીય સહારો પણ પૂરો પાડતા. તેનો 
ઉદાહરણીય દાખલો શ્રીગેરીના હિંદુ મઠના જગતગુરૂ સાથે તેમનું રક્ષણ 
કરી પૂરો પાડ્યો હતો અને સાથે નાણાં, અનાજ, કાપડ વગેરે ભેટમાં 
આપ્યા. હિંદુ હુમલાખોરોના આ મંદિર ઉપર લૂંટના પ્રસંગે તેમણે ત્વરીત 
પગલાં ભર્યા. 

મેલૂકોટિના શ્રી નારાયણ સ્વામી મંદિરને તેમણે ૧૨ હાથી, ઘરેણાં, 
સોના અને ચાંદીના વાસણો ભેટમાં આપ્યા હતા. નનજાગુડના શ્રી કંઠેશ્વરના 
મંદિરને ચાંદીનો કપ તથા પ્રખ્યાત “પાદશાહ લિન્ગા' જે એક ખાસ પ્રકારના 
લીલા મજબૂત સુશોભિત પથ્થરમાંથી બનેલ હતો, ત્યાં લગાવ્યો હતો. 
સાત ચાંદીના કપ તથા ચાંદની ધુપદાની દોપક શ્રી રેગપઢમના શ્રી રેગનાથન 
મંદિરને ભેટ આપ્યા હતા. શ્રી વેકટરામન અને તિરૂમાલાનો માન-મર્તબો 
વધાર્યો હતો. કંજીાવરામન મુકામે ભગવાનના રહેઠાણ બનાવવા માટે 
દાન આપ્યા હતા. રથ ઉત્સવમાં તેઓ ભાગ લેતા અને દારૂખાના, રોશની 
માટે દાન પણ આપતા. દક્ષિણ મલબાર અને બીજા સ્થળોએ વિના મૂલ્યે 
મંદિરો માટે જમીનની વ્યવસ્થા કરતા. પુષ્પાગીરી મઠ, ગોંડિકોઠનું 
અંજયનિયા સ્વામી મંદિર, ગુટુપેટનું નરસિમ્હા સ્વામી મંદિર, મંચુરનું 
ચિનનાકેશવા સ્વામી, માતુરનું પ્રસજ્ઞા વેકટેશ્વર મંદિર, પ્રિવેલીમાં આવેલ 
શ્રીરંગા મંદિર આ સર્વનો ખર્ચ ટીપુ સુલ્તાન ઉપાડતા હતા. પુલીવેન્ડામાં 
અંજાનેશ્વર મંદિરમાં બંધ પડેલ પૂજાવિધિ એમણે ચાલુ કરાવી. મહારાજા 
હરિપ્પા જેવા બ્રાહ્મણોને તેમણે જમીન ભેટમાં આપી. રાયાકોઢાઈ મંદિરના 
પૂજારીઓને તેમણે રોકડ રકમની મદદ કરી હતી. મેલુકોટીમાં શ્રીવિશ્નવ 
સંપ્રદાયના બે વર્ગો વેડાગલાઈ અને ટીનકલાઈ વચ્ચે મંદિર બાબતમાં 
તેમનો ન્યાય નિષ્પક્ષપાતી હતો. આ સત્યો, હકીકતો, શાંતિ અને ભારે 
પુરાવાઓ દર્શાવે છે કે, હિંદુઓને તેમના તરફથી મદદ અને પ્રોત્સાહન 
સતત મળતા રહેતા અને તેઓ શાંતિથી પોતાના ધર્મનું સંપૂર્ણપણે 


૧૨૦ 


સ્વતંત્રતાથી પાલન કરતા હતા. ખ્રિસ્તી ધર્મ સાથે પણ તેમનો વ્યવહાર 
સમાનહકધર્મી હતો. સિરીયન અને ઓર્મેનિઅન સંપ્રદાયના ખ્રિસ્તીઓના 
જનકલ્યાણ અર્થે ધ્યાન આપતા અને ગોવાના આર્કબિશપને તેઓના 
કેથોલિક પાદરીઓને મેસુરના ખ્રિસ્તીઓની સેવામાં મોકલવા માટે વિનંતી 
પણ કરી હતી. 


ટીપુ સુલ્તાન સુશિક્ષિત બાદશાહ હતા. તેઓ સમજતા હતા કે, પોતે 
મુસ્લિમ શાસક હોવા છતાં બિનમુસ્લિમ દેશમાં છે. જ્યાં મુસ્લિમ લોકો 
સમગ્ર વસ્તીના હિસાબે ઘણી ઓછી એવી લઘુમતિમાં છે. તેઓ પોતાની 
સત્તાની મર્યાદાઓથી વાકેફ હતા. બિનમુસ્લિમોને મંજૂર ન હોય એવો 
કોઈ પ્રકારનો કારભાર પોતાના રાજ્યમાં ચલાવતા ન હતા. મલબાર અને 
કુર્ગના સામંતોની અમીરશાહીની પ્રત્યાઘાતી વર્તણૂંકનું જે માપ તેમણે કાઢ્યું 
હતું તે દર્શાવતું જ નથી કે, ટીપુ સુલ્તાન ખાસ ધાર્સિક મિશન ધરાવતા 
હતા. આ કાર્યો તેમના રાજ્ય સંચાલન અંગેના રાજકીય વિચારને આધિન 
હુકમો હતા. જે પોતાના રાજ્યના ધર્મોમાં એક ધર્મની સલામતી માટે 
વ્યૂહરચનાને લગતા હતા. એ જ પ્રમાણે મહેદવી મુસ્લિમોનો દેશનિકાલ 
ન તો તે માટે હતો કે તેઓ મુસ્લિમની વ્યાખ્યામાં બેસતા ન હતા, બલ્કે 
તેમણે જાણકારી મેળવી હતી કે તેઓ તેમના વિરૂદ્ધ ષડયંત્ર ઘડી રહ્યા છે, 
અને વિદેશી દુશ્મન તાકતોના એજન્ટ તરીકે તેમની સામે પડતા હતા. 


ટીપુ સુલ્તાન એક જ્ઞાની વ્યક્તિ હતા. તેઓ હંમેશા જ્ઞાનીઓને પસંદ 
કરતા. એમનો દરબાર ઘણા જ્ઞાની હિંદુ પંડિતો અને મુસ્લિમ વિદ્ધાનોથી 
હ્યોભર્યો રહેતો. તેમનું વિશાળ પુસ્તકાલય કિંમતી અને અસામાન્ય 
પુસ્તકોથી ભરપૂર રહેતું. તેઓ સાદુ, સ્વચ્છ અને વિનયશીલ જીવન જીવ્યા. 
તેમનો ખોરાક દૂધ અને ફળોનો રહેતો. તેમણે કદાપિ દારૂ યા અન્ય માદક 
પદાથોનું સેવન કયું ન હતું. 

ટીપુ સુલ્તાનમાં કોઈ પણ પ્રકારનું છીછરાપણું ન હતું. જે રાજાના 
શપથમાં પવિત્ર સ્વીકારેલ છે કે, “જો હું તમારૂં દમન કરૂં તો મને સ્વર્ગથી, 


જીવનથી, અંનતિથી વંચિત કરવામાં આવે. મારી પ્રજાના સુખમાં જ મારૂં 
સુખ રહેલું છે. તેઓના કલ્યાણમાં જ મારું સુખ રહેલું છે. તે કોઈ ખુશીઓ 
જેનો હું પોતે વિચાર કરું તે કલ્યાણકારી નથી, પરંતુ જે કાંઈ ખુશીઓ 
મારી પ્રજા વિચારે તે સુખમય છે.?' સ્થાનિક વતનના પાયામાંથી ઉદ્ભવેલ 
નવા વિચારો પેદા કરવામાં આ હકીકતે તેમને મદદ કરી. 

ંગ ઈન્ડિયા? તંત્રી, મહાત્મા ગાંધી, ૨૩ જાન્યુઆરી ૧૯૩૦, પેજ- 
૩૧માં નીચેની હકીકત દર્શાવવામાં આવી છે. 

“લેસુરના ફતેહઅલી ટીપુ સુલ્તાન જેમને વિદેશી ઈતિહાસકારોએ 
ધર્મઝનૂની તરીકે વર્ણવેલ કે જે પોતાની હિંદુ પ્રજાને દબાવી તેઓને તાકતના 
જોરે ધર્મ પરિવર્તન કરાવી ઇસ્લામમાં દાખલ કર્યો હોવાનો આરોપ લગાવે 
છે, પરંતુ સમગ્ર રીતે તે આ પ્રમાણે ન હતા. અન્યથા હિંદુ પ્રજા સાથે તો 
સબંધો સંપૂર્ણપણે અત્યંત સ્નેહાળ હતા. મૈસુર રાજયના આકિઓલોજી 
વિભાગના કબ્જામાં ૩૦ થી વધુ પત્રો ટીપુ સુલ્તાનના છે. જે તેણે શ્રીંગેરી 
મઠના શંકરાચાર્ય ઉપર લખ્યા હતા. આ પત્રો કજ્નડ ભાષાની લાક્ષણિકતામાં 
લખેલ છે. ૧૭૯૩માં શંકરાચાર્ય ઉપર લખેલ એક પત્રમાં તેમના તરફથી 
મળેલ પત્રનો ઉલ્લેખ કરે છે અને તેઓને વિનંતી કરે છે કે, તેઓ તપ કરે 
અને સમગ્ર જગત માટે તથા પોતાના રાજ્ય માટે કલ્યાણ અને પ્રગતિ 
માટે પ્રાર્થના કરે. અંતમાં તે શંકરાચાર્યને વિનંતી કરે છે કે, તેઓ મૈસુર 
રાજ્યમાં પરત ફરે. કારણ પવિત્ર વ્યક્તિઓની હાજરીથી સારા વરસાદ 
અને સારા પાક અને ભંડારની અનુભૂતિ થાય છે.”” આ પત્ર ભારતના 
ઈતિહાસમાં સોનેરી પત્ર તરીકે છાપકામનો આદર્શ નમૂનો છે. 


ટીપુ સુલ્તાન અતિશય પ્રમાણમાં હિંદુ મંદિરોને દાન આપતા તે મંદિરો 
જેવા કે શ્રી વેકટરામન, શ્રી નિવાસ અને શ્રી રંગનાથ, જે ટીપુ સુલ્તાનના 
મહેલોની પડોશમાં આવેલા હતા. આજે પણ તેમના ઉદાર મનની 
સહિષ્ણુતાનો પુરાવો આપે છે અને દર્શાવે છે કે, તેઓ ઉચ્ચ કક્ષાના શહીદ 
અને સાચા અર્થમાં સ્વતંત્રતા માટે જ શહીદ હતા. -મહાત્મા ગાંધીજી 


૧૨૧ 


ડો. પ્રવિણ તોગડીયાની સેવામાં 
વો કેહતે થે હિંદુ-મુસ્લિમ, એક માલા કે મનકે હે 
આપસ કે યે કીને-ઝઘડે, ધંધે પાગલપન કે હે 
હાઈલ (રૂકાવટ) હોં મુહબ્બતમેં નફરત કી. દીવાળે 
એહસાસે મુરૂવ્વત (માનવતા) કે ફૂલો સે સા ડાલો 


આપ એક ગ્રેજયએટ અને તે પણ ડોકટર હોવાને નાતે માનવસેવાના 
ભેખધારીની છાપ ધરાવો છો. ભારતિય સમાજના વિભિન્ન સંપ્રદાયો- 
ધમો વિશે પૂરતી માહિતી આપની પાસે હશે જ. અને આ જ પરિપ્રેદ્યમાં 
ઇસ્લામમાં જ્ઞાનની મહત્વતા, મદ્રસાઓના ઈતિહાસની પૂર્વભૂમિકા, 
પ્રવૃત્તિઓ, હેતઓ તથા એક સંસ્કારી અને આદર્શ સમાજની રચનામાં 
મદ્રસાઓનો મહત્વનો ફાળો વગેરે બાબતોનો આપે તલસ્પશી અભ્યાસ 
કર્યો હશે એવી આશા રાખ છં. 


મદ્રસાઓ વિરૂદ્ધ આજ સુધી સરકારી દફતરે કોઈ ગનો નોંધાયો નથી, 
છતાં મીડિયામાં વારંવાર આપનું નિવેદન પ્રગટ થાય છે. જો આપની પાસે 
મદ્રસાઓની વિરૂધ્ધ કોઈપણ પરાવો હોય તો તેની સરળ રીત એ છે કે 
આપ સરકારને તેની જાણ કરો, જેથી તે તપાસ કરે. પરંતુ અમોને ઘણું જ 
આશ્ચર્ય થાય છે કે સરકારી ઓફિસરો તથા પોલીસ અધિકારીઓ એક વર્ષ 
દરમ્યાન ત્રણ-ચાર વખતે મદ્રસાઓમાં આવીને બધી જ માહિતી લઈ જાય 
છે (જે બીજી કોઈપણ સરકારી કે બિનસરકારી સ્કૂલ-કોલેજ પાસેથી લેતા 
નથી). વિદ્યાર્થીઓ તથા પ્રાધ્યાપકો અને કર્મચારીઓની વિગતવાર ફાઈલો 
જોઈને તેના અભિપ્રાયમાં અમુક ઓફિસરો તો એવું પણ કહે છે કે, આટલો 
પારદર્શક વહીવટ અને આટલી વ્યવસ્થિત ફાઈલો તો સરકારી ખાતાઓમાં 

પણ હોતી નથી. 
છતાં આપના તરફથી મીડિયામાં મદ્રસાઓ વિશે આક્ષેપો કરવા અને 
ગુજરાત સરકાર તરફથી ખંડન ન થવું, બલ્કે મકપ્રેક્ષક બની રહેવું સમજમાં 
આવતું નથી. આપના આ આક્ષેપો મદ્રસાઓ ઉપર નથી, બલ્કે વહીવટીતંત્ર 
241 


ઉપર થઈ રહ્યા છે. પરંત સરકારી ઓફિસરો સત્ય બાબતો જાણતા હોવા 
છતાં પોતાની સફાઈના બે શબ્દો પણ કહી શકતા નથી. એ સરકાર માટે 
કલંકરૂપ છે. આશા રાખીએ છીએ કે સરકારશ્રી આ બાબતે પોતાનો સ્વતંત્ર 
રિપોર્ટ રજૂ કરશે, જેથી રાજ્યનું અશાંત વાતાવરણ વધુ કલૂષિત ન થાય. 
અને ઝખ્મોના ઘા રૂઝાય જાય. 


બીજી મહત્વની વાત એ છે કે આપ રાષ્ટ્વાદી અને રાષ્ટ્રપ્રેમી છો તો 
પછી ફક્ત મદ્રસાઓની જ તપાસના શા માટે આગ્રહી છો ! જ્યાં પણ આપને 
દેશદ્રોહ અને સમાજ વિરૂધ્ધ પ્રવૃત્તિની બાતમી મળે અથવા તેનો ઉલ્લેખ 
મીડિયામાં થાય તો આપના રાષ્ટ્રપ્રેમનો તકાઝો છે કે તેની વિરૂધ્ધ આપ 
અવાજ ઉઠાવો. સ્વતંત્ર ભારતના બધા જ ધર્મસ્થાનો તથા વિધાધામો 
ચાહે મદ્રસા હોય કે ગુરૂફુળો હોય, જેન આશ્રમો હોય કે બોદ્ધ વિહાર 
હોય, ખ્રિસ્તી મિશનરી હોય કે ગુરૂદ્વારા, પ્રાયવેટ સ્કૂલો હોય કે 
સરકારી કોલેજો, દેશપ્રેમ અને દેશદાઝની બાબતમાં બધા માટે સરખા 
નિયમો હોવા જોઈએ. કોઈ એક જગ્યાએ થતી અસામાજિક પ્રવૃત્તિનો 
ટઢાંકપિછોડો કરવો અને બીજાઓ ઉપર ખોટા આક્ષેપો કરવા એ દેશપ્રેમ 
નથી, બલ્કે પોતાના સમાજ પ્રત્યે પણ બેદરકારી અને અસમાનતા 
દાખવવા સમાન છે. જેનાથી સમાજના વિભિન્ન વર્ગો વચ્ચે અવિશ્વાસની 
ભાવના તથા વિખવાદ જન્મે છે. 


મદ્રસાઓના બાંધકામ, હિસાબ-કિતાબ : 


જ્યાં સુધી મદ્રસાઓના બાંધકામ અને વહીવટનો પ્રશ્ન છે તો આપને 
ખબર હશે જ કે મદ્રસાઓના બાંધકામના કોન્ટ્રાકટરો, એન્જીનીયરો, 
આર્કિટેકટ તથા મજૂર વર્ગ વધુ પડતા હિંદુ ભાઈ-બહેનો જ હોય છે. તેમને 
મદ્રસાઓના બાંધકામના નકશા વગેરેની માહિતી મુસ્લિમો કરતાં વધારે 
હોય છે. તેમાં ભોયતળિયા છે કે નથી તેની તેમને સંપૂર્ણ માહિતી હોય છે. 
માટે તેમનાથી પણ મદ્રસાઓના પ્લાનિંગ નકશા લઈ જોઈ શકાય છે. એક 
વાતની સ્પષ્ટતા કરીશ કે ઇસ્લામ એક ખૂલ્લો અને સાદો ધર્મ છે. તેની 


૧૨૨ 


ધાર્મિક વિધિઓમાં કોઈ બાબત અંગત હોતી જ નથી. બલ્કે વધુ પડતી 
ઈબાદતો (ઉપાસનાઓ) સામૂહિક બજાવવાની હોય છે. અને વ્યક્તિગત 
કરતાં સામૂહિક ઈબાદતોનું મહત્વ તથા પૂણ્ય પણ વધુ હોય છે. માટે મુસ્લિમ 
ધર્મસ્થાનો તથા વિદ્યાધામોમાં ભોંયતળિયાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો જ નથી. 


વાર્ષિક હિસાબ-કિતાબ માટે ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ પણ હિંદુ ભાઈઓ જ 
હોય છે. એ જ પ્રમાણે મદ્રસાઓમાં સાફ-સફાઈ અને બાગ બગીચાની 
દેખરેખ તથા નાના-મોટા બધા જ કામોમાં મુસ્લિમ કર્મચારીઓ સાથે હિંદુ 
કર્મચારીઓ અને મજૂર વર્ગ પણ શામેલ હોય છે. જે મદ્રસાઓની બધી 
બિલ્ડીંગો તથા રૂમોમાં થતી રાત-દિવસની બધી ગતિવિધિઓથી સંપૂર્ણ 
માહિતગાર હોય છે. 


દરેક મદ્રસો કાયદેસર મુંબઈ સાર્વજનિક ટ્સ્ટ એકટ અને ત્યારબાદ 
૧૯૯૬થી વકફ બોર્ડમાં રજીસ્ટર્ડ નંબર સાથે તેને લગતા બધા જ નિતિ- 
નિયમોને અનુરૂપ પોતાના હેતઓ, સભ્યો, હોદ્દાઓ વગેરે સાથે નોંધાયેલ 
છે. અને દર વર્ષે વર્ષ દરમ્યાન થતી ગતિવિધિઓ દર્શાવતો અહેવાલ તથા 
આવક-જાવકનો હિસાબ રિપોર્ટ અને સરવેયુ ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા 
ઓડિટ થયેલ સહી-સિક્કાઓ સાથે દર્શાવવામાં આવે છે. જેની એક-એક 
નકલ દર વર્ષે સરકારી અધિકારીઓ અને પોલીસ ખાત લઈ જાય છે. તથા 
દાન ફાળો આપતા મસ્લિમોને વહેચવામાં આવે છે. અને મસ્જિદો તથા 
લાયબ્રેરીઓમાં પણ મૂકવામાં આવે છે. 


એ જ પ્રમાણે બિનનિવાસી ભારતીયો પણ ફેરાના નિયમ મુજબ 
વિદેશથી F.€.R. એકાઉન્ટ દ્વારા રકમો મોકલે છે. દરેક મદ્રસા પાસે 
F.C.R.ની પરવાનગીનો રજીસ્ટડ નંબર હોય છે. તેનો પણ અલગથી આવક 
-જાવકનો હિસાબ મદ્રસાના એકાઉન્ટન્ટ મારફતે ઓડિટરને આપવામાં આવે 
છે. તે બરાબર તપાસ્યા બાદ જ ઓડિટર સહી-સિક્કા લગાવે છે. આ 
પ્રમાણેના પારદર્શક વહીવટને લઈ આજ સુધી ગજરાતના કોઈ પણ 
મદ્રસામાં નાણાંકીય ઉચાપત કે દુરૂપયોગની ફરિયાદ નોંધાયેલ નથી. 


અને સૌથી વધુ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ગજરાતના ઘણા મદ્રસાઓ 
નેશનલ હાઈવે, સ્ટેટ હાઈવે અથવા કોઈપણ સડકના કિનારે જાહેર માર્ગો 
ઉપર ખુલ્લા વાતાવરણમાં જ સ્થાપાયા છે. અને તેમના પ્રવેશહાર દરેક 
આવનારા મહેમાનો માટે સદાય ખલ્લા રહે છે. અને જો કોઈ હિંદુ ભાઈ 
“ધદ્રસો જોવા માટે આવ્યો છં” એમ કહે છે તો મદ્રસાના સંચાલકો ખશ 
થઈ બધી જ પ્રવૃત્તિઓનું જાતનિરિક્ષણ કરાવે છે. હવે તો વધુ પડતા 
મદ્રસાઓની વેબસાઈટો તથા ઈ-મેલ સિસ્ટમો છે. માટે ઓનલાઈનથી 
વિચારોની આપ-લે અને શંકા-કશંકાઓનું નિરાકરણ થઈ શકે છે. કોઈ પણ 
જાતના ભેદ કે રહસ્યમય વગર તેની બાહ્ય તથા આંતરિક સ્વચ્છતા, સુંદરતા 
અને તેના ખલ્લા શાંત વાતાવરણમાં આવી તન મનને ઠંડક અને શિતળતાનો 
અનેરો લ્હાવો મળે છે. 


મદ્રસતાઓોના અભ્યાસકમ તથા આતંકવાદ સબંધે : 


અભ્યાસકમ વિશેની આપની ચર્ચાના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે 
પાકિસ્તાન અને ભારતના મદ્રસાઓનો અભ્યાસકમ ચોક્કસ એક છે. અને 
પાકિસ્તાનના વધુ પડતા મદ્રસાઓ પણ તે જ રીતે વ્યવસ્થિત પોતાના હેતુઓ 
અને પ્રવૃત્તિઓમાં પરોવાયેલા છે. ત્યાં પણ કોઈ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ 
ચાલતી નથી. હાં, અફઘાનિસ્તાનની સરહદના અમુક મદ્રસાઓમાં જિહાદી 
પ્રવુત્તિઓ ચાલતી હતી, અને કદાચ હાલમાં પણ ચાલતી હશે, પરંતુ તેનો 
ઈતિહાસ અને તેની પૂર્વભૂમિકા જાણવી પડશે. જયારે રશિયન સામ્યવાદીઓ 
(નાસ્તિકો)એ અફઘાનિસ્તાન ઉપર ગેરકાયદેસરનો કબ્ઝો જમાવ્યો. અને 
ત્યાંથી હિજરત કરીને લાખોની સંખ્યામાં લોકો પાડોશી દેશો પાકિસ્તાન 
તથા ઈરાન ચાલ્યા ગયા. 


આ અત્યંત નાજુક પરિસ્થિતીનો અમેરીકાએ ખંધા રાજકારણીની 
જેમ ખૂબ સારી રીતે ફાયદો ઉઠાવ્યો. પાકિસ્તાન-અફઘાનિસ્તાનના મુસ્લિમો 
અને ધર્મગુરૂઓને એમ સમજાવવામાં અમેરીકા સફળ થઈ ગયુ કે જો 


અફઘાનિસ્તાનમાં સોવિયેત રશિયાનો મુકાબલો કરવામાં નહિં આવશે, તો 


૧૨૩ 


રશિયન લાલ અજગર પાકિસ્તાનને પણ કોળિયો બનાવી દેશે. અને તેનું 
સમજમાં આવે તેવુ બાહા કારણ પણ હતું. કારણકે રશિયન સામ્યવાદીઓએ 
ઉઝબેકિસ્તાન, કઝાકિસ્તાન, તકમાનિસ્તાન, તાજિકિસ્તાન, આઝરબાઈજાન 
અને આર્મેનિયા જેવા સંખ્યાબંધ મુસ્લિમ દેશો ઉપર જબરદસ્તી કબ્ઝો કરી 
ત્યાંના મુસ્લિમોની સામુહિક કત્લેઆમ કરી હતી. સોથી મહત્વની દુઃખદાયક 
બાબત ઈસ્લામ ધર્મથી તેમને વિમૂખ કરવાની હતી. આ એતિહાસિક 
સત્ય તથ્યોનો અમેરિકાએ ખૂબ ખૂબ લાભ ઉઠાવી પાકિસ્તાનમાં એક 
ઈન્ટરનેશનલ લશ્કરી છાવણી ઉભી કરી દીધી. અને પાકિસ્તાનના અમુક 
સરહદી મદ્રસાઓ પણ તેનો ભોગ બન્યા. આ એક અત્યંત કરૂણ ઈતિહાસ 
છે. જેમાં અમેરીકાએ એક કાંકરે ઘણા શિકાર કર્યા. તેમાં સોવિયેત યુનિયનના 
સામ્યવાદનો મહેલ તોડવાની સાથે પાકિસ્તાની મુસ્લિમોમાં ગન કલ્ચર 
ફેલાવવાનો પણ હતો. કારણકે માનવજગતનો ઈતિહાસ તથા મનોવિજ્ઞાન 
બતાવે છે કે કોઈ પણ કોમ કાયદા કાનૂનને જ્યારે માન આપતી નથી, તો 
પછી ત્યાં જંગલરાજ સ્થપાય જાય છે. ત્યાં “અંધેરી નગરી ને ગંદુ રાજા” 
જેવી પરિસ્થિતી જન્મ લે છે. જે હાલના સંજોગોમાં આપણે પાકિસ્તાન- 
અફઘાનિસ્તાનમાં જોઈ રહ્યા છે. 


પરંતુ આ બધું મદ્રસાઓના અભ્યાસકમને લઈને નહી, બલ્કે સંજોગો 
અને રાજકીય ઘટનાચકથી લાભ ઉઠાવનારા પરિબળોને લઈને થયું. એટલા 
જ માટે પાકિસ્તાન તથા ભારતના હજારો મદ્રસાઓ બલ્કે યરોપ અને 
આફિકાના મદ્રસાઓ પણ આ જ અભ્યાસકમથી પોતાના મૂળભૂત હેતુઓ 
ઘણી જ શાંતિ, નમ્રતા, સદાચાર, શિષ્ટાચાર અને ધીરજ સાથે સિધ્ધ કરી 
રહ્યા છે. આ જ અભ્યાસકમ અફઘાનિસ્તાન ઉપર સોવિયેત રશિયાના 
આકમણ પહેલા પણ પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાનમાં ચાલતો હતો, ત્યારે 
કેમ આતંકવાદ પેદા ન થયો. માલૂમ પડયું કે અભ્યાસકમને આનાથી કોઈ 
લેવા નથી. નહીં તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ છીએ કે મોડન કોલેજો, 
યુનિવર્સિટીઓના અભ્યાસકમે પ્રથમ અને બીજા વિશ્વયુધ્ધને જન્મ આપ્યો. 


અને હાલના જગતભરના બધા જ ધર્મોના આતંકવાદીઓ પણ કેમીકલ 
એન્જીનિયરીંગ, સાઈબર કાફે અને મનોવિજ્ઞાનની ભેટ છે. કારણ કે મોર્ડન 
અભ્યાસકમના વિષયોમાં નિપૂણતા વગર કોઈપણ પાકો આતંકવાદી 
બની શકતો નથી. 


મદ્રસાના અભ્યાસકમનું સોથી મહત્વનું કામ સમાજ સુધારણા, ઉચ્ચ 
સંસ્કારો અને નૈતિક મૂલ્યોનું જતન કરવાનું છે. તથા ભલાઈ, માણસાઈ 
અને નેકીના કામમાં લોકોને આગળ ધપાવી અન્યોના દુઃખ દર્દમાં સહભાગી 
બનાવવાનું છે. એટલા જ માટે મુસ્લિમ સમાજમાં થતી રચનાત્મક 
પ્રવૃત્તિઓ અને કોઈપણ નાતજાતના ભેદભાવ વગર સમાજ સેવાના 
કામોમાં આલિમો તરફથી સોથી વધુ સહકાર પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણી 
સાર્વજનિક સંસ્થાઓ, અંજુમનો, રિલીફ ટ્સ્ટો તથા માનવસર્જિત કે કુદરતી 
આફતો સમયે બિમારો, અનાથો, બેવાઓ માટે દવાદારૂ, અનાજ, પાણી 
વગેરેની વ્યવસ્થા વધુ પડતી મદ્રસાના આલિમોના સાથ-સહકારથી જ 
પાર પડે છે. આ સાથે સમાજમાંથી અભણતા, બેકારી, દારૂ, જુગાર, 
જડતા, રૂહિવાદ, ગુંડાગીરી, ખોટા ભપકાઓ, ખોટા રિવાજો તથા અંધ- 
શ્રધ્ધાઓ દૂર કરવામાં મદ્રસાઓનો મહત્વનો ફાળો છે. મદ્રસાઓને જેટલી 
સ્વતંત્રતાથી સમાજમાં કામ કરવાનો મોકો મળશે તેટલી જ મુસ્લિમ 
સમાજ (અને ભારતિય સમાજ)માંથી અભણતા, ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ અને 
અંધશ્રધ્ધાઓ દૂર થશે. જે વિસ્તારમાં મદ્રસાઓ છે અથવા મદ્રસાઓથી 
જે લોકો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે, તે વિસ્તારોમાં ગુનાહોનું પ્રમાણ ચોક્કસ 
ઓછ જોવા મળશે. આપને પણ નમ્ર વિનંતી કરીશ કે આપ પણ જો 
હિંદુઓના હિતેચ્છુ અને રક્ષક છો તો પોતાનું ધ્યાન હિંદુઓના આંતરિક 
પ્રશ્નો અને સમાજ સુધારણામાં ખાસ લગાડો. હિંદુ સમાજમાં જે ક્ષેત્રે 
પણ બગાડ આવ્યો હોય અને લોકોને હાલાકી વેઠવી પડતી હોય તો 
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદ, રાજા રામમોહનરાય અને 
ગાંધીજીની જેમ ખલ્લા મનની વિચારશિલતા દાખવી આ બગાડને દૂર 
કરવાના પ્રયત્નો કરશો તો હિંદુ સમાજનું ઘણ ભલુ થશે. 


૧૨૪ 


સાથે મહાન વિચારક અભ્યાસી અને હિંદુ ધર્મના સાચા લાગણીશીલ 
હિતેચ્છુ શ્રી ગણવંત શાહ સાહેબના એક ચિંતનજનક લેખનો છેલ્લો ફકરો 
લખવાનું મન થાય છે. 


“જેમ પ્રદૂષિત સેક્યુલરિઝમ દેશના હિતમાં નથી, એ જ પ્રમાણે 
પ્રદૂષિત હિંદુત્વ પણ દેશના હિતમાં નથી. આસારામ સામે જે સ્વયંભૂ 
બળવો ગુજરાતમાં થયો તેની આગેવાની જો આર.એસ.એસ; વિશ્વ હિંદુ 
પરિષદ અને બજરંગદળ લીધી હોત, તો હિંદત્વની શોભા વધી હોત. આ 
ત્રણે સંગઠનો પરિશદ્ધ હિંદત્વમાં માને છે કે ગંદાગોબરા હિંદુત્વમાં ? શં 
આ સંગઠનોને હિંદત્વને લાગેલાં કલંકો પ્રત્યે પણ પ્રેમ છે ? જે ધમ 
સ્વસુધારણાની ક્ષમતા ગુમાવી બેસે છે તેનું કોઈ ભવિષ્ય નથી હોતું. 
સદ્ભાગ્યે હજી પણ હિંદુત્વમાં પોતાની મર્યાદાઓ ખોળીને તેની સામે 
લડવાની તાકાત બચી છે. પોતાને “સનાતન હિંદુ' ગણાવનારા મહાત્મા 
ગાંધીએ આવી પ્રચંડ તાકાત બતાવી હતી. એમનું હિંદુત્વ તો મનુષ્યત્વનું 
જ બીજું નામ હતું. હિંદુઓ આજે એક વિચારક્રાંતિના ઓવારે બેઠા છે. 
તેઓ ક્યારે જાગશે ? [વિચારોના જૂંદાવનમાં, દિવ્ય ભાસ્કર : 10/0૮/૦૮] 


આજ અભ્યાસકમ અખંડ ભારતના પ્રખર હિમાયતી મૌલાના અબૂલ 
કલામ આઝાદ અને લંડનની કોન્ફરન્સમાં ભારતની સ્વતંત્રતાની ઘોષણા 
કરનાર મોલાના મૃહમ્મદઅલી જોહર તથા અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ ભારતના હિંદુ 
મસ્લિમોની સંયક્ત આરજી સરકાર કાયમ કરનાર શેખુલ હિંદ હઝરત 
મોલાના મહમદુલ્હસન દેવબંદી તથા કરાંચીમાં અંગ્રેજ ન્યાયાધીશો સમક્ષ 
ખુલ્લી છાતીએ ગરજદાર અવાજ સાથે અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ ફત્વો આપનાર 
અને સ્વતંત્રતા માટે વર્ષો સુધી અંગ્રેજોની જેલમાં રહેનાર મોલાના હસેન 
અહમદ મદની પણ આ જ અભ્યાસકમ ફક્ત ભણ્યા જ નથી, બલ્કે વષો 
સુધી દેવબંદમાં ભણાવ્યા પણ છે. અને તેની સાથે દેશ માટે મહાન બલીદાનો 
આપતા રહ્યા છે. જે આ અભ્યાસકમની દેશ માટેની બલીદાન આપવાની 
પ્રેરણા તથા વફાદારીની ભાવના છે, ન કે આતંકવાદી બનવા માટેની. 
247 


મદ્રસાઓના અભ્યાસકમની વિગતવાર માહિતી દશાંવતું એક પસ્તક મેં 
(તંત્રી) પણ (ગુજરાતી + ઈગ્લીશ)માં લખ્યું છે. જેનું નામ “મદ્રસાઓની 
પ્રવત્તિઓ-હેતઓ-અભ્યાસકમો'' છે. જેમાં અભ્યાસકમની સંપૂર્ણ 
માહિતી પારિભાષિક શબ્દોમાં રૂપાંતર કરી સમજાવવાની કોશીશ કરી છે. 
કેટલાક મહાનુભાવોના મંતવ્યો : 


મદ્રસાઓના અભ્યાસકમ તથા આતંકવાદ સબંધે અમુક મહાનુભાવો 
તથા મદ્રસાઓના વિષયે પી.એચ.ડી. થયેલા સ્કોલરો, પ્રખર લેખકો અને 
અનુભવીઓના મંતવ્યો રજૂ કરૂ છં, જેમણે મદ્રસાઓ વિશેની રજે રજ 
માહિતી એકત્ર કરી મદ્રસાઓ વિશે દળદાર પસ્તકો લખ્યા છે. 


જેમ કે ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્પ્રમુખ શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ૧૮૫૭ની 
સ્વતંત્રતા ચળવળની સો વર્ષિય ઉજવણી પ્રસંગે દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદના 
આલિમોએ દેશની આઝાદી માટે જે લાંબી કબાંની અને યોગદાન આપ્યું 
તેનો આભાર વ્યક્ત કરવા ૧૩ જુલાઈ ૧૯૫૭ના દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદ 
ગયા. અને પોતાની મુલાકાત સમયે ત્યાંના શાંતિ અને સોહાદભર્યા 
વાતાવરણનો સ્વાદ માણ્યા બાદ અંતરની અવાજે જણાવ્યુ હતું કે આપણા 
દેશમાં દેવબંદ જેવા મદ્રસાઓની તાતી જરૂરત છે. આ ફક્ત મૃસ્લિમોની 
સેવા નથી, બલ્કે આખા દેશ અને જગતની સેવા છે. આજે દુનિયામાં ભૌતિક- 
તાના વિકાસથી અશાંતિ ફેલાયેલી છે. દિલોમાં સુખ શાંતિનો અભાવ છે. 
જેનો ખરો ઉપચાર આત્મિયતા જ છે. હું જોઈ રહ્યો છં કે સુખ શાંતિની આ 
સાધન સામગ્રી દારૂલ ઉંલૂમના વડીલો જગતને અર્પણ કરી રહ્યા છે. હું 
દારૂલ ઉલૂમમાં આવી ઘણો આનંદિત થયો અને અહિંથી કાંઈક લઈ જઈ 
રહ્યો છં. /કો. રાજેન્દ્રયસાદ, પ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ ૧૩, જુલાઈ ૧૯૫૭] 


મને આશા છે કે આપ સાહેબ પણ જો કોઈપણ એક દારૂલ ઉલૂમ 
અને મદ્રસામાં જશો, તો આપના અંતરને પણ એવો જ એહસાસ થશે, 


aN 


જેવો શ્રી રાજેન્દ્રપ્રસાદ સાહેબને થયો હતો. 


૧૨૫ 


આ ગયરીયતકે પરઠે એક બાર કેર ઉઠા લે 
se 


A ~~ SS S se 
।[બછરા કા ।ફર ।1મલા &ઠ નકશ હુઈ [મટ & 


આ જ પ્રમાણેનો અભિપ્રાય પ્રખર લેખક અને ઈન્ટરનેશનલ 
ઈન્સ્ટીટયુટ ફોર ધ સ્ટડી ઓફ ઇસ્લામ ઈન મોર્ડન વર્લ્ડ (હોલેન્ડ)માં 
પોસ્ટ ડોકટરીયેટ પ્રાપ્ત કરનાર શ્રી યોગેન્દ્ર સ્કંદ સાહેબે પોતાના મદ્રસાઓ 
વિશેના વિગતવાર પસ્તકમાં રજૂ કર્યા છે. તેમના દળદાર પસ્તકનું નામ 
Bastions of Believers (Madrasa & Islamic Education in 
તતાંઢ) છે. અને ૩૫૮મા પેજમાં મદ્રસાઓને લગતી બધી જ બાબતોની 
ચર્ચા (ખાસ કરીને આતંકવાદ) સ્વજાતે મદ્રસાઓની મુલાકાત લઈ 
સવિસ્તર કરી છે. તેમાં એક બાબત આ પણ લખી છે કે ભૂતકાળમાં 
હિંદુઓ પણ આ મદ્રસાઓમાં શિક્ષણ લેતા હતા. દાખલારૂપે તેમણે લખ્યું 
છે કે ભારતિય નવઉંત્થાનના સંસ્થાપક શ્રી રાજારામ મોહનરાયે એક 
મદ્રસામાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતેં. 


આગળ લખે છે કે, પત્રકારોએ દીની મદસાઓમાં આતંકવાદી 
ગતિવિધિઓ ચલાવવાના જે આક્ષેપો કર્યા છે, તે સદંતર જુઠાણું છે. 
દક્ષિણ એશિયામાં સેકાઓથી મદ્રસાઓનું અસ્તિત્વ છે. અને લગભગ બે 
સેકાઓથી સામાન્ય રીતે તેના કોર્સમાં બન્યાદી ફેરફાર થયો નથી. તેઓ 
એ બાબત ભૂલી જાય છે કે, મદ્રસાઓનો કોર્સ પોતાના સામાન્ય સ્વભાવ 
પ્રમાણે લડાઈ ઝઘડાઓથી દૂર રહેવા પર આધારિત છે. એ જ પ્રમાણે 
તેમને રાજકારણ સાથે પણ કોઈ લેવા દેવા હોતી નથી. આ કોર્સ જુનવાણી 
જરૂર છે, પણ રાજકીય રીતે આતંકવાદ પર આધારિત તો નથી જ. એટલા 
જ માટે રાજકીય બાબતોને મદ્સાઓમાં ભાગ્યેજ જગ્યા મળે છે. તેના 
બદલે આવી વિચારસરણી અને ચળવળોને કોલેજ અને યનિવર્સિટીઓ, 
વિશેષ રીતે તેમના હદયસમા વિષયો સાયન્સ, એન્જીન્યરીંગ, મેડીસીન, 
વિગેરેમાં જગ્યા મળે છે. 


દીવી મદ્રસાઓ રાજ્યોના ઇસ્લામીકરણ અથવા સત્તા પ્રાપ્ત કરવાના 


પ્રયત્નો કરવાને બદલે ભારતમાં મુસ્લિમ ધાર્મિક ઓળખને બાકી રાખવા 
અને તેની સુરક્ષા માટે પ્રયત્નશીલ છે. ૧૯૪૦૭ પછી ભારતના જુદા જુદા 
ભાગોમાં મોટી સંખ્યામાં મદ્સાઓની સ્થાપનાનું કારણ પણ આ જ છે. 
આ બધા જ મદ્રસાઓ છેવટ સુધી રાજકારણથી દૂર રહી ઈસ્લામનું શિક્ષણ 
આપે છે. તેમની સમગ્ર શક્તિ મુસ્લિમ બાળકોને અકાઈદ (માન્યતાઓ) 
અને ધાર્મિક રિવાજોની તાલીમ આપવા પર હોય છે. ભારતના બધા જ 
મદ્સાઓ આ જ માર્ગે ચાલી રહ્યા છે. તેમના કોર્ષમાં કોઈ તફાવત નથી. 
એટલા માટે એમ કેહવું કે આ આતંકવાદના અડફાઓ બની ગયા છે, એક 
બન્યાદ વિહોણો અને જુઠો આક્ષેપ છે. 
[હવાલો અહ્કરકાન, ઓપ્રિલ-૦૪ તથા એપ્રિલ-૦૮/ 
મદ્રસાઓ વિરૂધ્ધ અમેરિકા તથા યૂરોપિય મીડિયા અને ત્યાંની 
ગર્વમેન્ટો તરફથી રોજ રોજ લખવાને કારણે યૂરોપ, અમેરિકામાં સ્કોલરો 
અને લેખકોની એક એવી ટીમ ઉભી થઈ જેમણે મદ્રસાઓ વિશે સાચી 
માહિતી મેળવવાનો સાચો અને યોગ્ય પ્રયાસ કર્યો. જેને લઈ તેમણે 
મદ્રસાઓની રજે રજ માહિતી મેળવી મદ્રસાઓ વિશે દળદાર પસ્તકો 
લખ્યા અને તેમાં દલીલો તથા જોરદાર પરાવાઓથી સાબિત કયું કે 
આતંકવાદ સાથે મદ્રસાઓને કોઈ જ લેવાદેવા નથી. બલ્કે મદ્રસાઓ 
માનવતા, સદાચાર અને પ્રેમની ભાવના પેદા કરે છે. 


હાલમાં મીસ્ટર પેટરબર્ગન અને શ્રી પાંડે બન્નેવ લેખકોએ મળીને 
એક સવિસ્તર નિબંધ લખ્યો છે જેનો શિર્ષક ““મદ્રસાઓ વિશે ભ્રમ” છે. 


અમેરીકી સરક્ષણ મંત્રી મી. રોનાલ્ડ રમ્સફિલ્ડના મદ્રસાઓ વિરૂધ્ધ 
આપેલ પ્રવચનના જવાબમાં મીસ્ટર બર્ગન લખે છે કે આ ધાર્મિક સ્કૂલો 
(મદ્રસા)માં ન તો ટેકનીકલ શિક્ષણ અપાય છે અને ન તો Linguistic 
S॥ક ઉપર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જયારે કે એક નિષ્ણાંત 
આતંકવાદી બનવા માટે આ બન્નેવ વસ્તુઓની જરૂરત હોય છે. આજ 
સુધી મદ્રસાઓ વિશે એક પણ એવી સાબિતી નથી મળતી, જેનાથી સ્પષ્ટ 


૧૨૬ 


થતું હોય કે તે એવા આતંકવાદીઓને શિક્ષણ આપે છે જે યરોપ વિરૂધ્ધ 
હમલા કરવાની શકિત ધરાવતી હોય. 


મીસ્ટર પેટરબર્ગન પોતાના દાવાને વધુ સ્પષ્ટ કરતાં દલીલરૂપે જણાવે 
છે કેહાલમાં યૂરોપ-અમેરિકા વિરૂધ્ધ કરવામાં આવેલ ભયાનક આતંકવાદી 
હમલાઓમાં લગભગ ૭૫ શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની શૈક્ષણિક કારકીદી 
અને પૂર્વ ભૂમિકાનું ઘણં બારીકાઈથી મેં અવલોકન કર્યું તો માલુમ પડયું કે 
તેમાંથી વધુ પ્રમાણમાં યુનિવર્સિટીઓમાં ભણેલા લોકો છે. ખાસ કરીને 
ટેકનીકલ એન્જીન્યરીંગ વિગેરે વિષયોમાં તેમનું પ્રમાણ વધુ છે. 


છેલ્લે લખે છે કે મુસ્લિમોમાં શિક્ષણને આગળ ધપાવવામાં અને 
મસ્લિમોની શેક્ષણિક પ્રગતિમાં મદ્રસાઓનો ઘણો મોટો ફાળો છે. અને 
સોથી મહત્વની વાત એ છે કે આ મદ્રસાઓ અમેરિકા માટે કોઈ જ 
ખતરારૂપ નથી. 


ઉપરોકત હવાલાઓ લખવાનો હેત એ જ છે કે, આપ જેવા જે 
લોકોએ મદ્રસાઓની મુલાકાત નથી લીધી. અને ત્યાંના વાતાવરણને કદી 
નજીકથી નિહાળ્યુ નથી, છતાં મદ્રસાઓ વિશે ભ્રામક પ્રચાર કરી રહયા 
છે, તેમને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ મદ્રસાઓના શાંત વાતાવરણમાં 
મહેમાન બનીને આવે, જેથી તેમને જે કાંઈ શંકા-કશંકાઓ છે, તેનું સાથે 
બેસી નિરાકરણ સાથે વાસ્તવિકતાનો ખ્યાલ આવે. અને એકબીજાને 
સમજવાની કોશિષ કરીએ.... 


અપની મુહબ્બત અપની વફા કા 
: oY RO 
યું ભી સિલા (બઠલા) હમ પાતે હૈં 
કત્લ યહાં હો જાએ ડકેસીકા, 
હમ કરતલ કેહલાતે હૈ......!!! 


શૈક્ષણિક નિષ્ણાતોના તુલનાત્મક અભ્યાસના આધારે 
મદ્રસાઓની વિવિધ વિશેષ્ઠતાખો 


ઇસ્લામી સ્કોલર મવલાના વહીદુદ્દોન ખાન સાહબ જે પોતે પણ 
મદ્રસાઓની જ ઉંપજ છે, તે પોતાના મદ્રસાના અનુભવ વિશે દારૂલ ઉલૂમ 
દેવબંદના સ્થાપક હઝ. મૌલાના નાનોત્વી (રહ.) વિશે યોજાયેલ સેમિનાર 
માટે તેયાર કરેલ મહાનિબંધમાં લખે છે કે, મદ્રસાઓની વ્યવસ્થામાં 
ડીસીપ્લીન-સભ્યતા, મર્યાદા વગેરે બાબતો ઉપર પરતુ ધ્યાન આપવામાં 
આવે છે. મારા વિશે જાણકાર માણસો જાણે છે કે, મારા સ્વભાવમાં જે 
ડીસીપ્લીન છે, તે મારી પ્રકૃતિ (S0૮૦d Nature) બની ગઈ છે. મદ્રસાના 
જીવન દરમ્યાન મારી જે સારસંભાળ રાખવામાં આવી. અને મને જે નિતિ- 
નિયમોનો પાબંદ બનાવવામાં આવ્યો, તેણે જ મારા સ્વભાવને ડીસીપ્લીન- 
વાળો બનાવી દીધો. આ અનુભવને આધારે એમ કહેવું યોગ્ય લેખાશે કે, 
દરેક મદ્રસો નિતિ-નિયમો અને ડીસીપ્લીનનું એક ટ્નિંગ સેન્ટર અને 
(Disciplined Way) છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સ, રેડીયો, ટી.વી. ઈન્ટરનેટ વગેરે 
બધા જ પ્રોગ્રામોમાં હું પોતાને સંપૂર્ણ રીતે મદ્રસાની ઉ૫Y (Product) 
સમજુ છં. મારી આ બધી રચનાત્મક કાર્યવાહીઓની કેડીટ સૌપ્રથમ 
મદ્રસાને મળે છે, ત્યારબાદ મને અને મારા સાથીઓને મળે છે. મદ્રસાએ 
જ આ બધી પ્રવૃત્તિઓ માટે મને ભાન, એહસાસ અને મોકળ મેદાન અર્પણ 
કર્યું છે. અને મારી મહેનત તથા પરિશ્રમના વર્તળમાં દરેક કદમે મને 
માર્ગદર્શન પરૂ પાડયું છે. 


મદ્રસાઓ મારફત દેશને સારા પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકો મળી રહ્યા છે. 
આવા નાગરિકોની દરેક સમાજને જરૂરત હોય છે. સારા નાગરિકો વગર 
કોઈ સમાજ સારો સમાજ બની શકતો નથી. પરંત અફસોસ છે કે, આજે 
ભારતમાં એવી સંસ્થાઓ નથી, જે સારા નાગરિકો તેયાર કરતી હોય. દેશમાં 
સ્કલો, કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓની શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા સેક્યુલર આધારિત 
છે. માટે સારા નાગરિકો તેયાર કરવા તેમના હેતઓમમાં શામેલ નથી. જ્યારે 


gg 


૧૨૭ 


કે મદ્રસાઓનો બન્યાદી હેત તથા તેમની પ્રાથમિક તઅલીમથી લઈ ડીગ્રી 
પ્રાપ્ત કરવા સુધીનો સંપૂર્ણ અભ્યાસકમ તથા દેનિક કાર્યકમોમાં નેતિકતા 
અને અખ્લાકને સોથી વધુ મહત્વતા આપવામાં આવે છે. 


મોલાના વહીદુદોન ખાન સાહબ આગળ લખે છે કે, દીની મદ્રસાઓની 
સોથી મહત્વપૂર્ણ વિશિષ્ઠતા એ છે કે, તેની બન્યાદ વાસ્તવિક શાન ઉપર 
કાયમ છે. અર્થાત્‌ ઇસ્લામી શિક્ષણ ઉપર છે, જે ધર્મનું ફક્ત એક સુરક્ષિત 
એડીશન છે. બીજા કોઈપણ ધર્મો આજના વૈજ્ઞાનિક પરિક્ષણ પ્રમાણે 
સુરક્ષિતતાની કસોટીએ પાસ થઈ શકતા નથી. આના પણ ઘણા પ્રયોગો 
યુરોપ તથા અમેરીકાના આંતરરાષ્ટ્રીય ધાર્મિક પસ્તકો વિશેના સેમીનારોમાં 
થઈ ચૂકયા છે. અને તેમાં કન શરીફ વિશે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ઠરાવો પાસ 
થઈ ચૂકયા છે કે, પ્રાચિનકાળથી લઈ આજ સુધી સોથી સુરક્ષિત કોઈ 
પસતક હોય તો તે ફક્ત અને ફક્ત કરઆન શરીફ જ છે. બીજા બધા જ 
માનવીય કે આકાશીય પસ્તકોમાંથી કોઈપણ પુસ્તક બાહા તથા આંતરિક 
(શાબ્દીક કે ભાવાર્થિય) સુરક્ષિતતાની કસોટીએ ઉતરી શકતુ નથી. 


આ સરક્ષિતતાનું સોથી મોટુ અને પ્રથમ પરિણામ એ આવે છે કે, 
મદ્રસાનો વિદ્યાર્થી પ્રથમ દિવસથી પોતાની માન્યતા, શ્રધ્ધા અને અમલી- 
કરણમાં દઢ માન્યતા અને ચોક્કસ ભરોસા સાથે આગળ વધે છે. તે એ 
યકીન સાથે પોતાની શૈક્ષણિક કારકિર્દીમાં આગળ ધપષે છે કે, તે જે કાંઈ 
પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે, તે ચોક્કસ સચ્ચાઈ છે, તેમાં જૂઠ કે શંકા-કુશંકાને કોઈ 
સ્થાન નથી. 

કર્આન શરીફ અને હદીષ શરીફ વિશે સચ્ચાઈની આ પારખાઈ અને 
રાતદિવસ તેમનો અભ્યાસ તથા ચિંતનમનન તેમને પોતાના જ્ઞાન વિશે 
કોઈ પ્રકારની શંકાઓથી સરક્ષિત રાખી [તેમની બૌધ્ધિક તથા આધ્યાત્મિક 
શક્તિ વધારી] તેમનામાં દઢ વિશ્વાસ પેદા કરે છે. જે ઘણી જ મહાન સિધ્ધિ 
છે. કારણકે તેના જ્ઞાનનો આધાર ખદાઈ જ્ઞાન આધારિત છે, જ્યારે બીજી 
શૈક્ષણિક સંસ્થાઓના શિક્ષણનો આધાર માનવીય જ્ઞાન આધારિત છે. 


fg 


હું (મો. વહીદૃદદોન ખાન) અત્રે અમૂક તલનાત્મક દાખલાઓ ટાંકવા 

માંગ છં, જેનાથી અંદાજો થઈ જશે કે મદ્રસાઓ અને બીજી શેક્ષણિક 

સંસ્થાઓમાં શં ફર્ક છે. 

કર પશ્ચિમી વિચારધારાવાળી શેક્ષણિક સંસ્થાઓ ચાહે દેશમાં હોય 
કે દેશની બહાર હોય, બધી જ અમલી સ્વરૂપે એક જ હેતુ ધરાવે છે. 
અને તે એ કે વિદ્યાર્થીમાં એટલી લાયકાત પેદા થઈ જાય કે તે સારી 
નોકરી પ્રાપ્ત કરી શકે. દરેક જગ્યાએ જોબની દિશા દશાવતા શિક્ષણ 
(Job-oriented Education)નો [રિવાજ છે. બીજા શબ્દોમાં માનવીને 
“કમાનાર જાનવર?” બનાવવાના કારખાના છે. 


મદ્સાઓનો મામલો એનાથી વિપરીત છે. એક વાકયમાં ““મદ્સાઓ 
ખુદાઇ દિશાનિર્દૈેષ FH?? (God-oriented Education)ના દારા 
છે. તે માનવીમાં ઉચ્ચ હેતુઓનો એહસાસ જગાવે છે. તે માનવીને 
ભોતિકતા (માદીયત)થી ઉપર ઉઠાવી રૂહાની (આધ્યાત્મિક) ઉચાઇથી 
જીવવાનું શિખવાડે છે. 


મડ શૈક્ષણિક ઈદારાઓ પ્રેકટીકલ રીતે એ પાઠ શિખવાડે છે કે, દુન્યાની 
ભૌતિક વસ્તુઓ (મકાન, નોકરી, ફર્નીચર, વેભવતાના સાધનોની 
વિપુલતા)ની પ્રાપ્તિ આપણા જીવનનો અંતિમ ધ્યેય છે. 


જયારે મદ્રસાઓ પોતાના અભ્યાસકમના સમગ્ર માળખામાં 
વિદ્યાર્થીનું એ માનસ બનાવે છે કે, આ બધી ભોતિક વસ્તુઓ ફકત 
તમારી જરૂરત છે, તમારો જીવનધ્યેય અને હેતુ નથી. 


જઃ પશ્ચિમી શૈક્ષણિક ઈદારાઓની જે ફિલોસૂફી છે, તેમાં માનવીની 
સ્વતંત્રતાનો ઉલ્લેખ તો જરૂર છે, પરંત સ્વતંત્રતાની કોઈ મર્યાદા 
(Limitations) નથી. તેના ખરાબ પરિણામો યરોપ અમેરીકા અને 
ભારતમાં પણ નવયુવાન છોકરા-છોકરીઓના જાતિય સબંધો અને 
તેમાં નિષ્ફળતાના સ્વરૂપે સામાજિક સબંધોની અસમતુલાથી સમાજ 


૧૨૮ 


કેટલી નવી નવી બુરાઈઓને જન્મ આપી રહ્યો છે. અને કેટલી 
વ્યક્તિઓ તેનાથી પ્રભાવિત થઈ આત્મહત્યાઓ કરી રહી છે. [તે 
સિવાય આ લગામ વગરની સ્વતંત્રતા કેટલા લોકોને કેટલા ક્ષેત્રોમાં 
દુઃખી કરી રહી છે, તેનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે. કોલેજોમાં થતી 
રેગિંગ જે વિદ્યાર્થીઓની મોતનું કારણ પણ બને છે, તે પણ સ્વછંદતાનો 
જ નમુનો છે.| 


આની તુલનામાં મદ્રસાઓના શિક્ષણની બુન્યાદ ખુદાઇ શરીઅતના 
નિયમો આધારિત છે. માટે મદ્સાઓની શૈક્ષદીિગક ફિલોસૂફીમાં માનવીની 
સ્વતંત્રતાની બધી જ હદો અને મર્યાદાઓ તેના બધા જ પ્રકારો સાથે 
સવિસ્તર રીતે ભાણાવવામાં આવે છે. [અને અમલી પ્રેકટીસ મારફતે 
મનેચ્છાઓને કંટ્રોલ કરવાની બધી જ ભોતિક તથા આધ્યાત્મિક તરકીબો 
અજમાવવામાં આવે છે. | 


કર પશ્ચિમી શેક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સામાન્ય રીતે જે જીવન નિયમ પ્રચલિત 
છે, તે ઉપયોગીતા અને સબંધ (Rહાયંધઝ)નો નિયમ છે. જેનો ભાવાર્થ 
એ કે આ જગતમાં અમારૂ શિક્ષણ અને અમારો દરેક દ્રષ્ટિકોણ 
વાસ્તવિક નહી, બલ્કે સબંધિત હેસિયત ધરાવે છે. જેના પરિણામસ્વરૂપ 
મોર્ડન શેક્ષણિક સંસ્થાઓમાં અખ્લાક (નિતિકતા) પણ એક આધ્યાત્મિક 
અને રૂહાની મૂલ્યો તથા આદરતાના માપદંડ પ્રમાણે નહીં, બલ્કે 
ફક્ત લાલચ, તકવાદ, ફાયદો અને અંગત લાભ (Utilitarianism) 
આધારિત હોય છે. માટે તે વસ્તુ જ કામની ગણાશે, જે લાભદાયક 
હોય. આ દ્રષ્ટિકોણ આધારિત શિક્ષણ પામેલ લોકોએ માનવસમાજને 
જાનવરોની કક્ષાએ ઉતારી દીધો છે. જેનો અનુભવ સમગ્ર માનવ- 
સમાજમાં આપણે જોઈ રહ્યા છે. પોતાના માં-બાપ સાથે પત્રોનો સબંધ 
આ જ પ્રમાણે છે કે, પોતાની જરૂરત (નોકરી, શાદી) પૂરી થઈ જાય 
છે, તો તે ઘરમાં બોજરૂપ બની જાય છે. તે હવે ઘરડા ઘરને જ લાયક 
રહે છે. તેમના બંગલા, બેલેન્સ ઉપર જ પત્રોની લલચાઈ નજરો હોય 


fgg 


છે. લોહીની બધી જ સગાઈ ભૂલી જઈ માં-બાપ સાથે ધંધાકોય સબંધો 
બાકી રહે છે. કારણ કે તેની શિક્ષણનિતિમાં આ સંસ્કારોનું સિંચન 
થતું જ નથી. જ્યારે પોતાની જનેતા સાથે તેનો આ પ્રકારનો સબંધ 
હોય છે, તો અન્યો સાથેની તો વાત જ ક્યાં રહી ? 


જયારે મદ્રસાઓનું શિક્ષણ આખિરતની જંદગી-પરલોકનો વારંવાર 
એહસાસ અને ભાન અપાવે છે. ત્યાં એક સર્વશકિતમાન અલ્લાહપાકનો 
ખોફ (ડર) હંમેશા નજર સમક્ષ રાખવામાં આવે છે. જે તેને એકાંતમાં 
પાણ ગુનોહ કરવાથી રોકે છે. ત્યાં દરેક બાબતનો એક નિયમ ખુદાઇ 
કાનૂન હેઠળ હોય છે, માનવિય લાભ આધારિત નહીં. આ ફિલોસૂફી 
કુદરતી રીતે કાયમી અખ્લાક (નૈતિકતા) (Eternal Ethiત્ડ)ને જીવંત 
રાખે છે. બલ્કે સામેવાળી વ્યકિત નુકસાન પહોંચાડે, તો પાણ નેતિકતાથી 
જ તેની સાથે સબંધ રાખવાનો હુકમ ઈસ્લામી શિક્ષણે આપ્યો છે. 


કર યુરોપિય શેક્ષણિક સંસ્થાઓની સિસ્ટમમાં એક મોટી ખામી એ છે કે, 
તેને કોઈપણ બાબતમાં ઉંદ્ભવબિંદુ (Starting Point)નું જ્ઞાન હોતું 
નથી. તેનો સંપૂર્ણ આધાર જાત અનુભવ અને પરિક્ષણ ઉપર હોય 
છે. અને માનવી પોતાની અનિવાર્ય સીમિત બદ્ધ (Limitation) 
કારણે કદી એ જાણી શકતો નથી કે કોઈપણ બાબતનું વાસ્તવિક અને 
ચોક્કસ ઉદ્ભવબિંદુ શું છે ? એનો સામાન્ય દાખલો ચાર્લ્સ ડા્વિનનો 
જીવવિજ્ઞાનના વિકાસનો દ્રષ્ટિકોણ છે. જેના ઉપર સો વર્ષથી વધુ 
સમય વિતી ગયો, સંખ્યાબંધ જીવ વિજ્ઞાનીઓના દિમાગો ખપાઈ ગયા, 
હજારો બીલીયન ડોલર ખર્ચાય ગયા, છતાં આ કલ્પના (Hypothesis) 
આજે પણ એક માત્ર કલ્પના જ છે. માટે જીવવિજ્ઞાન દ્રષ્ટિકોણના 
પ્રખર વૈજ્ઞાનિકો આજે પણ સ્વીકારે છે કે, આ દ્રષ્ટિકોણ આજે પણ 
ફક્ત એક કામચલાઉ દ્રષ્ટિકેણ (Workable Theory) % છ. કોઈ 
પ્રમાણિત સાબિત થયેલ વાસ્તવિક દ્રષ્ટિકોણ નથી. 


એ જ પ્રમાણે માનવજીવનના અંત અને આખરી પડાવ વિશે પણ 


૧૨૯ 


મોર્ડન વિજ્ઞાન ખામોશ છે. તો પછી તે બીજા જીવન (અનંત) માટેની તેયારી 
બાબતે કેવી રીતે માર્ગદર્શન આપી શકે છે ? 


એની તુલનામાં મદ્સાઓમાં શિક્ષાણ પામેલ લોકોનું દિમાગ પહેલા 
દિવસથી જ બિલ્કુલ સાફ હોય છે. કુરઆન શરીફની તાલીમને લઇ તેને 
પ્રથમ દિવસથી જ યકીન હોય છે કે, માનવજીવનનો પ્રારંભ ખુદાપાકના 
સર્જન અને રચના મારફતે જ થયો છે. ફકત અમૂક નિર્જીવ પદાર્થોના 
સામાન્ય પ્રકારના વિકાસથી જીવવિજ્ઞાનનું અસ્તિત્વ અને તેનો સમગ્ર 
માળખાકીય વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી. એની સાથે સાથે માનવજીવનના 
અંત અને આખિરત (મૃત્યુ પછી) વિશેનો દ્રષ્ટિકોણ પાણ સ્પષ્ટ છે. 
કારાણકે માનવજીવનના છેલ્લા પડાવ અને ત્યાંના હિસાબ કિતાબ બાબતે 
પાણ મદ્રસામાં શિક્ષણ પામેલા સજાગ છે. 


કર પશ્ચિમી શિક્ષણ પધ્ધતિમાં જે ફિલોસૂફી પ્રચલિત છે, તેના પ્રમાણે 
માનવી એક ખ્‌શી અને આનંદશોધક જર (Pleasure-Seeking 
Animal) છે. આ ફિલોસૂરીનું કદરતી પરિણામ એ છે કે, આજનો 
માનવી ફક્ત લજજત, ખશી અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવાને જીવન હેત 
સમજી ગયો છે. આ દ્રષ્ટિકોણનો અમલી અનુભવ દશાવે છે કે તે ઘણો 
ખતરનાક અને ગલત છે. કારણ કે આ પ્રકારના માનસવાળા લોકો 
આખ જીવન તે વસ્તુઓને પ્રાપ્ત કરવામાં લગાડી આપે છે, જેને તે 
ખુશી અને આનંદ પ્રાપ્તિનું માધ્યમ સમજે છે. અને હજારો પ્રકારની 
તકલીફો વેઠીને જ્યારે તે માધ્યમો (સાધનો) પ્રાપ્ત કરે છે, પરંત તે 
છતાં જ્યારે ચેન સુકન અને માનસિક રાહતો મળતી નથી, તો માયૂસ 
થઈ જાય છે. માનસિક સમતુલન ગમાવી દે છે. અને ક્યારેક આપઘાત 
કરવા પણ તેયાર થઈ જાય છે. એનું સાદુ અને સરળ કારણ એ છે કે, 
જગતની બધી જ વસ્તુઓ મર્યાદિત ખશી જ આપી શકે છે. આ જગતમાં 
દરેક રાહત સાથે તકલીફ લાગેલી જ છે. સાધન સંપત્તિ સંપૂર્ણ સુખ 
આપી શકતી નથી. અને માનવી સંપૂર્ણ રાહત ચાહે છે. જયારે તેને 
257 


સંપૂર્ણ રાહત મળતી નથી, તો તે આ પ્રકારની અનથક કોશિશો અને 
મસીબતો વેઠવાને લઈ અંતે માયૂસ થઈ જાય છે. 


એની તુલનામાં મદ્સાઓમાં કેળવાણી પામેલ માણસ પ્રથમ દિવસથી 
જ આ પાઠ ભણે છે કે, આ દુનિયા પરિક્ષાગુહ છે, આનંદગુહ નથી. આ 
ફિલોસૂકી તેના દ્રષ્ટિકોણને સદંતર બદલી નાંખે છે. તે આ દુનિયાની 
સફળતાની તુલનામાં મુત્યુ બાદની સફળતાને જ પ્રાથમિકતા આપે છે. 
આ દુનિયામાં સુખ મળે તો તેને અલ્લાહપાકનો ઉપકાર માને છે, અને 
દુઃખ મળે તો આખિરત (પરલોક)માં મળનારી રાહતોના શોખમાં સબ્ર 
અને ધીરજ જેવી આધ્યાત્મિક શકિતના આધારે તેને સહર્ષ વેઠી લે છે. 


આ વૈચારિક ફર્કના પરિણામરૂપે મદ્સામાં તાલીમ પામેલ આલિમ 
વૈભવતા, ઠાઠમાઠ અને લકઝરી જીવન કરતાં કરકસરની સાથે જીવન 
જરૂરીયાતની વસ્તુઓ ઉપર પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી દે છે. તે કદી હતાશ 
-નિરાશ (માયુસ) થતો નથી. આવતીકાલ (આખિરત)ની ખુશીનો એહસાસ 
તેના માટે આજની ચિંતા હલકી કરી દે છે. એનું દિલ લોભ, લોલુપતા, 
લાલસા અને ઇર્ષા જેવા નકારાત્મક વિચારોથી પાક હોય છે. 


પશ્ચિમી વિચારધારા અને મદ્રસાઓ વચ્ચેના તફાવત બાબતે જે 
કાંઈ લખવામાં આવ્યું છે, તે સેધ્ધાંતિક અને મોલિકતા (ઉસૂલી) પ્રમાણે 
છે. જ્યાં સુધી પ્રેકટીકલ અને અમલીકરણનો સબંધ છે, તો મદ્રસાઓમાં 
પણ અમૂક ખામીઓ અને ક્ષતિઓ છે. પરંતુ બન્નેવ વચ્ચે બન્યાદી ભેદ એ 
છે કે, સ્કૂલો કોલેજોમાં જે ખામીઓ છો, તેનું મુખ્ય કારણ તેમના સિધ્ધાંતો 
અને ફિલોસૂફી પોતે જ છે. આ રીતે તે એમના વ્યવસ્થાકિય માળખાનો 
અનિવાર્ય અને જરૂરી અંગ છે. જ્યારે મદ્રસાઓમાં જે ખામીઓ કે ક્ષતિઓ 
છે, તે અમલીકરણમાં કમી-કોતાહીના કારણે છે. મદ્રસાઓના શૈક્ષણિક 
દ્રષ્ટિકોણને કારણે નથી. અને આ એક સચોટ હકીકત છે કે, અમલી કોતાહી 
સુધારણા (ઇસ્લાહ)ની કોશિશોથી દૂર થઈ શકે છે. જ્યારે દ્રષ્ટિકોણિય અને 
સિઘ્ધાંતિક કમી ત્યાં સુધી દૂર થઈ શકતી નથી, જ્યાં સુધી તે દ્રષ્ટિકોણના 


૧૩૦ 


ખોટા હોવાનું કબૂલ કરી તેને રદૂ કરવામાં ન આવે. 

કોલેજ અને યુનિવર્સિટીઓની તલસ્પર્શી બાબતોના અનુભવી અને 
નિષ્ણાંત તથા લાહોરની શિબ્લી કોલેજના પ્રિન્સીપાલ શ્રી નઝર 
અહમદે મદ્રસાઓની સમીક્ષા અને સરવે રજુ કરતો ૮૦૦ પેજનો એક 
દળદાર રિપોર્ટ પ્રગટ કર્યો છે. જેમાં લખે છે કે, મદ્રસાઓના પ્રાધ્યાપકો 
અને વિદ્યાર્થીઓની મૂળભૂત માન્યતા પ્રમાણે જ્ઞાન અને ઈલ્મ અલ્લાહની 
અમાનત, તેના પવિત્ર નબી (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)નો વારસો 
અને પરલોક (આખિરત) જીવનની સફળતાની ચાવી છે. 


ઉપરોક્ત ઉચ્ચ વિચારસરણીનું આ પરિણામ છે કે, મદ્રસાઓમાં 
શિક્ષણના જેટલા શિર્ષકો છે, તે બધામાં નમ્રતા, વિનય, સાદગી, સદાચાર, 
ગંભીરતા, સહનશિલતા, શિષ્ટાચારના ચિન્હો જાહેર થાય છે. પ્રાધ્યાપકોનું 
અપમાન, અશિષ્ટતા, કલાસ રૂમોમાં અવ્યવસ્થા, તોફાન, મસ્તી, તોડફોડ, 
હડતાળો, અસામાજીકતા વગેરે પ્રદૂષણોનું નામનિશાન નથી. 


દરેક પાઠ અલ્લાહપાકની પ્રસંશા, જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં પોતાની વિનમ્રતા 
અને પ્રાર્થના કરીને જ આરંભ થાય છે. તે વખતે કલાસરૂમોનું સમગ્ર 
વાતાવરણ અતિ ભાવનાત્મક અને આત્મશાંતિનું પ્રેરક હોય છે. 


પ્રાધ્યાપકોમાં આપસમાં એક-બીજા પ્રત્યે બંધત્વભાવના અને 
સન્માનની લાગણી હોય છે. દરેક નાની વ્યક્તિ પોતાનાથી મોટી વ્યક્તિના 
માન મર્યાદાનો ખૂબ ખ્યાલ રાખે છે. એમના દરમ્યાન ઉચ્ચતા અને 
શ્રેષ્ઠતાનો માપદંડ ફક્ત જ્ઞાનની પ્રખરતા અને આત્મશુધ્ધિ (તકવા)માં 
અગ્રેસરતા છે. 


વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પ્રાધ્યાપકોનો ઘણો જ આદર અને માન જાળવે 
છે. પોતાની મહેફિલોમાં પણ પ્રાધ્યાપકોના ગણ ઘણા જ અંતઃકરણ 
અને ભાવનાપૂર્વક ગાય છે. તેમની સેવા કરવાને પણ્ય સમજે છે. પોતાની 
પ્રાર્થના (દુઆ)માં પ્રાધ્યાપકોના નામ લઈને દુઆઓ કરે છે. પ્રાધ્યાપકો 
પણ તેમની ઉપર પોતાના બાળકોની જેમ જ પ્રેમ અને હેત વરસાવે છે. 


ઘણા મુબારકબાદી અને ધન્યવાદને પાત્ર છે તે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ, 
જેમની ગરીબાઈએ તેમને ઉત્તમ ધા્મિંક સંસ્કારોથી (ધીરજ, સહન- 
શીલતા, પરિશ્રમ) દૂર નથી કર્યા. 


દેશની પગતિમાં દીની મદ્રસાઓોની ભૂમિકા 


આ એક એતિહાસિક સત્ય છે કે, ૧૮૫૭ના વિપ્લવથી પડ વર્ષ પહેલાં 
જ ભારતના તમામ મદ્રસાઓના સાચા સ્થાપક હઝરત શાહ વહિય્યુલ્લાહ 
(૨હ.)ના અનુગામી હઝ. શાહ અબ્દુલઅઝીઝ (રહ.)એ અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ 
જિહાદનો ફત્વો આપ્યો. તે ફત્વાના અનુસરણમાં તેમના અનુગામી સચ્યિદ 
અહમદ શહીદ (રહ.)એ દેશની સ્વતંત્રતા માટે પ્રયત્નો કર્યા. જેઓએ 
પોતાના દેશ ભારતથી અંગ્રેજોને બહાર કાઢવા માટે મહારાજા સિંધિયા અને 
મહારાજા હોલ્કરને સ્વાતંત્ય સંગ્રામમાં શામેલ થવાનું આહવાન આપ્યું અને 
તેમની સહાય માંગી. 


હઝરત શાહ વલિય્યુલ્લાહ (રહ.)ના જન્મસ્થાન તથા તેમના વતન ફુલત 
(જી.મુઝફફરનગર)થી આઝાદીની ઝુંબેશમાં પ્રત્યેક ઘરના એક સભ્યે 
પોતાની જાનની આહુતિ આપી શહાદત વહોરી. સય્યિદ અહમદ શહીદના 
તે સૈન્યના ઘણા સૈનિકો મદ્રસામાંથી પઢીને બહાર નીકળ્યા હતા. તે 
સોનેરીકાળ પછી હાજી ઈમ્દાદુલ્લાહ મુહાજિર મક્કી (૨હ.), હઝ. મોલાના 
રહમતુલ્લાહ કેરાનવી (રહ.) વગેરેએ શામલીના મેદાનમાં દેશની આઝાદી 
માટે યુદ્ધ કર્યું. આ પ્રારંભિક પ્રયત્નોમાં મુખ્ય ભૂમિકા અદા કર્યા પછી એ 
લોકોએ દેશભરમાં રાષ્ટ્રપ્રેમી સભ્યો ઉભા કરવા માટે દીની મદ્રસાઓની 
જાળ બિછાવવાનો નિર્ણય કર્યો. સોથી પહેલાં દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદનો પાયો 
(ઈસવીસન ૧૮૬૭માં) નાંખવામાં આવ્યો. ત્યાર પછી મઝાહિરે ઉલૂમ 
સહારનપૂર, ત્યાર પછી નદવતુલ ઉલમા લખનઉંની સ્થાપના કરવામાં આવી. 
તે મદ્રસાઓએ, ખાસ કરીને દા.ઉ. દેવબંદે સ્વાતંત્ય સંગ્રામમાં સોથી વધુ 
ભાગ લીધો. શયખુલ હિંદ હઝ. મવ. મહમૂદુલહસન (૨હ.), હઝ. મવ. 
હુસેન અહમદ મદની (રહ.), હઝ. મવ. શોકતઅલી (રહ.), હઝ. મવ. 


૧૩૧ 


મુહમ્મદ અલી જોહર (૨હ.), હઝ. મવ. હસરત મોહાની (રહ.), હઝ. મવ. 
અબુલ કલામ આઝાદ (રહ.) જેવા હજારો લોકોએ આઝાદી માટે પ્રયત્નો 
કર્યા અને હજજારો આલિમોને શૂળી પર ચઢાવી દેવામાં આવ્યા. 


ભારતવાસીઓની સામૂહિક કોશિષના પરિણામે સ્વતંત્રતા મળી ગયા પછી 
દીની મદ્રસાઓએ પોતાનું ધાર્મિક કર્તવ્ય સમજી દેશની પ્રગતિ માટે સેવાઓ 
બજાવી. દોની મદ્રસા સાથે જોડાયેલા લોકોનો ખ્યાલ છે કે, એક સાચા મુસલમાન 
હોવાની હેસિયતથી દેશથી પ્રેમ અને દેશની સેવા તેમનું ધાર્મિક કર્તવ્ય છે. તે 
આના માટે અખબારો અને બીજા પ્રસાર માધ્યમો હારા પોતાના દેશપ્રેમી હોવાની 
ઘોષણા કરવાને જરૂરી નથી સમજતા, બલ્કે તે આને પોતાની ધાસિક 
ભાવનાઓનું અપમાન સમજે છે. આ જ મૂળભૂત કારણ છે કે, જેના લીધે 
દેશની પ્રગતિમાં દીની મદ્રસાઓની ભૂમિકાનો વિગતવાર પરિચય સામે ન 
આવી શક્યો. નીચે આપેલ આંકડાઓથી દીની મદ્રસાઓની મહત્વપૂર્ણ 
ભૂમિકાનો અંદાજો લગાવી શકાય છે. 


કોઈ પણ કોમ (રાષ્ટ્)ની પ્રગતિમાં શિક્ષણનું ઘણું મહત્વ હોય છે. 
આઝાદીની લડતમાં પોતાની મૂલ્યવાન ભૂમિકા અદા કર્યા પછી મદ્રસાઓએ 
શિક્ષણક્ષેત્રે પણ પોતાનું કતંવ્ય નિભાવ્યું. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ શિક્ષણપ્રધાન 
મોલાના અબુલ કલામ આઝાદ એક દીની મદ્રસાના સંતાન હતા. જેમણે 
પોતાના હોદાના હિસાબે સ્વતંત્ર ભારતની શેક્ષણિક વ્યવસ્થાનો મજબૂત 
પાયો નાંખ્યો. ત્યાર પછી ડો. ઝાકિરહુસેને તેમના કાર્યને વધુ આગળ ધપાવ્યું. 
વિશ્વવિખ્યાત અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિ.ના સંસ્થાપક સરસેયદ અહમદખાનની 
શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે જે સેવાઓ છે, એનાથી આપણે બધા વાકેફ છીએ. તેમણે પણ 
મદ્રસાનું શિક્ષણ લીધું હતું. જામિઆ મિલ્લિય્યહ ઈસ્લામિય્યહ-ન્યુદિલ્હી, 
ઉષ્માનિયા યુનિવસિટી-હેદરાબાદ અને કાશ્મીર યુનિવસિટી-શ્રીનગરના 

સંસ્થાપકોએ મદ્રસાઓમાંથી શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. 
૨૦૦૩ના એક સર્વેક્ષણ મુજબ દીની મદ્રસાઓ અને તેમની શેક્ષણિક 
સંસ્થાઓ અંતગત સ્થપાયેલો પ્રાયમરી અને જુનિયર હાઈસ્કૂલોમાં ભણતા 
261 


વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા લગભગ એકાણું લાખ હતી. દેશની લગભગ વીસ ટકા 
લઘુમતિઓની વસ્તી (જેમાં શિક્ષણની સરેરાશ ૪૪૬ ટકા છે)માંથી «૬ ટકા 
લોકોએ ઉક્ત મદ્રસાઓ દ્વારા શિક્ષણ મેળવ્યું છે. તદુપરાંત લઘુમતિઓ દ્વારા 
સ્થાપ-વામાં આવેલ ઈન્ટર, ડિગ્રી, મેડીકલ અને એન્જીનિયરીંગ કોલેજોની 
સારી એવી સંખ્યા ઉક્ત મદ્રસાઓની કમિટીઓ દ્વારા સ્થપાયેલી છે તથા 
તેમના સંચાલન હેઠળ ચાલી રહી છે. 


શિક્ષણ પછી બેરોજગારી દેશના વિકાસમાં સોથી મોટો અવરોધ છે. 
આ મદ્રસાઓના નેટવકથી દર વર્ષે ૬૬૦૦ આલિમ-ફાઝિલ અને મૂફતી 
તથા ૨૬૫૦૦ હાફિઝ અને કારીની સનદ (પ્રમાણપત્ર) લઈને બહાર 
નીકળે છે. જે પૈકી ૯૩ ટકા લોકો રોજગાર માટે તે જ મદ્રસાઓ સાથે 
જોડાય જાય છે. આમ, દેશના લગભગ ૩૧૦૦૦ નાગરિકોને તે મદ્રસાઓ 
વડે રોજગાર મળી રહે છે. મદ્રસાઓમાં પઢીને બહાર આવેલા લોકોમાં 
બેરોજગારી એક ટકા પણ નથી હોતી. આટલી મોટી સંખ્યામાં દેશના 
નાગરિકોને રોજગારના હિસાબથી પગભર બનાવી દેવા, તે મદ્રસાઓની 
કેટલી મોટી સેવા છે ! તદુપરાંત તે મદ્રસાઓથી ફારિગ થયેલા હજારો 
વિદ્યાર્થીઓ આખા વિશ્વમાં રોજગાર માટે ફેલાય ગયા છે. આના લીધે 
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે દેશની ગરિમામાં વધારો થયો છે. 


૨૦૦૪-૨૦૦૫માં શિક્ષણખાતા હારા પ્રગટ કરવામાં આવેલ આંકડા 
મુજબ આપણી સરકારે એક બાળકના પ્રાયમરી શિક્ષણ પાછળ એક વર્ષમાં 
૧૩૨૬ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા. ૯૧ લાખ બાળકો માટે સરકારને એક અરબ 
વીસ કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડતે. તે મદ્રસાના સંચાલકોએ લોકફાળા 
દ્વારા મેળવીને ખર્ચ કરી નાંખ્યા. આમ, દેશની આર્થિક પ્રગતિમાં એક 
અરબ વીસ લાખ રૂપિયાની સહાય આ મદ્રસાઓ માત્ર પ્રાયમરી સ્કૂલો 
દ્વારા કરે છે. જે મદ્રસાઓને .C.R.A. મળી ચૂક્યું છે, તેના વડે લગભગ 
બે કરોડ ડોલરની વિદેશી રકમ દેશના ખજાનામાં જમા થઈ જાય છે. ચાર 
વર્ષ અગાઉના આંકડા મુજબ દીની મદ્રસાઓમાં ભણેલા જે લોકો દેશ 


૧૩૨ 


બહાર વસવાટ ધરાવે છે, તેમનાથી દેશને વાર્ષિક વીસ કરોડ ડોલરનું 
હુંડિયામણ મળે છે. દેશની પ્રગતિમાં દીની મદ્રસાઓની ઉપયોગિતા પુરવાર 
કરવા માટે માત્ર આ જ વાત પુરતી છે. 


સંપૂર્ણ યુનાની ઈલાજની વ્યવસ્થા આ મદ્રસાઓની દેણ છે. જેના 
કારણે મોટી સંખ્યામાં હકીમો તેયાર થાય છે અને દેશની સેવાનું કાર્ય થયું 
છે. તદુપરાંત આ મદ્રસાઓ પોતાની સંસ્થાઓ અંતર્ગત હોસ્પીટલો, 
ડિસ્પેન્સરીઓ ચલાવે છે. અને દરેક મદ્રસો ઓછામાં ઓછું પોતાના 
મહોલ્લા અને ગામડામાં પોલિયો અને બીજી રસીઓ વગેરે માટે આરોગ્ય 
ખાતાના કર્મચારીઓને સહાય કરે છે. 


મદ્રસાઓમાં ભણેલા લોકોએ વેશ્ચિક સ્તરે દેશની ગરિમા વધારી છે. 
એકલા હઝરત મવલાના સય્યિદ અબુલહસન અલીમિયાં નદવી (૨હ.)નું 
ઉદાહરણ લઈ લો. તેમને શાહ કેસલ એવોર્ડ, સીરત એવોર્ડ જેવા કેટલાય 
આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ મળ્યા. તેઓ વિશ્વના આ એકમાત્ર એવા આલિમ 
હતા, જેમની ઉપર તેમની હયાતીમાં જ ૪ર લોકોએ વિશ્વભરની વિવિધ 
યુનિવસિટીમાં રિસર્ચનું કાર્ય પુરૂ કર્યું. આ હવાલાથી તેમનું નામ ગ્રીનીસ 
બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સમાવેશ કરવાને લાયક છે. તે સિવાય કેટલાય 
આલિમો છે, જેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ કે પુરસ્કારો મેળવીને દેશની 
ગરિમામાં વધારો કર્યો. 


દેશને તૂટવાથી બચાવવા માટે એકતા, ભાતૃત્વની ભાવના અને શાંતિનું 
વાતાવરણ ઉભુ કરવું દેશની પ્રગતિ માટે અત્યંત જરૂરી છે. આ સંદભે 
પણ દીની મદ્રસાઓની ભૂમિકા બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. હઝરત મૌલાના 
અલીમિયાં નદવી (રહ.) જેવા દીની મદ્રસાઓ સાથે સંલગ્ન ઘણા લોકોએ 
દેશની એકતા અને સલામતી માટે “પયામે ઈન્સાનિયત? જેવી ઝુંબેશો 
ચલાવી. જેની કોમી એકતા યથાવત્‌ રાખવામાં ઘણી મોટી ભૂમિકા છે. 


મદ્રસાની આ વ્યવસ્થા દેશને કેટલા સારા નાગરિકો પૂરા પાડે છે 
તેનો કંઈક અંદાજો ગહખાતાના તે આંકડાઓથી લગાવી શકાય છે, જે 


તેણે ૨૦૦૨-૨૦૦૩, ૨૦૦૩-૨૦૦૪, ૨૦૦૪-૨૦૦૫ના ત્રણ વર્ષના 
પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. તે આંકડાઓ મુજબ દોની મદ્રસાઓ સાથે સબંધ ધરાવતા 
લોકોની અનુકમે ૪૬૩, ૪૮૩, ૫૧૪ FE.L.R. નોંધવામાં આવી. જ્યારે 
મદ્રસાઓ સાથે સબંધ ન ધરાવતા બીજા લોકોની માત્ર એક જ પોલીસ 
સ્ટેશનમાં અને એક જ મહિનામાં એક હજારથી પણ વધારે ફરિયાદો 
(FE.I.R.) નોંધાઈ. આ પરથી દેશની પ્રગતિમાં દીની મદ્રસાઓની 
મહત્વતાનો અંદાજો લગાવી શકાય છે. એક આરોપીને પકડવા, તપાસ 
કરવા માટે કેસ અને પછી જેલ ભેગો કરવા માટે દેશની કેટલી રકમ ખર્ચ 
થાય છે એ વિચારણીય મુદ્દો છે. મદ્રસાઓ સાથે જ સબંધ ધરાવતી 
તબ્લીગી જમાઅતની કોશિષોથી લાખો ચોર, બદમાશ, જુગારી અને 
વ્યભિચારી તોબા કરી સારા નાગરિકો બને છે. 


સત્યતાપૂર્વક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે તો મદ્રસાઓની સ્થાપનાનો હેતુ 
જ વિદ્યાર્થીઓમાં ઈમાનદારી, જન સેવા અને બુરાઈઓથી બચવાની તાલીમ 
આપવાનો છે. એટલે જ સમાજ સુધારણા તેમના પાયાનું અભિયાન છે. 
અને તેનાથી દેશની પ્રગતિ જોડાયેલી છે. તે સિવાય દેશનું રાજકારણ બલ્કે 
જીવનક્ષેત્રની દરેક વિગતો પ્રગટ કરવામાં આવે તો તેનાથી મદ્રસાઓ વડે 
કરવામાં આવેલી દેશની પ્રગતિ માટેના પ્રયત્નોનો અંદાજો કરી શકાય છે. 


અફસોસ છે કે, દેશના કેટલાક દુશ્મનો માનવતા અને દેશપ્રેમનો 
પાઠ શીખવનારા આ મદ્રસાઓને બદનામ કરી રહ્યા છે અને તેને 
આતંકવાદના અડાઓ તરીકે દર્શાવી રહ્યા છે. અજ્ઞાનવશ કેટલાક ભોળા 
લોકો પણ તેમની ચાલમાં ફસાય જાય છે. જ્યારે વાસ્તવિક્તા એ છે કે, 
દેશની આઝાદીથી લઈ આજ સુધી મદ્રસાથી સબંધ ધરાવનાર કોઈ એક 
માણસ માટે પણ દેશદ્રોહ કે આતંકવાદનો કોઈ આરોપ પૂરવાર થઈ 
શક્યો નથી. આ વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ડો.મનમોહન 
સિધે પોતાના અમેરિકી પ્રવાસ દરમિયાન કર્યો હતો અને હાલમાં ગૃહમંત્રી 


શ્રી રાજનાથસિહે પણ મદ્રસાઓને ક્લીનચીટ આપી છે. એટલે દરેક 


૧૩૩ 


દેશપ્રેમીની જવાબદારી છેકે કે, તે મદ્રસાઓનું સાચું ચિત્ર સામે લાવે અને 
સરકારનું કર્તવ્ય છે કે તૈ આ પ્રકારના આંકડાઓ પ્રગટ કરીને દોની 
મદ્રસાઓની મહત્વતા સ્પષ્ટ કરે અને દેશની જરૂરિયાત સમજે તેમજ 
મદ્રસાઓ સાથે સબંધ ધરાવતા લોકોનો આદર કરે. 


સમયનો તકાઝો અને ઉલમાએ કિરામની જીમ્મેદારીઓ 


ઇસ્લામ તે ધર્મ છે કે, જે દિવસે તેણે ધર્મરૂપ ધારણ કર્ય, તે જ દિવસે તે 
રાજનીતિરૂપ પણ હતો. તેનું મિમ્બર તેનું તખ્ત, તેની મસ્જિદ તેની અદાલત 
અને તેની તોહીદ ફારાઓ તથા સીઝરોની રાજાશાહી માટે મૃત્યુઘંટ સમાન 
હતી. સહાબાએ કિરામનું આખું જીવન આ હકીકતનું જ ચિત્રણ છે અને તે 
જ ઈસ્લામની સાચી તસ્વીર છે. 


દુનિયામાં ઇસ્લામ જ એક એવો ધર્મ છે, જે જ્ઞાન સાથે વિશેષ સંબંધ 
ધરાવે છે તથા ડહાપણ (સમજદારી) સાથે તેને ખાસ સંબંધ છે. તેના 
મતાનુસાર માનવવંશનો પ્રારંભ જ જ્ઞાનથી થયો અને તે કારણે જ હઝરત 
આદમ અલયહિસ્સલામના માથા પર સન્માનનો તાજ મૂકવામાં આવ્યો. 


કર્આન શરીફમાં છે કે, “અમે માનવપૂત્રોને સન્માન આપ્યું.” તો 
આજનું ખાનદાની સન્માન તે સન્માનનું પ્રતિબિંબ છે, જે હઝરત આદમ 
અલયહિસ્સલામને આપવામાં આવ્યું. અને કર્આન શરીફ આ શબ્દો વડે 
રજૂ કરે છે, અને અલ્લાહ પાકે હઝરત આદમ અલયહિસ્સલામને બધા 
નામો શિખવાડી દીધાં. [રિઃ૩૧/ 


આપણને એવા પયગમ્બર આપવામાં આવ્યા જેમની એક વિશેષતા 


કર્આન શરીફે એમ વર્ણવી છે કે “તે પોતાના અનુયાયીઓને જ્ઞાન શીખવે 


છે.'” આપણને એવી વહી (ખદાઈ વાણી) મળી છે, જેનો આરંભ આ શબ્દથી 
થાય છે કે, “પઢો, તમારા તે પરવરદિગારનું નામ લઈને જેણે તમારું સર્જન 
કર્યું છે. જેણે માનવીનું સર્જન માંસના ટુકડાથી કર્યું છે. પઢો, તમારા એ 
પરવરદિગારના નામ સાથે જેણે તમને કલમ વડે જ્ઞાન આપ્યું. માનવીને એ 


વાતનું જ્ઞાન આપ્યું જે એ જાણતો ન હતો.” િકઃ૧-૫/ 


તે આરબો જેમની અજ્ઞાનતાના દાખલાઓ આપવામાં આવતા હતા, 
તેઓ આ દીન મેળવીને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના માલિક બની ગયા. તે કંરેશ 
જેમાં આપ (સલ.)ના આગમન વખતે પ્રખ્યાત ઈતિહાસકાર અલ્લામા 
બલાઝરીના કથન અનુસાર માત્ર સત્તર લોકોને લખતા વાંચતા આવડતુ 
હતું, તેઓ ઈસ્લામના પ્રકાશથી ઝળહળતા બની સમગ્ર વિશ્વના ગરૂ 
બની ગયા. ઈસ્લામ અરબસ્તાનના રણપ્રદેશમાંથી નીકળીને જગતના જે 
ભાગોમાં પહોંચ્યો તેને જ્ઞાનની રોશનીથી ઝગમગ બનાવી દીધો. મિસર, 
શામ, ઈરાન, ઈરાક, ખરાસાન, આફ્રિકા, પશ્ચિમ બધે જ જ્ઞાનની વસંત 
ખીલી ઉઠી. આપ સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમના માનવંત સાથીઓ 
તથા તે સાથીઓના અન્‌યાયીઓએ પયગમ્બર (સલ.)ના હસ્તે જે જ્ઞાન 
મેળવ્યું તેને સમગ્ર જગતમાં વહેચ્યં. આજે તેમના પ્રયત્નોના પ્રતાપે જ 
અરબસ્તાનની ભૂમિથી હજ્જારો માઈલ દૂર બેસીને આપણા આલિમો 
શાનની સરવાણી વહાવી રહયા છે. 


મદીનાની નાની મસ્જિદ જે મસ્જિદે નબવીના નામથી મશહૂર છે, 
મસ્લિમોની પહેલી શાળા હતી. તે ઉપાસનાગહ પણ હતી અને વિધ્યાધામ 
પણ. મસ્લિમો જ્યાં ગયા ત્યાં તેમની મસ્જિદો તેમના મદ્રસા બની રહયા. 
અહીં સુધી કે પૂરવિય ઈરાન (ખરાસાન)માં મદ્રસાના નામથી ચોથી સદી 
હિજરીમાં જુદી ઈમારતો બનાવવાનું ચલણ થયું. જ્યાં સુધી જરૂરતનો 
સંબંધ છે, આ ભાગલા મુસ્લિમ સભ્યતાની વિશાળતાનું એક અનિવાર્ય 
પરિણામ હતું, પરંતુ જ્યાં સુધી વાસ્તવિકતાનો સંબંધ છે એ વાત 
ભૂલવી ન જોઈએ કે આપણી શઞાનપ્રાપ્તિ આપણી ઈબાદત (ઉપાસના)નો 
જ એક ભાગ છે. આપણી મસ્જિદો જ આપણી શિક્ષણ સંસ્થાઓ છે. 
તેનો હેત એ છે કે, જેમ આપણી ઈબાદત (પૂજા) માત્ર ખદા માટે હોય છે, 
તેમ આપણી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પણ માત્ર ખદા માટે જ હોવી જોઈએ. કારણ કે 
ઈસ્લામમાં જ્ઞાન મેળવવાનું અંતિમ લક્ષ્ય નોકરી કે પ્રસિધ્ધિ નથી, કે તેની 


૧૩૪ 


પાછળ રોજી રોટી રળવાનો કે દુનિયા કમાવાનો આશય નથી, બલ્કે તેનો 
મકસદ ખાદાની સાચી ઓળખ તથા તેના આદેશોની જાણકારી મેળવવાનો 
છે. અને તેના વડે તેની ખશી મેળવવાનો છે. એટલે જે માણસ આ હેતુ 
સિદ્ધ કરવા માટે ઈલ્મ (જ્ઞાન) પ્રાપ્ત નથી કરતો તે સાચો જ્ઞાની પણ નથી. 


આપને તિમિંઝી શરીફની તે રિવાયત તો યાદ હશે (જેને બયાન 
કરતી વખતે ઈમામ તિર્મિઝી બેહોશ થઈ જતા હતા) કે એક આલિમને 
એમ કહી દેવામાં આવશે કે, “તમે વિદ્્‌તા (ઈલ્મ) એટલા માટે હાંસલ 
કયો હતો કે લોકો તમને મોટા વિદ્વાન (આલિમ) કહે.” તો તેમને કહી 
દેવામાં આવશે કે, તમને તમારી મજૂરી મળી ગઈ. પછી તેમને નર્ક ભેગા 
કરી દેવામાં આવશે. 


હદીષોમાં ઉલમાએ સૂઆ (બરા આલિમો)ના બૂરા અંજામ વિશે જે 
બતાવવામાં આવ્યું છે તેનાથી આપમાંથી કોણ વાકેફ નથી. ડગલેને પગલે 
અલ્લાહ પાકની પનાહ (આશ્રય) માંગતા રહેવું જોઈએ કે, અલ્લાહ પાક 
આવી ખોડખાંપણોથી મૂકત રાખે અને આપણને યહૂદીઓના તે આલિમો 
જેવા ન બનાવે, જેમને કરને એવા ગધેડાઓ સાથે સરખાવ્યા છે, જેની 
ઉપર શાસ્ત્રો (કિતાબો) લદાયેલાં છે. (પરંત તેને તેનાથી કોઈ ફાયદો 
નથી.) તેમજ આપણી જીવનપદ્ધતિ એવી ન હોવી જોઈએ કે, આપણા 
ઉપર કરઆંનની એ વાત બંધબેસતી આવી જાય કે “તમે લોકોને તો નેકીની 
તાલીમ આપો છો અને ખદ પોતાને ભૂલી જાઓ છો.” [રિઃ૪૪/ 


એક આલિમે દીનનો સૌથી પહેલો કર્ઝ એ છે કે, અલ્લાહપાક સાથે 
તેનો સંબંધ મજબૂત હોય. તેનો પ્રત્યેક કદમ અલ્લાહ પાક માટે ઉપડે, 
તેની પ્રવૃત્તિનું કેન્ત્રબળ ખદા તઆલાની હસ્તી તથા તેની ખૂશી હોય, તેનું 
જ્ઞાન પહેલાં તેના માટે હોય પછી બીજાઓ માટે હોય. ““્પહેલાં બોધગ્રહણ 
કર, પછી લોકોને બોધ આપ.''વાળી કહેવત તેની નજર સમક્ષ હોવી 
જોઈએ. જેનો મામલો ખદા સાથે બરાબર નથી, જેના અમલમાં ઈખ્લાસ 
(શુદ્ધતા) નથી, તેના માટે કોઈ ખેર-બરકત નથી. 
267 


પ્રાચીન વિદ્વાનો (આલિમો)ની ઉંમરો લગભગ આપણી ઉંમરોથી વધારે 
ન હતી, પરંતુ આ ટૂંકી મુદતમાં તેમણે જે મોટા મોટા કારનામાઓ અંજામ 
દીધા, જે દળદાર ગ્રંથો ઈલ્મની યાદગારરૂપ છોડી ગયા, પોતાના શિષ્યોને 
એક વિશાળ વતેંળ મૂકી ગયા, તે ઈતિહાસના પાનાઓમાં હેરતભરી 
નિગાહથી વાંચવામાં આવે છે. જો દુનિયામાં ઈબ્ને જરીર તબરી રહ.ની 
કોઈ બીજી કિતાબ ન હોત, અને માત્ર તેમની તફસીરના આ ત્રીસ ભાગો 
હોત તો પણ તેમની દીની તથા ઈલ્ભી સેવા માટે એક હેરતભર્યો દાખલો 
બની જત. પરંતુ આ દળદાર કૃતિ સહિત હદીષ, કાયદાશાસ્ત્ર તથા 
ઈતિહાસના તેમના બીજા અનેકાનેક કારનામાઓ મોજુદ છે. 


ઈબ્ને જવઝી (૨હ.)ની કૃતિઓનું તેમના જીવનના આધારે ગણિત 
માંડવામાં આવે તો દરરોજ £ પાનાઓની સરેરાશ નીકળે છે. ઈમામ 
રાઝી (રહ.)ની માત્ર તફસીરે કબીર જ લખાઈ હોત, તો તેમના જીવનની 
બહ મોટી સિધ્ધિ લેખાતે, પરંત તેમનું લેખનકાર્ય આ સિવાય પણ હજ્જારો 
પાનાઓ પર પથરાયેલું છે. અને તે પણ એવી સ્થિતિમાં જ્યારે મુસ્લિમ 
વિશ્વ ઉપર તાતારીઓ ફરી વળ્યા હતા. ઈમામ માલિક (રહ.)ના 
શાગિર્દોમાં એશિયા, અફિકા અને યૂરોપ એમ ત્રણ ખંડોના નિવાસીઓ 
શામેલ હતા. ઈમામ બુખારી (રહ.)ના નેવું હજાર શાગિર્દો હતા. આવા 
કેટલાક દાખલાઓ છે, જેનો હેત માત્ર એ દશાવવાનો છે કે આ મહાન 
બુઝુર્ગોના કાર્યોની આ વિશાળતા તેમની સારી નિય્યતને આભારી હતી. 
આજે પણ આપણી સફળતા તે જ સિદ્ધાંતોમાં છપાયેલી છે, જે સિદ્ધાંતો 
વડે પહેલાં લોકોને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. 

હઝરત ઈમામ માલિક (રહ.)નું આ કથન ભૂલવા જેવું નથી કે, 
“આ ઉમ્મતના પાછલા કાળના લોકોનો સુધાર પણ તે જ નિયમ દ્વારા 
થશે, જે નિયમ દ્વારા પહેલા કાળના લોકોનો સુધાર થયો હતો.” 

આપણે ત્યાં જ્ઞાન જ્યારે વાદ-વિવાદ તથા શાસ્ત્રાર્થ (મુનાઝિરા) 
માટે રહી ગયું અને સલજૂકી બાદશાહોના કાળમાં કાનૂનવિદોએ જ્ઞાનને 


૧૩૫ 


નોકરી તથા દરબારોમાં માન ઈકરામ મેળવવાનું સાધન બનાવ્યું તો પછી 
જે ખરાબ હાલત થઈ, તેનો જે બળાપો હઝ. ઈમામ ગઝાલી (રહ.)એ 
“ઈહ્યાઉલ ઉલૂમ?”માં કાઢયો છે, તે આજે પણ આપણા બોધગ્રહણ માટે 
પૂરતો છે. બગદાદમાં હંબલી તથા અશાઈરા વચ્ચે રકતરંજિત અથડામણો 
અને સલજૂકી કાળમાં અશાઈરા તથા મુઅતઝિલા વચ્ચે પરસ્પર 
ખટરાગના કડવા પરિણામો ભૂલવા જેવા નથી. પહેલી ઘટના બગદાદની 
તબાહી માટે કારણભૂત બની અને બીજી ઘટના “અલમવત?માં બાતિનિય્યા 
(ભૂગર્ભવૃત્તિ ધરાવતો સંપ્રદાયના ૧૦૦ વર્ષિય શાસન માટે ભૂમિકારૂપ 
બની. ખદ આપણા દેશમાં આજ સુધી ઉલમાએ સાંપ્રદાયિક નિયમ મુજબ 
સત્યના મંડન તથા અસત્યના ખંડન માટે જે રીતો અપનાવી તથા તેના જે 
પરિણામો આવ્યાં તે કોનાથી છપાયેલા છે. આ અફસોસજનક ઝઘડા- 
ઓના કારણે ઉમ્મતની એકતાને હાનિ પહોંચી છે. તથા મસ્લિમો નાના 
નાના સંપ્રદાયોમાં એવી રીતે વર્હેચાય ગયા છે કે, સાચા અર્થમાં દીનની 
પવિત્રતાનું કોઈને ભાન નથી. અને બધાં એવી મૂ્ખતામાં રાચે છે કે, 
“ડાળીઓને પાણી પાવાથી મૂળિયાંઓ મજબૂત બનશે.'' 


વર્તમાનકાળમાં ખાસ કરીને ઉલમા વગે આ સંપ્રદાયવાદના કુંડાળા- 
માંથી બહાર આવી ઈસ્લામની સેવા તથા મસ્લિમોના શભેચ્છા કાર્યોમાં 
રત રહેવું જોઈએ. આજે આપણાં જે ફિકહી (સંહિતા સંબંધી) મતભેદો છે 
તે ઓછાવત્તા અંશે સહાબાએ કિરામ (રદી.)ના કાળથી ચાલ્યો આવે છે. 
એકના મતે એક મસઅલો મજબૂત છે, તો બીજાના મતે અન્ય પાસું મજબૂત 
છે. આ બધા વાદવિવાદ છતાં સહાબાએ કિરામ “મુસ્લિમો ભાઈ ભાઈ 
છે' તેમજ “જાણે કે સીસાથી પિગળાવેલ દીવાળ””ના નમૂનારૂપ હતા. તો 
શું કારણ છે કે આજે પણ આપણે (તેમના અનુસરણ કરતાં) પોતપોતાના 
વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓ સહિત હળીમળીને એકતા સાધી નહીં શકીએ ? 


NA 


“અને તેણે તમારું નામ મુસ્લિમ રાખ્યું” તેને ચરિતાર્થ કરી ન શકીએ? 
આજે પરિવર્તનશીલ વિશ્વની જાણકારી વગર આપણે મુસ્લિમોની 


સેવા કરી શકવાના નથી. રાજકીય તથા આર્થિક સ્થિતિ એટલી ઝડપથી 
બદલાઈ રહી છે કે, તેનું મૂલ્યાંકન કરવ તથા તેના ઉકેલની યકિત વિચારવી 
એક મુસ્લિમ આલિમ માટે અત્યંત જરૂરી છે. માત્ર મોઢું ફેરવી લેવાથી 
સમસ્યા હલ નથી થઈ જતી. કપરા સંજોગોનો મુકાબલો કરી મુસ્લિમો 
માટે સન્માનપૂર્ણ સ્થિતિ સર્જવા માટે પણ એક આલિમે દીને પ્રયત્નો 
કરવા જોઈએ. 


ઈસ્લામ તે ધર્મ છે કે, જે દિવસે તેણે ધર્મરૂપ ધારણ કર્યું, તે જ દિવસે 
તે રાજનીતિરૂપ પણ હતો. તેનું મિમ્બર તેનું તખ્ત, તેની મસ્જિદ તેની 
અદાલત અને તેની તોહીદ ફારાઓ તથા સીઝરોની રાજાશાહી માટે મૃત્યાર્ઘટ 
સમાન હતી. સહાબાએ કિરામનું આખું જીવન આ હકીકતનું જ ચિત્રણ 
છે અને તે જ ઈસ્લામની સાચી તસ્વીર છે. 


આલિમોનું કાર્ય પઢવા-પઢાવવા સુધી મર્યાદિત નથી. તેમણે પોતાના 
પૂર્વજોના નકશેકદમ પર ચાલીને વ્યવહારિક જીવનમાં પણ ઉતરવું જોઈએ. 
જ્ઞાનની સાથોસાથ અમલી સ્વરૂપે પણ પ્રવૃત્ત થવાની જરૂર છે. આજે 
સ્પર્ધાનો યગ છે. જ્ઞાન ઈષ્ટ-અનિષ્ટ (સારા-ખરાબ) વચ્ચે ભેદરેખા દોરે 
છે, પરંત એ પરતી નથી. જ્યાં સુધી ઈષ્ટને પામવાની ઝંખના તથા 
અનિષ્ટથી બચવાની આપણી અંદર ખેવના ના હોય. જ્યારે મુસ્લિમોનો 
સૂર્ય મધ્યાહ્ને તપતો હતો, તેમજ શાસક અવસ્થામાં હતા ત્યારે ભય હતો 
કે મુસ્લિમો કયાંક દુનિયાની મોહમાયામાં ફસાઈને આખિરતથી બેધ્યાન 
ન થઈ જાય એટલે તે વખતે આલિમોએ દુનિયાની ક્ષણભંગરતાનો મુદો 
ઉપસાવી સંયમિત વેરાગ્યની વાત કરી. હવે, આજે ચિત્ર બદલાય ગયું છે. 
હવે શાસન હોવા છતાં સન્માનપૂર્ણ સ્થાન નથી. આ સન્માનપૂર્ણ સ્થાનની 
પુનઃ પ્રાપ્તિ માટે જરૂરી છે કે, ઉલમા વર્ગ સેધ્ધાંતિક સ્તરે તેને પૂરવાર 
કરે અને વ્યવહારિક સ્તરે તેને સિધ્ધ કરવા માટે મુસ્લિમોમાં પ્રાણ ફૂંકી 
યોગ્ય દિશામાં પ્રવૃત્ત થવા માટે ઉભારે. જેથી તેઓ એ સ્થાન મેળવી શકે, 

જે દુનિયાના અંતિમ ધર્મના અનુયાયીઓ માટે જ શોભે છે. 
270 


૧૩૬ 


મર્લિમોની દીની-દુન્યવી પગતિ તથા દેશની 
આજઝાદી-ઉત્નતિમાં દેવબંદી વર્ગનો મહત્વનો કાળો 


ભારતમાં મુસ્લિમ શાસનના પતન અને અંગ્રેજી સામ્રાજ્યની સ્થાપના 
થતાં મસ્લિમોને જે ધાર્મિક, રાજકિય, આર્થિક, શૈક્ષણિક અને સામાજિક 
પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થયા. તેને દૂર કરવા અલગ અલગ જમાઅતો અને સંસ્થાઓ 
સ્થાપવામાં આવી. રાજકીય રીતે મહાન મૃહદિષ શાહ અ.અઝીઝ દહેલ્વી 
(૨હ.)એ અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ ફત્વો આપ્યો. અને ભારતની સ્વતંત્રતાની 
ચળવળ શરૂ થઈ. શાહ અહમદશહીદ અને મો. ઇસમાઈલ શહીદ (રહ.)ની 
આગેવાની હેઠળ, અને ત્યારબાદ ૧ ૮૫૭ના સંગ્રામમાં દેવબંદના આલિમો 
દ્વારા અમલી રીતે સ્વજાતે શામલી (ય.પી.)માં શરીક થવાથી લઈ ભારતની 
આઝાદી સુધીની લાંબી મંઝિલ લગાતાર દેવબંદ અને સહારનપૂરના 
આલિમો તથા એમના હારા કાયમ કરેલ જમીઅતે ઉલમાએ હિંદ અને 
બીજી પેટા જમાઅતોએ હિંદુ ભાઈઓ સાથે મળીને દરેક મોરચે બલીદાનો 
આપ્યા. અને કોંગ્રેસે ચાહે ભારતના ભાગલા કબૂલ કરી લીધા, પરંત જમીઅતે 
ઉલમા તે કબૂલ કરવા તેયાર ન હતી. આ માટે જમીઅતે ઉલમાને મુસ્લિમ 
લીગના કાર્યકરો તરફથી ઘણી માનસિક, સામાજિક બલ્કે ધાર્મિક તકલીફો 
આપવામાં આવી, પરંત દેવબંદના આલિમોએ તે છતાં ભારતના ભાગલાને 
બિલ્કુલ પસંદ કર્યા ન હતા. તેમની વતન પ્રત્યેની મુહબ્બત અને તેના માટે 
સ્વજાતે અર્પેલ કર્બાનીઓનો ઈતિહાસ તેમને ભાગલાનો વિચાર સુધ્ધાં 
કરવા માટે તેયાર કરતો ન હતો. અને આજે પણ દેવબંદી વર્ગ ભારતની 
એકતા તથા અખંડતામાં અતૂટ વિશ્વાસ ધરાવે છે. માટે તેમની બધી જ 
પ્રવૃત્તિઓ દેશની પ્રગતિના રચનાત્મક કાર્યોમાં જ લાગેલી રહે છે. 


શૈક્ષણિક અને ધાર્મિક (પોતાની ઇસ્લામી સંસ્કૃતિ અને વિચારધારા) 
પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે દેવબંદ, સહારનપૂર અને લખનોમાં ઇસ્લામી 
યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના કરીને મુસ્લિમ સમાજમાં દીની જાગૃતિ પેદા 
કરી. અને તેના ફળસ્વરૂપે આજે ભારતિય ઉપખંડમાં સહીહ ઇસ્લામી 
271 


તઅલીમ આપતા લાખો દારૂલ ઉલૂમો, મદ્રસાઓ અને આલિમોનું મજબૂત 


નેટવર્ક કાયમ થઈ ગયુ છે. આ સાથે સામાન્ય મસ્લિમ સમાજમાં ઇસ્લામી, 
અખ્લાકી (નિતિક) મૂલ્યોનું જતન અને સમાજમાંથી કરિવાજો, જડતા તથા 
કઢરવાદ ખતમ કરી વિનમ્રતા, વિવેકબધ્ધિ અને આખિરતની તેયારી કરવા 
માટેના અમલો તરફ લોકોને આકર્ષવા માટે તબ્લીગી જમાઅતના સ્વરૂપમાં 
એક દઅવતી મિશન શરૂ કરવામાં આવ્યું. અને આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ 
વિશ્વવ્યાપી ખ્યાતિ પામી તેણે દુનિયાના કરોડો મુસ્લિમોને સમાજ વિરોધી 
બુરાઈઓ ત્યજી સાચા ઇસ્લામી માર્ગ તરફ વાળ્યા છે. 


સમાજના ગરીબ વર્ગની બન્યાદી જરૂરતો પૂરી પાડવા દવા-ઈંલાજ 
તથા કુદરતી કે માનવસર્જિત આફતો સમયે સમાજને મદદરૂપ થવા માટે 
રિલીફ કમિટીઓ, વિવિધ અંજુમનો, જમીઅતે ઉલમા તથા બીજી સંસ્થાઓ 
તરફથી સહયોગ મળતો રહે છે. ગુજરાતના તોફાન પિડિતો માટે પાંચ 
હજારથી વધુ પાકા મકાનો બનાવી જમીઅતે ઉલમાએ ગજરાતના મુસ્લિમો 
માટે મદદનો રેકોર્ડ કાયમ કર્યો છે. આ સાથે જમીઅત તથા બીજી ધાર્મિક 
સંસ્થાઓ અને દારૂલ ઉલૂમો તરફથી સમગ્ર ભારતમાં નાના મક્તબો 
(પ્રાયમરી શિક્ષણ)ની જાળ બિછાવવામાં આવી છે. જેથી મુસ્લિમોના નાના 
ભૂલકાઓ દીની શિક્ષણથી વંચિત ન રહે. તથા સમયની જરૂરત પ્રમાણે 
જગ્યાએ જગ્યાએ દન્યવી શિક્ષણ આપતી પ્રાથમિક-માધ્યમિક શાળાઓ, 
કોલેજો અને આઈ.ટી.આઈ.ના વર્ગો પણ કાયમ કર્યા. સામાજિક પ્રશ્નોના 
ઉકેલ માટે બધા જ દારૂલ ઉલૂમોના દારૂલ્ઈફતા વિભાગો તથા મૂફતી 
હઝરાતના ફત્વાઓના દળદાર પુસ્તકો ઉદ્‌, ગજરાતી, ઈગ્લીશ અને દેશની 
અન્ય ભાષાઓમાં છપાય ચૂકયા છે. 


સમયની મહત્વની જરૂરત માટે ફિકહી એકેદમીઓની સ્થાપના : 
પરંતુ વર્તમાન યુગમાં વેશાનિક શોધખોળો અને નિતનવા સંશોધનો 

તથા ઉદ્યોગો, વેપાર-વાણિજ્ય, આયાત-નિકાસ તથા ડોકટરી લાઈનની 
હરણફાળ પ્રગતિએ ઘણા નવા મસાઈલ ઉત્પન્ન કર્યા છે, જે થોડા સમય 
272 


૧૩૭ 


પહેલાના ઉંલમાએ કિરામની કલ્પનામાં પણ ન હતા. સાથે આ વાત પણ 
જાણવી જરૂરી છે કે, આજના યુગમાં આ મસાઈલને હલ કરવા ઘણું જ 
નાજુક અને મહત્વનું કામ છે, જેમાં થોડી સમજફેરથી અથવા વધુ પડતી 
છૂટછાટથી ખતરનાક દીની નુકસાન પહોંચવાનો ભય છે. એના માટે કર્આન 
શરીફ અને હદીસ શરીફમાં ઉંડો અભ્યાસ, દ્રઢતા, દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને ભારે 
સાવચેતીની જરૂર છે. 


આ જ કારણોસર હઝરત મો. મહમ્મદ શરીફ સા. (રહ.) ફરમાવતા 
હતા કે, વિજ્ઞાનના ઘણા એવા મસાઈલ, જેમનો સ્પષ્ટ આદેશ કર્આાન 
શરીફ અને હદીસ શરીફમાં નથી. તેના હલ માટે ફિકહ અને ઉંસૂલે ફિકહની 
રોશનીમાં ઘણી તહકીક અને મહેનતની જરૂર છે. આગળ ફરમાવે છે કે, 
થવું તો એમ જોઈતું હતું કે, ઇસ્લામી જગતના ચુનંદા ફકહા અને પરહેઝગાર 
માણસો ભેગા થઈ સંયુકત રીતે મસાઈલ હલ કરે. 

હઝરત અલી (રદી.)એ અર્જ કરી કે હે અલ્લાહના રસૂલ ! (સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમ) જો કોઈ એવી નવી સમસ્યા ઉત્પન્ન થાય કે કર્આન 
શરીફ અને હદીસ શરીફમાં તેનું સ્પષ્ટ વર્ણન અમોને ના મળે તો શું કરવું ? 
આપ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, (અનુભવી) ઉલમાએ કિરામ અને પરહેઝગાર 
લોકોને એકત્ર કરી સલાહથી કામ લો. કોઈ એકના મંતવ્ય પર ફૅસલો ન 
કરો. [જિવાહિરક્કિક] તફસીરે કર્તબીમાં છે કે, સહાબાએ કિરામ અહકામ 
વિશે સલાહ-સૂચન કરી કરઆન શરીફ અને હદીસ શરીફનો ઊંડાણથી 
અભ્યાસ કરતા હતા. /કતૃંબી : ભાગ-૧ £, પેજ-૩૭/ 

મદીના મુનવ્વરામાં સાત ફ્કહાએ કિરામની જમાઅત હતી. જ્યારે 
કોઈ નવી સમસ્યા ઉપસ્થિત થતી તો આ સાતેવ ફ્કહાએ કિરામ ભેગા 
મળી ચર્ચા-વિચારણા કરી ફેસલો આપતા. એમની તહકીક વગર કોઈ 
કાઝી ફેસલો આપી શકતા ન હતા. 

આપણા ઈમામ અબૂ હનીફા (રહ.) એ ઈલ્મના ભંડાર હોવા છતાં 
વિભિન્ન જ્ઞાનના ભંડારસમા ઉલમાની એક મજલિસ સ્થાપી હતી, જેમાં 

273 


વિવિધ મસાઈલ પર વિચાર-વિમર્શ થતી હતી. 

એ જ પ્રમાણે સુલ્તાન ઓરંગઝેબ (રહ.)એ સમયના પ્રખર ઉલમાએ 
કિરામની મજલિસ સ્થાપી ઇસ્લામી ફિકહની ભવ્ય સેવાઓ બજાવી છે. 
જેના ફળસ્વરૂપે ફતાવા આલમગીરી જેવી દળદાર કિતાબ આપણા સમક્ષ 
મોજૂદ છે. હઝરત થાનવી (રહ.) પણ નવા મસાઈલની તહકીક માટે પોતાના 
હોનહાર શાગિર્દો અને ઉલમાએ કિરામના મશ્વેરાથી કામ લેતા હતા. 


હિન્દુસ્તાનની આઝાદી બાદ ઘણી નવી સમસ્યાઓએ જન્મ લીધો, તો 
ઉલમાએ દેવબંદે તેને હલ કરવા માટે સમગ્ર ભારતના ઉલમાએ કિરામને 
સાથે રાખી અલગ કમીટીઓની સ્થાપના કરી. 


હઝરત મોલાના અબલ હસન અલી નદવી સા. (રહ.) ફરમાવે છે કે, 
સંચાર સાધનો (તાર, ટેલીફોન, વાયરલેસ, રેડીયો અને ટપાલ વગેરે) નવી 
શોધોને લઈ ચાંદના મસ્અલામાં ઘણા વિવાદો સર્જાયા. તો હિન્દુસ્તાનના 
ઉલમાએ કિરામે તેની તરફ ધ્યાન આપ્યું. જમીઅતે ઉલમાના નેજા હેઠળ 
અને નિમંત્રણથી ૧૯૫૧માં મુરાદાબાદમાં એક ફિકહી ઈજતેમાઅ 
(સંમેલન) યોજાયો, જેમાં બધા જ દારૂલ ઉંલૂમોના પ્રખર ઉલમાએ કિરામ 
શરીક હતા. ખાસ કરીને સોના માનીતા બે બઝુર્ગો શેખલ ઇસ્લામ હઝરત 
મોલાના સય્યદ હસેન અહમદ મદની સા. (રહ.) અને હઝરત મોલાના 
મૂફતી કિફાયતલ્લાહ સા. (રહ.) પણ શરીક હતા. ઉપરોક્ત હાલાતના 
તકાઝા અને એહસાસને લઈ નદવતલ ઉલમા (લખનો) તરફથી મજલિસે 
તહકીકાતે શરઈય્યહ અને જમીઅતે ઉલમા તરફથી “ઈદારા અલ્મબા- 
હિસુલિફકહિય્યહ”” નામની સંસ્થાઓ સ્થાપવામાં આવી. 


પાછલા વર્ષોમાં મસ્લિમ પર્સનલ લોમાં ફેરફાર કરવાની અવાજો 
ઘણા જોરશોરથી ઉઠી. સરકાર રાજકીય કારણોસર પોતે કોઈ પગલું લઈ 
શકતી ન હતી, તો અમૂક ભાડતી મસ્લિમો અને ગૈર મુસ્લિમો મારફત 
પાર્લાંમેન્ટમાં તથા ન્યૂઝપેપરોમાં પણ લખવામાં આવ્યું, તો ગૈરતમંદ 
અને દીર્ઘદ્રષ્ટિ ધરાવનાર દેવબંદી ઉલમાએ કિરામ અને બઝુર્ગો ઈમાની 
274 


૧૩૮ 


ફિરાસતથી સમજી ગયા કે સરકારની નિય્યત આ બહાને સમાન સિવિલ 
કોડ રચવાની છે. જેથી મસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના નામથી ડિસેમ્બર 
૧૯૭૨ના મુંબઈમાં બધી જ મસ્લિમ જમાઅતો અને વર્ગના લોકો સાથે 

ભેગા મળી સંયુકત પ્લેટફોર્મ રચ્યું. 
દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદના વખાણપાત્ર ફરજંદ હઝરત મોલાના કાઝી 
મજાહિદુલ ઇસ્લામ કાસિમી સા. (રહ.) લખે છે કે, પર્સનલ લો ની મિટીંગો 
અને જલ્સાઓમાં ઘણી જગ્યાએ જવાનું થયું. દેશના અલગ અલગ પ્રદેશોમાં 
ઉલમાએ કિરામ અને ગ્રેજયએટ લોકોથી મળી મુસ્લિમોની સમસ્યાઓ અને 
ગૂંચવાએલ મસાઈલ જાણવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. તો ઘણી તિત્રતાથી 
આ એહસાસ થયો કે જલ્દીથી જ એક એવી જમાઅત અસ્તિત્વમાં આવવી 
જોઈએ, જે પધ્ધતિસર નવા મસાઈલ પર વિચાર કરી ઇસ્લામી કાનૂનની 
રોશનીમાં તેનો સચોટ હલ કાઢે, નહીં તો પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની આંધી ઉમ્મતને 
ઘણું મોટ નુકસાન પહોંચાડશે. આવા નાજક અને કપરા સમયમાં કંઈ કરવાની 
નિય્યતથી ““મરકઝુલબહસિલ્ઈલ્મી'”ની બન્યાદ નાખવામાં આવી. અને 
મરકઝ તરફથી એક તહકીકી (સંશોધનિય) ફિકહી ત્રિમાસિક મેગેઝીન 
“બહસોનઝર'”ના નામથી શરૂ કરવામાં આવ્યું. જે હાલમાં પણ પ્રકાશિત 
થઈ રહયાં છે. ત્યાર બાદ એપ્રિલ ૧૯૯૮માં દિલ્હીમાં પહેલો સેમિનાર થયો, 
જેમાં હઝરત મોલાના અલીમિયાં સા. નદવી (૨હ.) અને હઝરત મોલાના 
સેયદ મિન્નતલ્લાહ રહમાની સા. (રહ.)ની હાજરી અને હઝરત મોલાના 
મસીયલ્લાહખાં સા. (રહ.) હઝ. મૂફતી મહમૂદલહસન સા. ગંગોહી (રહ.) 
અને હઝ. મોલાના મૂફતી નિઝામુદ્દીન સા. (રહ.)ના અનુમોદિત મુબારક 
વાક્યોએ આ સેમિનારને ઘણો જ રસપ્રદ અને સફળ બનાવ્યો. તેનાથી 
પ્રેરણા લઈ આ કામને વધુ વેગવાન બનાવવા અને આગળ ધપાવવા માટે 
ઇસ્લામિક ફિકહ એકેડમીના નામે સંસ્થા ઉભી કરવામાં આવી. જેના અત્યાર 
સુધી ચોવીસ (૨૪) કામ્યાબ સેમિનાર (સંમેલનો)માં સો (૧૦૦) અતિ 
મહત્વના વિવિધ મસાઈલ ઉપર ચર્ચા-વિચારણા કરવામાં આવી. અને આ 
275 


વષે ફેબ્રુઆરીમાં પચ્ચીસમો સેમીનાર યોજાવાની તેયારીઓ ચાલી રહી છે. 


આ ફિકહી સેમીનારોએ ભારતના ઉલમાએ કિરામ અને નવયુવાન 
મૂફતીઓમાં ચિંતનમનન, જ્ઞાનની ઉત્સુકતા અને ઊંડા અભ્યાસની ધગશ 
તથા નવા જોશ-જુસ્સાની ભાવના અને ચેતના પેદા કરી, નવા નવા 
મસ્અલાઓ તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યુ. અને હળીમળીને વિચાર-વિમર્શનું 
વાતાવરણ ઉત્પન્ન થયું. આ બધા ફેસલાઓ “મહત્વના ફિકહી ઠરાવો?'ના 
સ્વરૂપમાં છપાય ચૂકયા છે, અને આ સેમીનારોમાં રજૂ થયેલ બધા ઇલ્ભી 
સંશોધનિય નિબંધોને અલગથી પુસ્તકોના સ્વરૂપમાં પાંત્રીસ ભાગમાં 
તેયાર કરવામાં આવી રહા છે. જેમાંથી પાંચ (૫) ભાગ નવા શાનદાર 
એડીશનોમાં છપાય ચૂકયા છે. સાથે મોર્ડન યુગને લગતી ઇસ્લામી જગતની 
અરબી કિતાબોનું ઉંદૂમાં રૂપાંતર કરી ઉલમાએ કિરામ તથા સામાન્યજનો 
માટે સહલત કરી રહ્યા છે, જેમાં અલ્મવસુઅતલ્ફિકહિય્યહ (મસાઈલ 
વિશેનો દળદાર ગ્રંથ) જે કવેતથી ચાલીસ વોલ્યુમમાં છપાય ચૂકી છે. તેન 
ઇસ્લામી ફિકહ એકેદમી દીલ્હી તરફથી સંપૂર્ણ ઉદૂમાં રૂપાંતર કરી (કુલ 
પિસ્તાલીસ દળદાર ભાગમાં) કવેતના વકફ મંત્રાલય તરફથી છપાવાનં 
શરૂ થઈ ચૂકયુ છે. નમુનારૂપે પહેલો ભાગ સરસ કાગળ અને શાનદાર 
પ્રિન્ટીંગ, ડીઝાઈન, બાઈન્ડીંગ સાથે છપાયને આવી ચૂકયો છે. આ સિવાય 
ઇસ્લામી ફિકહ એકેડમી તરફથી મોર્ડન ફિકહને લગતી સો (૧૦૦)થી 
વધુ કિતાબો છપાય ચૂકી છે. 


આ સાથે મદ્રસાઓથી ફારિગ થયેલ નવયુવાન આલિમો, મૂફતી- 
ઓની સંશોધનની વૃત્તિ બાકી રાખવા માટે અલગ અલગ જગ્યાએ ટ્નીંગ 
કોષો માટેના કેમ્પોનું પણ આયોજન કર્યું છે. અને જે આલિમો પોતાના 
અભ્યાસમાં પ્રથમ વર્ગથી પાસ થયા હોય, તથા મહેનતી પણ હોય, તેમના 
માટે સ્પેશિયલ બે વર્ષનો મૂફતી તથા કાઝીનો કોર્ષ પણ રાખવામાં 
આવ્યો છે. તેમના રહેવા, ખાવા-પીવા વગેરેની બધી જ સહલતો સાથે 
સ્કોલરશીપ પણ આપવામાં આવે છે. 


276 


૧૩૯ 


નવયુવાન આલિમો નવા મસાઈલ બાબતે આપસમાં બેસી ચિંતન- 
મનન અને વાદવિવાદ (બહસ) તથા પરામર્શ કરે, તે હેતથી અત્યાર 
સુધીમાં ચોદ તઅલીમી મિટીંગોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 
જેમાં આધુનિક મસાઈલ વિશે ચર્ચા-વિચારણા કરવા માટે આ બાબતોના 
નિષ્ણાત આલિમો, પ્રોફેસરો, ડોકટરો, વકીલો વગેરેને વિવિધ દેશોમાંથી 
બોલાવી તેમની પાસે લેકચરો પણ આપવામાં આવ્યા છે. 


અત્યાર સૂધી થયેલ ૨૪ ફિકહી સેમીનારોમાં આધુનિક મસાઈલના 
મહત્વના વિષયો આ પ્રમાણે છે : 


માનવ અંગોને અલગ અલગ પ્રકારના ઓપરેશનો મારફત જોડવા 
બાબત ડોકટરી નૈતિકતા, બર્થ કંટ્રોલ, દુકાન મકાનની પાઘડી, કરન્સી નોટ, 
બે દેશોની કરન્સીઓની અદલાબદલી, બેંક વ્યાજ, વેપારિક વ્યાજ, ઈસ્લામી 
બેન્કીંગ વ્યવસ્થા, હક્કો (ટિડમાક, પ્રકાશન, ગડવીલ, કંપનીના નામો)નો 
વેપાર, વીમા કંપની, ઝકાતને લગતા નવા મસાઈલ, ઉશ્ર (જમીનની ઝકાત) 
વિશે ઇસ્લામી વ્યવસ્થા, ભારતિય જમીનોના ઉશ્રી અથવા ખિરાજી હોવા 
બાબત, મશીનથી જાનવરને ઝબહ કરવ, ચાંદ બાબત, શરઈ અહકામમાં 
જરૂરત, હાજત વગેરે સખ્ત મજબૂરીઓને લઈ મસાઈલમાં છૂટછાટ, 
નિકાહમાં શરતોનો હકમ, કબ્ઝા પહેલા વસ્તઓની લેવડદેવડ, શેર માર્કેટીંગ, 
વકફ, હપ્તેથી વસ્તઓનો વેપાર, હજજ-ઉમરહને લગતા નવા પ્રશ્નોનો હલ, 
કલુનિંગ (માનવી અંગો વિશે), ઈન્ટરનેટથી થતા વેપાર-નિકાહ વગેરે, 
મીડિયાને લગતી બાબતો, મસ્લિમ-ગેર મસ્લિમ સબંધોની માહિતી, 
ઇસ્લામ અને વિશ્વશાંતિ, જીલાટીન (ચરબી તથા હાડકા)વાળી વસ્તુઓના 
હલાલ હરામ હોવા બાબત, આલ્કોહોલની બનેલ દવાઓ તથા વસ્તુઓ 
બાબત, જેનેટીક ટેસ્ટ (વિજ્ઞાનિક ઢબે બાળકનો જન્મ તથા ઉછેર), મેડીકલ 
વીમો, બેંકો તરફથી ઈશ્યુ થયેલ કેડીટ, એ.ટી.એમ; ડેબીટ કાર્ડોનો શરઈ 
વપરાશ, ડી.એન.એ. ટેસ્ટની શરઈ હેસીયત, હજજમાં શયતાનને કાંકરી 
મારવા બાબતે થતી બેદરકારીનો હલ, શ્વાસ લેવાના મશીન (ઈન્હીલર)ને 
277 


લગતા મસાઈલ, યુથીન્ઝા, નેટવર્ક માકેટીંગ, એજ્યુકેશન લોન, સ્ત્રીઓની 
નોકરી બાબત, કેદીઓ સાથેનો વર્તાવ બાબત, પ્લાસ્ટીક સર્જરીને લગતા 
મસાઈલ, વિડીયો, કેમેરાને લગતા મસાઈલ, વિ. નવા ગંચવડભર્યા મસાઈલ 
ઉપર જે તે વિષયને લગતી વિગતવાર માહિતીથી ભરપૂર ચર્ચાઓ અને 
દલીલો કરવામાં આવી છે. 


અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ! દેવબંદી, તબ્લીગી વિચારસરણી ધરાવતા ઉલમાએ 
કિરામ તથા તેમના કરોડો અનુયાયીઓ આ પ્રકારના રચનાત્મક કામોમાં 
જ રસ ધરાવે છે. કોઈપણ વ્યક્તિ, સંપ્રદાય કે ધર્મ વિરૂધ્ધ કોઈપણ પ્રકારની 
પ્રવૃત્તિઓથી તેઓ દૂર રહે છે, બલ્કે તેમના આવા પ્રકારના ભલાઈ-નેકી 
તથા સેવાભાવી કામોમાં અડચણરૂપ બનતા લોકો સાથે પણ તેઓ દરગુજર 
અને સબ્રથી કામ લે છે. તેનાથી વિરૂધ્ધ તે વ્યક્તિઓ કે સમૂહો જેમણે દેશ 
માટે કોઈ બલીદાન આપ્યુ નથી, બલ્કે અંગ્રેજોના ઝુલ્મ અને અત્યાચાર 
વખતે પણ તેમણે ભારતને દારૂલ્ઈસ્લામ કહી અંગ્રેજોને ખશ રાખ્યા હતા. 
તથા ભારતના મસ્લિમોને લગતા કોઈપણ દીની, આર્થિક, રાજકીય, શૈક્ષણિક 
કે સામાજિક કામોથી તેમણે કદી પણ દિલચસ્પી રાખી નથી. તે બિચારા 
દેવબંદી આલિમો વિરૂધ્ધ પાછલા સો વર્ષથી તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે. 
છતાં નિષ્ફળતા સિવાય તેમને કાંઈ જ હાથ આવ્યુ નથી, તો હવે ગમે તેવા 
એલફેલ શબ્દોથી પોતાના અનુયાયીઓ ઉપર અંકશ બાકી રાખવા માંગે 
છે. આવા લોકોથી ગુઝારિશ છે કે આજના કપળા સમયમાં દેવબંદી વર્ગ 
વિરૂધ્ધ મિડીયા દ્વારા વાણી વિલાસ કરવાની જગ્યાએ એમના જેવા 
રચનાત્મક કામોની ભારતીય મસ્લિમોને વધુ જરૂરત છે. દેવબંદી વર્ગના 
ફકત એક આલિમે દીન હઝરત મોલાના ગલામ મહમ્મદ વસ્તાનવી સા. 
(દા.બ.)ની વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કરેલ અનથક કોશીશો જોવા અને તેનાથી 
પ્રેરણા લેવા માટે અક્કલકવા, ડી. ધુલિયા, મહારાષ્ટ્રની એક મુલાકાત કારી 
થઈ પડશે. આપ જે વર્ગનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહા છો, તેમના ધાર્મિક, 
સામાજિક, શૈક્ષણિક, આર્થિક અને રાજકીય ઘણા જટીલ પ્રશ્નો હલ 


278 


૧૪૦ 


કરવાના બાકી છે. તેના માટે સખ્ત મહેનત કરશો તો એ આપના તરફથી 
આપના અકીદતમંદોથી સાચી લાગણી રાખેલી ગણાશે. ફકત નફરત 
ફેલાવવાથી ઉમ્મતના મસઅલા હલ થશે નહીં. અલ્લાહપાક સહીહ સમજ 
આપી ઉમ્મતને એક અને નેક બનાવે, આમીન. 


દોઢસો વર્ષ બાદ દેવબંદી વિયારધારાનો વિરોધ કેમ ? 


ખરેખર તાલિબાન, સિમી, હિઝબલ મુજાહિદીન, લશ્કરે તોઈબહ 
(તયબહ), અલ કાયદા આ બધા જ રોબોટ છે. એમની બેટરી છે, દેવબંદી 
વિચારધારા. અને ચાર્જર છે તબ્લીગી જમાત ! 


[થિજરાત સમાચાર રવિષૂતિ, ત.૦૮/૦૩/૦૯, લેખક: જય વસાવડા] 

ઉપરોક્ત લેખ અને આ પ્રમાણેના ડઝનબંધ લેખો દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદ 

અને તબ્લીગી જમાઅત વિશે જગતભરના અને ખાસ કરીને ભારત 
(ગુજરાત)ના સામયિકોમાં થોડા થોડા દિવસોના અંતરે ઈરાદાપૂર્વક, 
વ્યવસ્થિત, આયોજનબદ્ધ પદ્ધતિથી છપાતા રહે છે. આ લેખોમાં ઈતિહાસને 
પોતાના દિમાગી ચોખટા પ્રમાણે ફિટ કરી, તેનાથી ચોક્કસ તારણો સુધી 
તાર્કિક દલીલોથી પહોંચી પોતાના હેતઓ પૂરા પાડવાના હોય છે. આ માટેની 
એતિહાસિક, સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય માહિતી માટે કદી દારૂલ 
ઉલૂમ દેવબંદ, દિલ્હી મરકઝ કે ઉંલમાએ કિરામ પાસે સ્વજાતે જઈને માહિતી 
એકત્ર કરવાની કે પોતાના પ્રશ્નોની છણાવટ કરવાની ફરસદ મળતી નથી. 


ઉપરોક્ત લાંબા સવિસ્તર લેખમાં શ્રી જય વસાવડા સાહેબે ૧ ૮૫૭ના 
સ્વતંત્રતા સંગ્રામ માટે દેવબંદના આલિમોની ચળવળનું વર્ણન તો જરૂર કર્ય 
છે, પરંતુ તેને રજુ કરવાની શૈલી અને શબ્દો એ પ્રકારના લખ્યા છે, જેનાથી 
વાંચકોના દિલમાં અંગ્રેજો વિરૂધ્ધનો સ્વતંત્રતા સંગ્રામ એક ગુનાહિત કૃત્ય 
તરીકે આલેખાય, બલ્કે દેશદ્રોહ માલૂમ પડે. વાહ....! અંગ્રેજ આકાઓ ! 
સ્વતંત્રતાના £૦ વર્ષ બાદ પણ ભારતીયો આપની વૈચારિક અને એતિહાસિક 
ગુલામીમાંથી મુકત થતા નથી. અને ૧૮૫૭ના સ્વતંત્રતાના આંદોલનને 
કદી તો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં “બળવા''નું ઉપનામ આપે છે, અને કદી શ્રી જય 
279 


વસાવડા સાહેબ જેવા લેખકો ''ખોબા જેવા દેવબંદ ગામ્નમાં અંગ્રોએ 
૪૪ વાંતિકારીઓને ફાંસી આપી હતી તેને દેશ સેવા, વતનપ્રેમ જેવી 
ભાવનાથી જોવાને બદલે “અસલી ઇસ્લામને ટકાવી રાખવાનો પડકાર” 
ગણાવી હલ્કી રીતે ચિતરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. દેવબંદે અને જમીઅતે 
ઉલમાએ સંપૂર્ણ સ્વરાજની માંગણી મહાત્મા ગાંધીની કોગ્રેસથી પણ પહેલા 
કરી હતી, એવું સ્વીકારવા છતાં તરત જ આગલા પેરેગ્રાફમાં વસાવડા 
સાહેબ દેવબંદને ''વિભાજનવાદી કત્રપંથીઓનો પ્રેરણાસ્ત્રોત મનાતી 
દેવબંદી વિચારધારાના અલ્કાબથી નવાઝી પોતાના આગલા પાછલા 
કથનોમાં વિરોધાભાસ સર્જ રહ્યા છે. 


દેવબંદની સ્થાપના ૧૮ ૬ 5માં થઈ, ત્યારથી લઈ ભારતની આઝાદી 
સુધી દેવબંદી વિચારધારા તથા એમની સ્થાપેલી જમીઅતે ઉલમાએ 
હિંદનો આઝાદી સુધીનો પૂરો ઈતિહાસ સાક્ષી છે કે, તેમણે હંમેશા દેશની 
એકતા અને અખંડતા બાકી રહે એવા જ ફૅસલા અને કાર્યો કર્યા છે. અને 
હંમેશા મુસ્લિમ લીગ, આર.એસ.એસ. તથા હિંદુ મહાસભાથી પોતાને 
અળગા રાખી દેશ માટે મહત્વનું બલીદાન આપનાર કોંગ્રેસ સાથે જ પોતાનો 
રાજકીય સબંધ રાખ્યો હતો. જેનો ઉલ્લેખ કૉંગ્રેસ, મસ્લિમ લીગ તથા 
જમીઅતે ઉલમાના એતિહાસિક પસ્તકોમાં સવિસ્તર મોજૂદ છે. તથા 
અંગ્રેજોની ડાયરીઓમાં પણ દેવબંદો વિચારધારાને હંમેશા ભારતની 
આઝાદીના મહાન ચળવળકારોમાં ગણી પોતાના પ્રથમ શત્રઓમાંથી ગણ્યા 
છે. દેવબંદી વિચારધારાનું એક ઉપનામ ““કાસિમી” શબ્દ છે. જેને આજે 
પણ બ્રિટીશ ગર્વમેન્ટે પોતાના શત્ર તરીકે યાદ રાખ્યું છે. 


સ્વતંત્રતા બાદ પણ ઉલમાએ દેવબંદે હંમેશા દેશની પ્રગતિ, ઉન્નતિ 
અને વિકાસ જેવા રચનાત્મક કાર્યોમાં જ રસ લીધો છે. અને સમગ્ર વિશ્વમાં 
ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે. જેનો દેશના હિંદુ સ્કોલરો, વિદેશો ખાતે 
એલચી રહેલા મહાનુભાવો તથા પર્યટન માટે જનારા શૈક્ષણિક નિષ્ણાંતોએ 
ઉલ્લેખ કર્યો છે. 


૧૪૧ 


અત્યંત અફસોસની વાત છે કે, શ્રી વસાવડા સાહેબ ' મુહમ્મદઅલી 
ગુન્નહને સેક્યુલર માનસ ધરાવતા, આધુનિક, ઉદારમતવાદી 
રાષ્ટ્રનું સર્જન કરનાર ગણાવી જીન્તહના તે પ્રવચનો અને ગાંધીજી સાથે 
થયેલ ચર્ચાઓને ભૂલી જાય છે, જેમાં મી. જીન્નહ તથા લીગના બીજા 
નેતાઓએ ઈસ્લામી રાષ્ટ્‌ માટેની દલીલો કરી ધર્મના નામે જ ભારતના 
ભાગલા પાડવાનું ફક્ત આહ્‌વાન જ નહીં, બલ્કે ઘોષણા પણ કરી હતી. 
શ્રી વસાવડા જીન્નહ સાહેબના વખાણ કરી ભાગલાના વિરોધી દેવબંદી 
વિદ્વાનોની ટીકા કરતા લખે છે કે, દેવબંદી આલિમો ભાગલાના વિરોધી 
હતા, પરતુ તેમનું લક્ષ આઝાદી નહશ્ર, ઈસ્લામની ઓળખ હતી. 
આનો સીધો અર્થ એ થાય છે કે, શ્રી વસાવડા ભારતના ભાગલાને પસંદ 
કરે છે. અને પાકિસ્તાન જેને દેવબંદી આલિમો છેલ્લે સુધી પસંદ કરતા ન 
હતા, છતાં શ્રી વસાવડા સાહેબ પોતાના લેખનાં શિર્ષક ''પાકિસ્તાની 
ત્રાસવાદનું એપિસેન્ટર ભારતમાં હતું 2માં સવાલ ઉપસ્થિત કરી 
પોતાનું નિશાન દેવબંદને બનાવવા માંગે છે. આ કેવો વિરોધાભાસ કે, જે 
દેવબંદ પાકિસ્તાનને આજે પણ પસંદ નથી કરતું, તેની વિચારધારા પ્રમાણે 
પાકિસ્તાનનું અસ્તિત્વ જ વિવાદાસ્પદ છે, તે દેવબંદ મી.જીન્નહના 
પાકિસ્તાનની તરફદારી કરી વિભાજનવાદનો પ્રેરણાસ્ત્રોત બને ? 


શું મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ અને જવાહરલાલ નેહરૂ વગેરે 
કોગ્રેસના અગ્રગણ્ય નેતાઓ દેવબંદી વિચારધારાને (જેની સ્થાપના ૧૮૭% 5 
પહેલાથી થઈ ગઈ હતી) ઓળખી જ શક્યા નહીં ? અને દેવબંદી વિચારધારા 
સાથે હંમેશા સહમત રહ્યા. ત્યારે એક પણ હિંદુ મહાસભાવાળા કે મુસ્લિમ- 
લીગવાળાએ દેવબંદી વિચારધારા ઉપર ઉપરોક્ત વિભાજનવાદી હોવાનો 
આક્ષેપ લગાડયો નહીં, જ્યારે કે આ તો મહાસભા કે લીગની વિચારધારાને 
મળતી વિચારધારા હતી. તે લોકો તો આને સહર્ષ સ્વીકારી લેતે. તેની જગ્યાએ 
લીગવાળા તો દેવબંદી વિચારધારાને પોતાના માટે સોથી મોટી રૂકાવટ 
અને ખતરો સમજતા હતા. બલ્કે દેવબંદીઓને કોંગ્રેસ (ત્યારની કોંગ્રેસ)ના 
281 


ચમચાઓ કહેતા હતા. બલ્કે અમૂક મુસ્લિમલીગીઓએ તો દેવબંદી ઉંલમાને 
ધર્મના આધારે ભારતના ભાગલા ન કબૂલ કરવાને લઈ ઇસ્લામના શત્ન 
અને ગેરમુસ્લિમ કહી દીધા હતા. એના જવાબમાં મોલાના હસેન અહમદ 
મદની રહ.એ “ઈસ્લામ ઓર મૃત્તહિદા કવમિય્યત” નામનું પસતક લખી 
અનેક દલીલો હારા સંયુક્ત સંસ્કૃતિની હિમાયત કરીને દેશના ભાગલાને 
બિનજરૂરી અને ખોટા ઠરાવી સખ્ત વિરોધ કયો હતો. તથા લોકશાહી- 
પ્રજાસત્તાક રાજ્ય અંગેના ઇસ્લામનો દ્રષ્ટિકોણ સ્પષ્ટ કરીને કોમી તથા 
રાષ્ટ્રીય એકતાની ભારે હિમાયત કરી હતી. 

અત્રે હું અમુક મહાનુભાવોના મંતવ્યો રજૂ કરૂં છં. જે તેમણે દારૂલ 
ઉલૂમ દેવબંદની મુલાકાત પ્રસંગે ભાવભીના સ્વરે રજૂ કર્યા હતા. દરેકે 
પોતાના મંતવ્યોમાં દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદની ભારતિય એકતા, અખંડતા અને 
શાંતિ માટેના અનથક પ્રયાસોની પ્રસંશા કરી છે. 


ક આ તે મદ્રસો છે, જેણે પ્રથમ દિવસથી જ બ્રિટીશ સામ્રાજ્યનો વિરોધ 
કર્યો. અને સ્વતંત્રતા સંગ્રામના દરેક મોરચે સૌથી પ્રથમ બલિદાનો 
આપ્યા. [આચાર્ય વિનોબા ભાવે, ડિસેમ્બર ૧૯૫૧/ 


ઝ* દારૂલ ઉલૂમે દેશભરમાં આઝાદીનો જોશ અને ભાવના ઉત્પન્ન કરી. 
દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદના મહાન વિદ્ધાનોએ હિન્દુસ્તાનની આઝાદીની 
જેચળવળ શરૂ કરી હતી, તેનાથી લોકોના દિલોમાં સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિનો 
જોશ અને ઉમંગ પેદા થયો. અને તે જ પ્રયત્નોના સથવારે હિન્દુસ્તાન 
આઝાદ થયું. ઇસ્લામ અને મુસલમાનોએ આ દેશને ઘણુ ખરું અર્પણ 
કરેલ છે. દેશની આર્થિકતાને પગભર કરી છે. અને અહિંયાના જીવન 
પર ઊંડા પ્રભાવો સ્થાપિત કર્યા છે. 

[ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રીમતિ ઈન્દિરા ગાંધી, ૧૯૮૦/ 
કઃ દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદે કોમ અને દેશનું નામ ઉંચુ કર્યું છે. 
[વિધ્યા ભૂષણ, સિંચાઈમંત્રી, ય.પી. ૨૦૧-૧૯૮૩/ 

ક* દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદ આઝાદીની લડાઈનું મધ્યબિંદુ અને અમારી 


૧૪૨ 


સંસ્કૃતિ તથા કલ્ચરનું કેન્દ્ર છે. 
[શ્રી જારખંડરોય, ખાધ્યમંત્રી, યુ.પી. ૧૧/૧૧/૧૯૬૭૦/ 


ક દેશની આઝાદીમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવનાર. 
[વીર બહાદુરસિંઘ, મુખ્યમંત્રી, ય. પી. ૨૬ નવેમ્બર ઈ.સ. ૧૯૮૫/ 
ક દેવબંદનું નામ હિન્દુસ્તાનના સ્વતંત્રતા સંગ્રામના ઈતિહાસમાં સદાના 
માટે યાદ રહેશે. [દરબારીલાલ શમા, ચેરમેન, ય.પી. લખનો/ 


ક ઈસ્લામી રાષ્ટ્રોમાં જ્યારે હિન્દુસ્તાનનો ઉલ્લેખ આવે છે, ત્યારે દારૂલ 
ઉલૂમ દેવબંદનો ઉલ્લેખ અવશ્ય થાય છે. મિસર (ઈજિપ્ત)ની અઝહર 
યુનિવર્સિટીમાં જ્યારે મેં પોતાને દેવબંદના નજીકનો નિવાસી બતાવ્યો, 
તો ત્યાંના વિદ્દાનોએ ઘણો હષોલ્લાસ દાખવ્યો. જેનાથી મને પોતાની 
આદરતાનો અનુભવ થયો. 

[અજીત પ્રસાદ, જૈન ગવનંર, કેરાલા, ૮ ડિસેમ્બર ૧૯૬૫/ 
કઃ દારૂલ ઉલૂમ દેવબંદની સ્થાપના જ દેશપ્રેમથી થઈ છે. લગભગ સો 
(૧૦૦) વર્ષથી દારૂલ ઉલૂમે દેશની સમક્ષ પોતાના દેશપ્રેમી હોવાનો 
વર્તાવ દાખવ્યો છે. આ સંસ્થાએ દેશ અને દેશ બહાર વિદેશી વિદ્યાર્થી- 
ઓના સથવારે હિન્દુસ્તાની સહાનુભૂતિનો પ્રચાર કયો છે. આ સંસ્થા 
સભ્યતા, શાંતિ અને દેશભક્તિનું શિક્ષણ આપે છે. આ જ ધ્યેયથી હું 
અહિંયા આવ્યો અને પ્રભાવિત થઈ જઈ રહ્યો છં. 
[રામચંદ્ર વિકલ, મેમ્બર ઓક પાલાંમેન્ટ, ૧૨ ડિસેમ્બર ૧૯૭૧/ 

ક અમે ઈન્સ્યુરન્સ કમિટીના સભ્યો આજે દારૂલ ઉલૂમમાં આવી ઘણા 
આનંદિત થયા. આ સંસ્થા જે હિન્દુસ્તાનની આઝાદીની લડાઈનું મુખ્ય 
સ્થળ અને દેશની એકતાની ધ્વજ વાહક રહી છે. અને જેની પ્રસંશા 
રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધી જેવી હસ્તીએ કરી છે. વાસ્તવિકતા છે કે, 
તેમાં ઉપસ્થિત થવું અને તેને નિહાળવું અમારા માટે ગર્વ લાયક છે. 
દારૂલ ઉલૂમના માર્ગદર્શકો આખા દેશમાં એકતા અને શાંતિ માટે કામ 
કરી રહા છે. [સાવત્રી શ્યામ, એમ. એલ.સી. શિવરાજ, નહેર્‌ એમ.એલ.સી.] 


વસાવડા સાહેબ આપથી વિનંતી કરીશ કે, આપના શબ્દો પ્રમાણે 
“ઈતિહાસના ભોંયરામાં ઊંડે ઉતરીને ખૂણા ખાંચરા” જરૂર તપાસો, પરંતુ 
ફક્ત ખૂણા ખાંચરા જોઈને ફેસલો કરતા પહેલાં બિલ્ડીંગના મુખ્ય દ્વાર તથા 
ખલ્લી ઈમારત પણ જોવી પડશે. દેવબંદી વિચારધારાએ આપના માટે કે 
કોઈપણ સત્યના શોધક માટે ખૂણા ખાંચરા રાખ્યા જ નથી. એમણે તો પોતાના 
ઈતિહાસની ઈમારત ઘણી સાદી, સરળ અને ઉજાસમાં જ રાખી છે. જેમાં 
અજવાળુ જ અજવાળે છે. આપણા એંગલ સુધારવાની જરૂર છે. 


માનવ જગતને બે વિશ્વયુધ્ધોની આગમાં હોમી કરોડો વ્યક્તિઓની 
જાનહાની કરાવનાર શું દેવબંદના વિદ્યાર્થીઓ હતા ? પરમાણુ, ન્યુક્લિયર, 
રસાયણિક તથા જૈવિક શસ્ત્રોના સોદાગરો શું દેવબંદની ઉપજ છે ? 
વિશ્વના સંખ્યાબંધ દેશોમાં ચાલી રહેલા આંતરવિગ્રહો ઉંપર દ્રષ્ટિ ફેરવશો 
તો ખબર પડશે કે, તેમને હથિયારોથી કોણ સજજ કરી રહયું છે ? અને ક્યા 
ક્યા દેશો તથા તેમની શસ્ત્રો બનાવતી વિવિધ ફેકટરીઓ કેવી રીતે પોતાના 
એજન્ટો મારફતે આતંકવાદીઓને શસ્ત્રો સપ્લાય કરે છે ? અબજોના 
કોભાંડો, સ્ત્રીઓ સાથે અમાનુષી વ્યવહારો, ખતરનાક અપરાધો, છેતર- 
પીંડીની નિતનવી અને આધુનિક તરકીબો હારા ન્યૂઝ પેપરોના પ્રથમ પૃષ્ઠો 
ચમકાવનારા શું દેવબંદના અભ્યાસકમથી આ બધુ શિખ્યા હશે ? શું 
“ઘાસચારો ખાઈને પણ એટમબોબ બનાવી ભારત સામે હજાર વર્ષ સુધી 
લડવાની” ઘોષણા કરનાર ઝુલ્કીકારઅલી ભઢો દેવબંદી વિચારધારાના 
અગ્રેસર હશે ? ભારતની ભૂમી ઉપર આવી કાશ્મીર અને ભારતના મુસ્લિમો 
માટે મગરના આંસુ સારનાર, કારગીલ યુધ્ધના સર્જક પરવેઝ મુશર્રફની 
આંખમાં આંખ નાંખી તેમના પ્રવચનનો પ્રતિકાર કરનાર કોઈ જીન્નહ કે 
વસાવડા ઉભા થયા હશે ? નહીં અને નહીં, બલ્કે સૌપ્રથમ તેમનો પ્રતિકાર 
કરનાર પણ દેવબંદી વિચારધારાના મુખ્ય પ્રેરક સેયદ હુસેન અહમદ 
મદની (ર૯.) (જેમણે ગાંધીજી અને નેહરૂ જેટલો સમય બ્રિટીશ શાસનની 
જેલોમાં વિતાવ્યો છે)ના પોત્ર મેહમુદ મદની જ હતા. જેમણે જનરલ 


૧૪૩ 


મશર્રફના પ્રવચનના ધંવાધાર પ્રવાહના સનનાટાને તોડી જડબાતોડ જવાબો 
આપ્યા હતા. શું આ જવાબો વિભાજનવાદી વૃત્તિવાળા હતા કે ભારતના 
મસ્લિમોની સાચી તસ્વીર રજૂ કરી અખંડતા અને એકતાના પાઠ હતા ? 


આ જ અસલ દેવબંદી વિચારધારા છે, જેણે હંમેશા ભારતનું નામ 
સમગ્ર વિશ્વમાં રોશન કરી પોતાની દેશદાઝ અને વતન પ્રેમની વારંવાર 
દહાઈ દીધી છે. પરંત કોઈને ખૂશ કરવા કે નારાજ કરવા માટે નહીં. ફક્ત 
અને ફક્ત ઇસ્લામી તાલીમ પ્રમાણે હક્ક અને સત્યનો અવાજ સમજી તેને 
રજૂ કર્યો છે. જેમકે હઝરત મો. અલીમીયાં નદવી (રહ.) જેમણે સમગ્ર 
આરબ જગતમાં ભારતનું મસ્તક ગર્વથી ઉંચુ રાખ્યું છે. તેમણે કટોકટી 
દરમ્યાન ઈન્દિરા ગાંધીને સાચી વાત રજૂ કરી ભવિષ્યના ઈતિહાસની 
આગાહી આપી હતી. જે સમયે વિરોધ પક્ષના બધા જ નેતાઓ ચૂપ થઈ 
ગયા હતા, ત્યારે મોલાના અલીમીયા નદવી ૨હ.એ ઈન્દિરા ગાંધી સમક્ષ 
તેમની દમન અને અત્યાચારવાળી નિતિના માઠા પરિણામો ભોગવવાની 
આગાહી સાથે વાસ્તવિકતાનું ભાન કરાવ્યું હતું. 


શ્રી વસાવડા લખે છે કે, દેવબંદના વિઈાનો શાંતિની વાત કરી 
ત્રાસવાદને વખોડે છે. સાદગીપૂર્વક ધાર્મિક તાલીમ જ આપે છે. ગરીબ 
બાળકોને ધર્મના પાઠ ભણાવે છે. વાત ''ટડ'વીસ્ટેડ ટૂ છે. દેવબંદમાં 
મારકાપના સંદેશ કે બોમ્બ બનાવવાની તાલીમ અપાતી નથી. પણ 
જે બંધિયાર માનસનું પુરાતન ધર્મ કેન્હા લ્ોઈનવોશ થાય છે, એમાં 
પાછળથી ત્રાસવાદની હિંસક વાવણી આસાનીથી થઈ શકે એવું 
ખેતર તેયાર થાય છે. 


ઉપરોક્ત વિધાનના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે, દેવબંદ અને 
દેવબંદી વિચારધારા આધારિત મદ્રસાઓનું સંપૂર્ણ સર્વે કરવામાં આવે અને 
ત્યારબાદ અત્યાર સુધી થયેલ આતંકવાદના બનાવો પાછળ પકડાયેલ 
વ્યક્તિઓના બાયોડેટા જોવામાં આવે કે ભારતમાં કે ભારતની બહાર 
દેવબંદી વિચારધારાથી સંકળાયેલ કે દેવબંદના અભ્યાસકમ ભણેલા કેટલા 


માણસો આ પ્રમાણેની હિંસક પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા છે ? આપે કદાચ 
સર્વે ન કર્યું હોય તો ભારતના જાસુસી ખાતાઓની બધી જ સમિતિ કે પેટા 
સમિતિઓ પાસેથી આંકડાઓ મેળવી શકો છો. અને અમેરિકા, બ્રિટને 
આપના પહેલાં સર્વે કરી લીધું છે. તથા ભારત અને ભારત બહાર ઘણા 
વિદ્વાનોએ દેવબંદ અને તબ્લીગી જમાઅત વિશે દળદાર પુસ્તકો લખ્યા 
છે. કદાચ આપના અમૂક ભોંયરાઓ અને ખૂણાં ખાંચડાઓ પણ તેને જ 
આધારિત હશે, પરંતુ તેમને પણ પોતાની શોધમાં કાંઈ મળ્યુ નહીં. 


શ્રી વસાવડા સાહેબ, આપે એક સંભવિત શંકાશીલ કારણ દશાંવ્યું છે 
કે, બંધિયાર માનસનું બ્રેઈનવોશ થાય છે અને તેમાં પાછળથી ત્રાસવાદની 
હિંસક વાવણી આસાનીથી થઈ શકે છે. તોશું ૧૮ ૬ ૬થી લઈ ૨૦૦૯ સુધી 
તેની વાવણી થઈ શકી નથી ? તો હવે પછી કેમ શંકા છે ? જે ખેતરમાં 
દોઢસો વર્ષ સુધી આપનું સંભવિત વાવેતર થયું જ નથી, પછી હાલમાં કયું 
સ્પેશિયલ ખાતર (અભ્યાસકમ) નાંખવામાં આવી રહયું છે કે, તેનાથી શંકા 
ઉપસ્થિત થઈ ? અને જ્યારે કે દેવબંદનો અભ્યાસકમ તો આપના કથન 
?'પરિવર્તનને બદલે પ્રાયીનતાનો જ અભ્યાસ કરવાની જૂનવાણી 
વર્િબિદલશે નહિ, ત્યાં સુધી ધર્મની નદી પર કત્રવાદની લીલ 
બાઝતી જ રહેશે ક્ષ પ્રમાણે આધુનિક વિજ્ઞાનને પોતાના અભ્યાસકમમાં 
શામેલ કર્યું નથી. બીજા શબ્દોમાં આ અભ્યાસકમે આજ સુધી કોઈ વાવણી 
કરી નથી, તો હવે પછી પણ કેવી રીતે આતંકવાદી પેદા કરી શકશે. 


દેવબંદના અભ્યાસકમમાં શ્રી વસાવડા સાહેબે કુઆંન શરીફ, હદીષ 
શરીફ અને ધાર્મિક, સામાજિક કાયદા કાનૂનનો ટૂંકમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. 
પરંત કઆંન શરીફ, હદીષ શરીફ અને કાયદા કાનૂનમાં કેટલી આધુનિક 
બાબતોનો સમાવેશ થયો છે તથા તે સિવાય બીજા કેટલા વિષયોનું શિક્ષણ 
અપાય છે, તેની વિગત દર્શાવી નથી. તો એ બાબતે જાણવું જરૂરી છે કે, 
કર્આન શરીફ અને હદીષ શરીફના શિક્ષણનો એક ઘણો મોટો ભાગ ઉચ્ચ 


BERN 


સંસ્કારો અને નેતિક મૂલ્યોનો છે. જેમાં વ્યક્તિગત તથા સામાજિક મૂલ્યોનું 


૧૪૪ 


સવિસ્તાર વર્ણન છે. તેમાં મુખ્ય બિંદુ ભલાઈ, માણસાઈ અને નેકીના 
કામોમાં નાતજાતનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર આગળ ધપવું અને બરાઈ, 
લડાઈ, સંકંચિતતા તથા આંતકવાદ વગેરેથી દૂર રહી બીજાઓને પણ તેની 
નસીહત અને સલાહ સૂચનો કરવાની પ્રેરણા બલ્કે આજ્ઞા કરવામાં આવી 
છે. મદ્રસાના ૨૪ કલાકના દૈનિક કાર્યકમોમાં શિક્ષણ સાથે જીવનના 
સઘળા પાસાઓને આવરી લેતા સંસ્કારો અને શિષ્ટાચારોનું અમલી સિંચન 
થાય છે. અને વધુથી વધુ આત્મશુધ્ધિ (તકવા) અલ્લાહ તઆલાને રાઝી 
કરવાના પ્રયત્નો, તેની મખ્લૂક (સૃષ્ટિના પ્રત્યેક જીવ) સાથેના સબંધો વગેરે 
આધ્યાત્મિક બાબતો ઉપર પૂરત ધ્યાન અપાય છે. ત્યાં શાંતિ અને પ્રેમની 
ભાવનાઓનો વિકાસ થાય છે. 


કરન શરીફ હદીષ શરીફ ઉંપરાંત ઉદૂ, પર્શિયન અને અરબી ભાષાનું 
વ્યાકરણ સાહિત્ય (ગધ્ય-પધ) અને લેખન કોશલ્ય સાથે ઇસ્લામિક ફિકહ 
જેમાં સ્વાસ્થ્ય, સામાજિક પ્રશ્નો, વારસા વર્હેચણી તથા આર્થિક પ્રશ્નોમાં 
ધંધા રોજગારના નિયમો, વર્તમાન વ્યાપાર વાણિજ્યને લગતી બાબતો વગેરે 
સંખ્યાબંધ વિષયોની ચર્ચા થાય છે. સાથે ભોતિકં વિજ્ઞાનમાં પદાર્થવિજ્ઞાન, 
બ્રહ્માંડને લગતી બાબતો, ખગોળશાસ્ત્ર, પ્રાણીજીવન અને મનોવિજ્ઞાનને 
લગતી બાબતો તથા તકશાસ્ત્રને લગતી બધી જ બાબતોનું દલીલબદ્ રીતે 
શાન આપવામાં આવે છે. તે સાથે ઇસ્લામી ઉસૂલે ફિકહના વિશાળ નિયમો 
અનુસાર બારીકથી બારીક કાયદાકીય ભેદરેખાઓ સમજાવી દૃષ્ટાંતો સાથે 
કાયદાશાસ્ત્ર સમજાવવામાં આવે છે. ઈસ્લામી ઉસૂલે ફિકહની વિશાળ 
કાયદાકીય માહિતી વાંચી ફાન્સીસી પ્રો. કાઉન્ટ સ્ટરીરોગે (Ostrorog) 
પોતાના પુસ્તક Angora Refornમાં તેને Root of Lo (કાયદાનું મૂળ) 
ઉપનામ આપી કહયું છે કે, આ કાયદાનું મુળ જગતમાં ફક્ત મસ્લિમો પાસે 
જ છે. તેમના સિવાય બીજી કોઈ કોમ પાસે નથી. જેને લઈ મુસ્લિમ કાયદા 
કાનૂનના જાણકારોને કાયદા બનાવવા બાબતે કોઈ મળ શોધવાની જરૂર 
નથી. જ્યારે કે બીજી કોમના લોકો પાસે આ પ્રકારનો કોઈ જ્ઞાનભંડાર ન 
287 


હોવાને લઈ કાયદાના મુળ શોધવામાં તેમને ઘણી જ નિષ્ફળતાઓ મળી છે. 


આ ઉસુલે ફિકહ, કવાઈદે ફિકહ, ભૌતિકશ્ઞાન અને તકશાસ્ત્ર સાથે 
સાથે વર્તમાન યુગને લગતા રોજીંદા પ્રશ્નો તથા નવી શોધખોળો અને શિક્ષિત 
લોકોને સ્પર્શતા આધનિક પ્રશ્નોની રોજ દારૂલ ઉલૂમોમાં છણાવટ કરવામાં 
આવે છે. અને વિદ્યાર્થીઓ તથા મૂફતી સાહેબો તેનાથી માહિતગાર થઈ 
મોર્ડન યુગ સાથે કદમ મિલાવી આગળ ધપી રહ્યા છે. સાથે હવે દારૂલ 
ઉલૂમ દેવબંદ સહિત બધા જ મદ્રસાઓમાં અંગ્રેજી, કોમ્પ્યુટર, જનરલ 
નોલેજ અને નાના મોટા હુન્નર ઉદ્યોગો પણ શિખવાડવામાં આવે છે. 


મદ્રસાઓની કોશિશોને લઈ ભારતમાં પૂર્વિય સંસ્કતિના આધારસ્થંભો 
સુલેહશાંતિ, શાંતિપ્રિય નાગરિકતા, બંધૃત્વભાવના તથા અન્યોના દુઃખ- 
દદમાં સહભાગી થવું વગેરે ઉચ્ચ સંસ્કારો જીવિત છે. સમાજમાંથી અભણતા, 
બેકારી, ખોટા વિચારો, દારૂ, જુગાર, જડતા, રૂઢિવાદ, ગુંડાગીરી, દાદાગીરી, 
ખોટા ભપકાઓ વગેરે કરિવાજો ત્યજી સુલેહ સમાધાન, ધીરજ, નમ્રતા, 
સાદગી, સદાચાર અને શિષ્ટાચારદર્શક ભદ્ર સમાજ વ્યવસ્થા સ્થાપિત 
કરવામાં મદ્રસાઓ તથા તબ્લીગી જમાઅતનો સિંહફાળો છે. મદ્રસાઓ 
તથા તબ્લીગી જમાઅતની આવી ભવ્ય સિધ્ધીઓને લઈને જ સમાજના 
બહોળા શિક્ષિતવર્ગની કણી લાગણીઓ એમની સાથે છે. 


સાથે આ વાત પણ કહીશ કે પરિવર્તન અને પ્રાચિનતા ફક્ત અભ્યાસ 
-કંમ સાથે જ લાગુ પડતી નથી. માનવીની માન્યતાઓ, શ્રધ્ધાઓ, સામાજિક, 
શૈક્ષણિક અને ધાર્મિક વિચારધારાઓ સાથે પણ તેનો સબંધ છે. અને તેમાં 
ઇસ્લામી માન્યતાઓ (દિવબંદી વિચારધારાવાળી સ્વચ્છ તોહીદ)ની તલનામાં 
અન્ય ધમોની સામાજિક, ધાર્મિક વિચારધારાઓ આજે પણ પ્રાચીન અને 
જડ છે. જેમાં એક પવિત્ર પાલનહાર સર્વશક્તિમાન અલ્લાહપાક સિવાય 
અન્યોને પોતાના ઉપાસક (ખદા) માની તેમને પોતાના નફા-નુકસાનના 
માલિક સમજવામાં આવે છે. જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને આધુનિકતાના યુગમાં 
જ્યાં વિજ્ઞાને બધી જ રીતે સમગ્ર સુષ્ટિના સર્જક અને સર્વશક્તિમાન તરીકે 
288 


૧૪૫ 


એક જ ખદાપાકનો સ્વીકાર કયો છે, ત્યાં ડગલે ને પગલે પોતાના હાથથી 
બનાવેલ વસ્તુઓ તથા જ્યોતિષીઓથી ભવિષ્ય બલ્કે રાજકારણ જેવી 
બાબતોનો આધાર પણ તેના ઉપર રાખવો વગેરે ઘણી બધી પ્રાચીનતાઓ 
જ છે. જેમણે ધર્મની નદી પર કટઢૅરવાદની લીલ બજાવી આજે પણ માનવીને 
પોતાના પાક પવિત્ર સર્જનહારથી દૂર ધકેલી દીધો છે. અને તે અન્યોના 
દરવાજાએ ભીખ માંગી પોતાના આત્માને છેતરી રહ્યો છે. જ્યારે ઈસ્લામે 
સાફ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચોદસો વષ પૂર્વે પરિવર્તનની હવા ફૂંકી પ્રાચિનતાના 
બધા જ દ્વાર બંધ કરવાનું આહ્વાન ક્યું છે. 

બહાર અબ જો હોાંબયા મેં આઈ હુઈ 

સબ પોંઠ ઉન્હીં કો લગાઈ હુઈ 


© 


આર્થિક મંદીથી છૂટકારા માટે ઈસ્લામી અર્થતંત્ર 
અપનાવો : યરોપિયન અર્થશારત્રીઓ 
અંજામે સિતમ અબ કોઈ દેખે કે ન દેખે 
મેં સાફ ઈન આંખોસે મગર ઠેખ રહા હું 
સથ્યાઠને લૂટા થા આર્નાઠિલકા નશીમન 
સથ્યાઠ કા લુટતે હુએ ઘર ઠેખ રહા હું 
રહમતકા ચમકનેકો હે કેર નથ્યરે તાંબા 
હોને કો હે ઇસ શબકી સહર ઠેખ રહા હું 
જો ખ્વાબ કે શર્ચમેંઠએ તઅળીર થા અબતક 
ઇસ ખ્વાબકી તઅળીર જિગર દેખ રહા હું 


હાલમાં સમગ્ર માનવજગત (વિશ્વવ્યાપી) આર્થિક મંદીની ઝપટમાં 
આવી ગયુ છે. મોટી મોટી બેંકો દેવાળ ફૂંકી રહી છે. લોકો બેંકોમાંથી 
પોતાના પેસા લઈ રહ્યા છે. જેને લઈ બેંકોનું બેલેન્સ શીટ ઘણી ભૂંડી રીતે 
પ્રભાવિત થઈ રહાં છે. વીમા કંપનીઓ વેચાઈ રહી છે. વોલ સ્ટ્રીટ 
(અમેરીકા)ના શેર બજારમાં તોફાન મચી ગયુ છે. જેનાથી દુન્યાભરના શેર 
બજાર તૂટી રહ્યા છે. મોટી મોટી કંપનીઓને તાળા વાગી રહ્યા છે. જેને 
લઈ બેરોજગારો વધી રહ્યા છે. જીવન જરૂરીયાતની વસ્તુઓના ભાવ 
આસમાને પહોંચી ગયા છે. હવે અમેરીકા તથા યુરોપમાં પણ બેકારીને લઈ 
આપઘાતના બનાવો વધી રહ્યા છે. 


મૂંડીવાદના આ સંકટ પાછળના કારણો વ્યાજ, સઢો, ધોકાબાજી, 
વાયદાનો વેપાર, જુઠાણ અને ઝુલ્મ-અત્યાચાર આધારિત વ્યવસ્થા છે. 
આ બધામાં તાત્કાલિક કારણરૂપે અમેરીકાનું “ગિરોનું સંકટ” (Subprime 
martagage crisis) મખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. 

મૂંડીવાદી વ્યવસ્થા લોકોમાં ખોટા ખર્ચાઓ અને ભપકાઓની ભૂખ 
પેદા કરે છે. અને ખર્ચા માટે પૈસા ન હોય તો વ્યાજુ કર્જાઓની જાળ 
બિછાવે છે. પાછલા વર્ષોમાં અમેરીકામાં ફઝૂલખર્યાઓ ખૂબ વધી ગયા. 


૧૪૬ 


૪૦% થી વધુ કર્ટેબોએ પોતાની આવકના ત્રણ ટકા ફક્ત ક્રેડીટ કાર્ડના 
વ્યાજ પાછળ ખર્ચી નાંખ્યા. કર્જા આપવા બેંકો પાસે કેશ રકમો ન હતી, 
તો બોન્ડસ જારી કર્યા અને તેને બજારમાં વેચી રકમો જમા કરી. સામાન્ય 
સંજોગોમાં આ પ્રકારના ધોકા સફળ થઈ જતા હોય છે. પરંતુ કર્જોની 
ભરમાર, ડોલરના ભાવની વધઘટ, વ્યાજનું ભરણ તથા બજારોની વધઘટ 
વગેરેને લઈ અચાનક મંદીનો જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યો. પહેલી હાઉસિંગ 
ઈન્ડસ્ટ્રીઝ તબાહ થઈ, પછી તેર લાખ જાયદાદોની હરાજી થઈ, પછી 
બેંકો અને કંપનીઓ દેવાળ ફૂંકવા માંડી. જે હાલમાં ચાલુ જ છે. આ 
તબાહી એવુ ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કરશે કે ત્યારબાદ એક આર્થિક 
તાકત સ્વરૂપે અમેરીકા કદાચ જ ઉભરી શકશે. 


આર્થિક મંદીનું બીજુ કારણ સઢાબજાર છે. જૈને Speculation 
કહેવામાં આવે છે. મૂંડીવાદી વ્યવસ્થામાં વિશ્વ માકેટ એક મોટા 
જુગારખાનાની જેમ છે. જ્યાં વિવિધ બહાનાઓથી સટઢાબાજી ચાલે છે. 
પહેલા આ સઢો ફકત શેર, કરન્સી અને સોના ચાંદી સુધી મર્યાદિત હતો. 
પરંતુ હવે સઢોરીઓએ જીવન જરૂરીયાતની અનાજ તથા બીજી સામગ્રી- 
ઓમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં વાયદાના વેપારો શરૂ કરી દોધા અને બનાવટી 
પ્રકારની કીંમતો વધારી દીધી. ૨૦૦૭ અને ૨૦૦૮માં સઢોરીઓએ 
પેટોલના ભાવ આસમાને પહોંચાડી દીધા. એ જ પ્રમાણે પાછલા વર્ષોમાં 
સ્ટીલ અને અનાજના ભાવો પણ વાયદાઓને લઈને જ વધી ગયા. 


અમેરીકાએ પેટ્રોલ અને અનાજના ભાવ વધવા પાછળ ભારત અને 
ચીનના ઉદ્યોગો તથા ભારતીઓના વધુ ખાવાની આદતનું બહાનું કાઢયુ 
હતં. તો તેના જવાબમાં સાઉદી પેટ્રોલિયમ મંત્રી મીસ્ટર નઈમી અને 
ત્યારબાદ સાઉંદી શાહ અબ્દુલ્લાહે પણ કહાં કે વિશ્વ બજારમાં જરૂરત 
પ્રમાણે તેલ પર્યાપ્ત (મોજુદ) છે. પરંતુ માર્કેટમાં સઢાબાજીને લઈ તેની 
કીંમતો વધી રહી છે. ફંડ મેનેજમેન્ટના અમેરીકી નિષ્ણાંત માઈકલ મોર્ટરે 
એક કમીટી સમક્ષ સાક્ષી આપતા જણાવ્યું કે સઢોરીઓની લાંબી મુદતના 
291 


સકાને લઈ લગભગ ૮૪૭ મીલીયન બેરલ પેટ્રોલ ખરીદવામાં આવ્યુ છે. 
હવે જ્યારે આટલા મોટા પ્રમાણમાં તેલ મંદીથી હટી ગયુ છે અને વધુ તેલ 
ભવિષ્ય માટે ખરીદવાનું ચાલુ જ છે તો આટલા મોટા પ્રમાણમાં તેલની 
આયાત ક્યાંથી થશે ? અને આ સઢોરીઓ એટલા સધ્ધર તથા તાકતવર 
છે કે સરકારો અને મિડીયા પણ તેમના કબ્ઝામાં છે. જેને લઈ મિડીયા 
પણ તેલ કાઢનારા દેશોનો વાંક કાઢે છે. 


વર્લ્ડ બેંકના આર્થિક નિષ્ણાંત મીસ્ટર મિશલના રિપોર્ટમાં દાવો 
કરવામાં આવ્યો છે કે દુનિયાભરમાં અનાજ અને ખાઘતેલોની કિંમતોના 
વધારામાં ૭૫% કારણ અનાજો (મકાઈ)થી ઈંધણ બનાવવાને કારણે છે. 
પરંત આ રિપોર્ટને અમેરીકાના લાભ માટે દબાવી દેવામાં આવ્યો. 


બ્રિટીશ ઈમ્દાદી સંસ્થા ઓકસફામ (૦)ની તેહકીક પ્રમાણે 
અનાજથી ઈંધણ બનાવવાને લઈ અનાજના ભાવો વધવાથી જગતભરમાં 
ત્રણ કરોડ લોકો ભૂખમરા અને ગરીબીની લપેટમાં આવી ગયા છે. આ 
એજન્સીનું કહેવું છે કે, આને લઈને હજુ લગાતાર અનાજના ભાવો વધી 
રહ્યા છે. હાલ દુનિયાભરમાં ઈતિહાસનો સોથી ઓછો અનાજ ભંડાર છે. 
આટલા પ્રમાણમાં કદી અનાજ ભંડાર ઓછ થયુ નથી. હવાલો રોઈટર 
૨૬/૦/૦૮] અમેરીકા ૨૦૧૫ ઈ. સુધીમાં પોતાની જરૂરતના પંદર મિલીયન 
ગેલન ઈધણ પેદા કરશે. તેના માટે તેને ૧ ૬ ૩ મિલીયન મેટ્રીક ટન મકાઈની 
જરૂરત પડશે. જેના કારણે ચોક્કસ બજારમાં મકાઈ ઓછી થઈ જશે. 
ગરીબ લોકોના પેટની આગ ઓલવવાની જગ્યાએ અમેરીકી ગાડીઓના 
ઈધણ-તેલની ટાંકીઓ ભરાશે ! અમેરીકામાં દુનિયાની કલ વસ્તીના ૪.૫ 
માણસો છે. પરંત દુનિયાની સાધન સામગ્રીના સ્ત્રોતોના કુલ ૩૦%નો 
તે વપરાશ કરે છે. એક સામાન્ય ભારતીયની તલનામાં એક સામાન્ય 
અમેરીકી વીસ ઘણું તેલ વાપરે છે. (The affluent Society by J.K. 
Galbraith Tol) એક અમેરીકી વાર્ષિક ૯૦૯ કી.ગ્રા; યરોપિય પપર કી.ગ્રા; 
આફિકી ૧૬૨ કી.ગ્રા. અને ભારતીય ૧૭૯ કી.ગ્રા. અનાજ વાપરે છે. 


૧૪૭ 


ફાયનાન્શિયલ ટાઈમ્સના ચીફ લેખક માર્ટન વોલ્ફ લખે છે કે ૧૪ 
માર્ચ ૨૦૦૮ ને શકવારના દિવસે વિશ્વ ઓપન માકૅટવાળા મૂંડીવાદનું 
સ્વપ્ન છિન્નભિન્ન થઈ ગયુ. ત્રણ દસકાઓની અનથક મહેનત અને 
પરિશ્રમ પછી આપણે ખલ્લી માકૅટવાળા આઓર્થિકતંત્ર તરફ વધી રહ્યા 
હતા. અમેરીકાની સોથી મોટી ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક Br Sતહને બચાવવાનો 
ફૅસલો કરીને ફીડરલ રિઝર્વે આ એલાન કરી દીધુ કે હવે મૂંડીવાદના 
યુગનો અંત આવી ચૂકયો છે. 

ઈંગ્લેન્ડના વડાપ્રધાન ગાર્ડન બ્રાઉને (જે પોતે આર્થિક નિષ્ણાંત પણ 
છે) કહ્યું કે આર્થિક સંકટના ઉકેલ માટે ટૂંકાગાળાના પગલા ભરવાની 
સાથે વિશ્વ આર્થિક વ્યવસ્થામાં લાંબા ગાળાનો ફેરફાર કરવો પડશે. આ 
તાત્કાલિક જરૂરત માટે હવે વધુ રાહ જોઈ શકતા નથી. 

પેરિસ (ફાન્સ)નું એક મેગેઝીન “પોવીસ વેન્સોન'”માં “પોપ અને 
કરઆન”ના શિર્ષકથી એક સનસનીખેજ લેખ પ્રકાશિત થયો છે. લેખક 
ચર્ચની મઝાક કરતા લખે છે કે આ આર્થિક મંદીની ગૂંગળામણથી બહાર 
નિકળવા માટે આપણે બાઈબલ કરતા કર્આન શ.માં વધારે ચિંતન મનન 
કરવાની જરૂરત છે. કાશ ! આપણી આર્થિક નિતિઓ નકકી કરવા માટે 
જો કરઆંની તઅલીમને કેન્દ્ર સ્થાને રાખવામાં આવી હોત તો આજે આપણને 
આ પ્રમાણે દેવાળ ફેંકવાનો વારો ન આવ્યો હોત. 


લ્લોજોરનાડ (Logornad Finance) મેગેઝીનના પ્રમુખ તંત્રી રોલાન 
લાસ્કને પોતાના અગ્રલેખમાં આનાથી વધુ સ્પષ્ટ અંદાજમાં ઇસ્લામી 
શરીઅત લાગુ કરવાની ભલામણ કરી છે. અને સાથે મૂંડીવાદના નુકસાનોનું 
વિશ્લેષણ કરી ઇસ્લામી અર્થતંત્ર લાગુ કરવા ઉપર જોર આપ્યુ છે. ફાન્સના 
આર્થિક પ્રગતિ બોડે ફાન્સના બજારોમાં ઈસ્લામી આર્થિક નિતિઓનું પાલન 
કરવાનો ઠરાવ પાસ કર્યો છે. બોર્ડના સભ્યોના કથનસાર ઇસ્લામી નિતિઓ 


જ જીવનના બધા જ પાસાઓમાં સાચુ માર્ગદર્શન કરી શકે છે. 
ઈટાલીના પ્રખ્યાત રાઈટર લેખિકા લોરીટા નેપોલિયન (નાબ્લોની)નં 


એક પસતક “વરૂઓની આર્થિક નિતિઓ” નામે પ્રકાશિત થયુ છે. જેમાં 
લેખકે ઇસ્લામી આર્થિક વ્યવહારની પ્રશંશા કરતા સમગ્ર વિશ્વ માટે ફક્ત 
ઇસ્લામી આર્થિક વ્યવસ્થાને જ સચોટ ઉપાય તરીકે રજૂ કરી છે. અને આ 
પસતક પહેલા જેકબ હેલ્બર્ન નામના લેખકે “અમેરીકી સ્વપ્ન” શિર્ષક 
હેઠળ લેખમાં અમેરીકી આર્થિક પોલીસી અને બશની ગલત પોલીસીઓનું 
વિશ્લેષણ કર્યું છે. ફાન્સના માસિક મેગેઝીન ચેલેજે (Ch્કુ) એક 
રીપોર્ટ છાપી છે. જેમાં ફાન્સીસી લોકોની એ રાય છે કે હાલમાં આપણે 
બાઈબલની જગ્યાએ કર્આન શરીફની વધુથી વધુ તિલાવત કરવી જોઈએ. 
જો બેંકોના મેનેજરો કઓઆંન શરીફના વર્ણન કરેલ આદેશો અને નિયમો 
અપનાવે તો આ આર્થિક સંકટથી છૂટકારો મળી શકશે. 


જર્મનીના નાણાપ્રધાન વેઈર શાઈને (Wear Shin) જણાવયું કે, 
હાલનું આર્થિક સંકટ અમેરીકાના સુપર પાવરવાળા દ્રષ્ટિકોણને ઘણી જ 
જલ્દીથી ખતમ કરી નાંખશે. આ વિશ્વ આર્થિક સંકટના અનુસંધાનમાં 
ઇસ્લામી અર્થશાસ્ત્રીઓએ ઇસ્લામની ઝકાત તથા સદકાની વ્યવસ્થાની 
ચોખવટ કરી છે. પ્રખ્યાત અર્થશાસ્ત્રી ડો. હસેને (અઝહર યુનિવર્સિટી 
કેરો) ઘણા સારા અંદાજમાં દલીલો સાથે સમજાવ્યું છે કે, વર્તમાન સંજોગોએ 
સાબિત કરી દીધુ છે કે ઇસ્લામની બિનવ્યાજુ વ્યવસ્થા જ હાલના આર્થિક 
સંકટને દૂર કરી શકે છે. 


કેરો યુનિવર્સિટીના અર્થતંત્રમાં પ્રોફેસર ડો. અ.હમીદ ગઝાલી તથા 
સાદાત એકેડમીના ચેરમેન અને પ્રોફેસર ડો. હેમદી અ.મજીદ તથા આર્થિક 
નિષ્ણાંત ડો.મહમ્મદ અ.અઝીઝ વગેરે બધા જ નિષ્ણાંતોનો અભિપ્રાય છે 
કે વર્તમાન આર્થિક સંકટનું મુખ્ય કારણ વ્યાજુ વહેવાર તથા સઢાખોરોનો 
જુગાર અને અમેરીકાની ખોટી આર્થિક નિતિઓ છે. આ જ પ્રમાણે દાવોસ 
(સ્વિઝરલેન્ડ)માં તા. ૨૯-૦૧-૦૯ના રોજ યોજાયેલી વર્લ્ડ ઈકોનોમિક 
ફોરમની બેઠકમાં અનેક દેશોના પ્રતિનિધિઓ અને ઉદ્યોગપતિઓએ 
દુનિયાભરમાં ફેલાયેલી આર્થિક મંદી માટે અમેરીકાને જવાબદાર ઠેરવ્યુ 


૧૪૮ 


છે. ચીનના વડાપ્રધાન વેન જીઆબાઓએ અમેરીકન કંપનીઓની નફા- 
ખોરીની આંધળી લાલચ અને અયોગ્ય મહાકાય ઓર્થિકનિતિઓને 
જવાબદાર ઠેરવી હતી. રશીયન વડાપ્રધાન વ્લાદિમીર પતિને જણાવ્યું કે, 
ગયા વર્ષે આ જ ફોરમમાં અમેરીકન પ્રતિનિધિઓએ જુઠો દાવો કર્યો હતો 
કે અમેરિકન અર્થતંત્રના પાયા મજબત છે. 


સંસારી જીવન છોડી સન્યાસી જીવન અપનાવવાને ઇસ્લામ બિલ્કલ 
પસંદ કરતો નથી. ઈસ્લામે માણસની રોઝી-રોટીની કોશીશો અને તેના 
માટેની ફિકરો કરવાને ફક્ત જાઈઝ નથી કર્ય, બલ્કે તેને જરૂરી અને ફર્ઝ 
પણ ફરમાવ્યું છે. માણસની આર્થિક પ્રગતિને ઇસ્લામ પસંદ કરે છે અને 
હલાલ કમાઈને ઇસ્લામના બીજા મહત્વના ફઝોની જેમ એક ફર્ઝ ફરમાવ્યો 
છે. પરંત આ બધી બાબતો સાથે આ હકીકત પણ એટલી જ સાફ અને 
સ્પષ્ટ છે કે ઇસ્લામની નજરમાં માણસનો બન્યાદી અને જરૂરી હેત ફક્ત 
રોઝી કમાવું નથી. 


ઇસ્લામી અર્થતંત્ર અને બીજા અર્થતંત્રો વચ્ચે બુન્યાદી અને મહત્વનો 
ફર્ક એ જ છે કે બીજા અર્થતંત્રોએ રોઝી રોટી કમાવાને જીવનનો બન્યાદી 
મસઅલો બનાવ્યો છે. અને ઇસ્લામી અર્થતંત્રમાં રોઝી રોટી મેળવવા મહેનત 
કરવી જરૂરી છે, પરંત તેને જીવનધ્યેય અને હેત બનાવવો સહીહ નથી. 


ઇસ્લામે આર્થિક મસાઈલમાં ભોતિકતા (માદોયત)ની સાથે 
રૂહાનિયતનો પણ પૂરેપૂરો ખ્યાલ રાખ્યો છે. સૌપ્રથમ એ દશાંવ્યું કે 
માલ-દોલત ઉપર પહેલી અલ્લાહ તઆલાની માલિકી છે. ''વઆતૂહુમ 
મિમ માલિલ્લાહીલ્લઝી આતાકુત્ન અને ગરીબો-નાદારોને તે માલમાંથી 
આપો, જે અલ્લાહપાકે તમોને આપ્યો. આ પ્રમાણેની સંખ્યાબંધ આયતો 
છે જેમાં માલદોલત વિશે દશાવવામાં આવ્યુ કે એ તમારી માલિકી નથી, 
બહ્કે તમારી પાસે અમાનત છે. તેનો વપરાશ શરીઅતે બતાવ્યા પ્રમાણે 
કરવાનો છે. કારૂનની જેમ પોતાનો માલ કહી તેના ઉપર કબ્ઝો જમાવવાનો 
નથી, બલ્કે તેમાં અલ્લાહપાકે નકકી કરેલ ઝકાત, ઉશ્ર, સદકા, કર્બાની, 


કફફારા વગેરે હક્કો અદા કરવાના છે. તે સાથે દરેક વ્યક્તિએ કોઈના 
ઉપર બોજારૂપ થવાને બદલે પોતાની રોજી કમાવવા માટે પરસેવો પાડીને 
પણ મેહનત મજદૂરી કરવી જરૂરી છે. તેને એક શરઈ જવાબદારી દર્શાવી 
છે. અને તેની ફઝીલત પણ દશાવી છે. એક હદીષ શરીફમાં છે કે, “કોઈ 
માણસ પોતાની જાત મહેનતથી કમાઈને જે ખાવા ખાય છે, તેનાથી વધુ 
સારૂ કોઈ ખાણુ નથી. ખરેખર મજબૂરી સિવાય ભીખ માંગવાની સખ્ત 
વઈદ દશાવવામાં આવી છે. ધંધો કરવામાં સચ્ચાઈ અને નિષ્ઠા જરૂરી છે. 
પોતાનું વેચાણ વધારવા જુઠી કસમો ખાવી મોટો ગુનોહ છે. ખામીવાળો 
કે બગડેલો માલ ચોખવટ કરી વેચવો જોઈએ. હદીષ શરીફમાં છે કે જેણે 
ધોકો આપ્યો તેનો મારી સાથે કોઈ સબંધ નથી. /તિરમિઝી શરીક] ધંધામાં 
બધા જ વ્યવહારો વ્યાજ તથા જુગારથી સંપૂર્ણ પાક હોવા જરૂરી છે. 


ઇસ્લામી અર્થવ્યવસ્થામાં વ્યાજ તથા સટઢાને હરામ ઠેરવવામાં આવ્યો. 
વ્યાજ વ્યવહાર માટે ઇસ્લામે કોઈપણ પ્રકારની છૂટછાટ આપી નથી. 
કર્આન શરીફમાં વ્યાજખોરોને અલ્લાહપાક તથા તેના રસૂલ (સલ.) તરફથી 
ખલ્લી જંગ-લડાઈનું એલાન કરવામાં આવ્યુ છે. 


આપ (સલ.)એ વ્યાજને અલ્લાહ તઆલાના અઝાબનું કારણ દશાંવ્યું 
અને ફરમાવ્યું કે, જે વસ્તીમાં વ્યાજ તથા ઝીના (વ્યભિચાર) ફેલાય છે, 
તો તે લોકો અલ્લાહપાકના અઝાબને દઅવત આપે છે. આપ (સલ.)એ 
વ્યાજુ વ્યવહારને પોતાની માં સાથે ઝીના કરવા કરતાં પણ સિત્તેર ઘણો 
મોટો ગુનોહ બતાવ્યો છે. હાકિમ, ઈબ્ને માજહ/ 

એ જ પ્રમાણે સઢો પણ ઇસ્લામમાં બહ મોટો ગનોહ છે. કર્આન 
શરીફમાં તેને હરામ દર્શાવ્યો છે. /માઈદહ-૯૦] એ જ પ્રમાણે ભવિષ્યના 
વાયદાના સોદાની આપ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે મનાઈ ફરમાવી 
છે. આપે ફરમાવ્યું કે, જે માણસ અનાજ ખરીદે, તે તેને ત્યાં સૂધી ન વેચે, 
જ્યાં સુધી તેના ઉપર કબ્ઝો ન કરી લે. 

જુગાર, સઢો, દારૂ, સ્વાર્થ, દગો, છેતરપિંડી, શોષણ, મિલાવટ, 


૧૪૯ 


ખોટી અફવાહો, જૂઠ, સંગ્રહખોરી, ધોકાબાજી, ખિયાનત તથા વેચાનારી 
વસ્તુ ઉપર કબ્ઝો કર્યા વગર બીજાને વેચવાની (Forwerd) મનાઈ 
ફરમાવવામાં આવી છે. એ જ રીતે કોઈ એક પક્ષનો નફો ચોક્કસ મિશ્રિત 
કરવો, અને બીજાનો નફો અનિશ્રિત તથા શંકાશીલ હોય તો તે પણ વ્યાજ 
વ્યવહાર ગણાશે. એક આયતમાં ફરમાવ્યું કે, તમો અંદરો અંદર 
એકબીજાનો માલ ખોટી અને નાજાઈઝ રીતે ન ખાઓ. હાં, વેપાર કરી 
પરસ્પર એકબીજાની રાજીખશીથી લઈ શકો છો. આ આયતમાં લાંચ, 
રૂશ્વત, ચોરી, ધાડ, લૂંટ, અત્યાચાર, મજબૂરીનો સોદો તથા અનિતિના 
બધા જ પ્રકારના સોદાઓથી મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. 


હાલની મૂંડીવાદી વ્યવસ્થાના જે નિયમો ઈસ્લામની વિરૂધ્ધ છે, તેમાં 
વ્યાજ, સઢો, ધોકાબાજી તથા જુઠ પ્રથમ કમે છે. ૧૯૩૧ની વિશ્વ આર્થિક 
મંદી બ્રિટીશ સામ્રાજ્યની પડતીનું કારણ બની. ૨૦૦૮નું આર્થિક સંકટ 
અમેરીકી સામ્રાજ્યના અંતની આગાહી કરી રહાં છે. 


ઇસ્લામી આર્થિક વ્યવસ્થામાં “આખલા?” અને “રીછ''ની કોઈ 
આવશ્યકતા નથી. અહિંયા તો ફક્ત મૂંડી ચોકવાવાળા હોય છે. જે લાંબા- 
ટૂંકા ગાળા માટે મૂંડી રોકાણ કરે છે. જેનો મકસદ ઓર્થિક સફળતા પ્રાપ્ત 
કરવાનો તથા રાજકીય અને સામાજીક રીતે શાંત વાતાવરણ બાકી રાખવાનો 
છે. જ્યારે યુરોપિય વ્યવસ્થામાં સઢોરીઓ માટે “આખલા” અને “રીછ”'ના 
ઉપનામો રાખવામાં આવ્યા છે. પોતાની પાસે કોઈ વસ્તુ ન હોવા છતાં 
બનાવટી રીતે વેચવા (રીંછ) અને પોતાની પાસે રકમ ન હોવા છતાં 
બનાવટી ખરીદારી (આખલા) દ્વારા શેર માર્કેટ અને બીજી વસ્તુઓના 
ભાવમાં ઉતાર ચઢાવ કરવો. 


ઇસ્લામી આર્થિક નિતિનો સૌથી જરૂરી હેત એ છે કે તેનાથી એક 
એવી વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં આવે જે સાદી, સરળ અને કદરતી (નેચરલ) 
હોય. જેમાં દરેક વ્યક્તિ કોઈપણ દબાણ વગર કદરતી રીતે પોતાની 
લાયકાત, સમજ અને અનુભવથી કામ લે. અને આ બાબત બજારમાં 
297 


આવતી વસ્ત (સપ્લાય) અને તેની માંગ (ડીમાનડ)ના વ્યવસ્થિત વપરાશ 


વગર શક્ય નથી. 

બીજો હેત એ છે કે હકદારને તેનો હક પૂરેપરો મળવો જોઈએ. જેમાં 
ધંધા રોજગારમાં ભાગીદાર કે કર્મચારી વર્ગ સિવાય સમાજના અમૂક તે 
ગરીબ, નાદાર, બેવા, યતીમ વ્યક્તિઓ પણ શામેલ છે, જેમની લીસ્ટ 
કર્આન શરીફ તથા હદીષ શરીફમાં મોજદ છે. 


ત્રીજો હેત જેનું ઘણ મહત્વ છે. તે એ કે માલદોલત ઉપર અમુક 
ઉદ્યોગપતિઓ કે કંપનીઓની મોનોપોલી ન હોય. બલ્કે રૂપિયો સમાજમાં 
વધુથી વધુ ફરતો રહેવો જોઈએ. જેથી સમાજના બધા જ વર્ગો તેનાથી 
લાભ ઉઠાવે. એટલા જ માટે જંગલ, ખાણ, ઉજજડ જમીન અને સમુદ્રના 
શિકાર, ઘાસ, સમદ્ર, નદીઓ વગેરે જે પેદાઈશના અસલ સ્ત્રોતો છે. તેના 
ઉપર કોઈની ઈજારદારી બાકી ન રાખતા બધા માણસોને તેનાથી લાભ 
ઉઠાવવાની પરવાનગી આપી. લાયસન્સ અને પરમીટ સિસ્ટમમાં મોટા 
ઉદ્યોગપતિઓ જ ફાયદો ઉઠાવી લે છે. એ જ પ્રમાણે બેંકોની લોન તથા 
વિમા કંપનીઓની મૂંડીથી માલદારો જ વધૂથી વધુ ફાયદો ઉઠાવે છે. અને 
નાના વેપારીઓ વંચિત રહે છે. 


સાથે પ્રાઈવેટ ભાગીદારી (પૈસા આપી કે પેસા અને ધંધામાં શરીક 
થઈ)ના ધંધાઓમાં નફા-નુકસાનની ભાગીદારી સાથે ધંધો જાઈઝ 
ફરમાવ્યો. જેથી વ્યાજની બુરાઈથી બચી શકાય. અને વ્યાજખોરો વધથી 
વધુ ફાયદો ન ઉઠાવે તેનો ખાસ ખ્યાલ રાખ્યો. તથા મજૂરવર્ગને પસીનો 
સુકાતા પહેલા મજૂરી અને યોગ્ય વળતર આપવાની તાકીદ કરી. તથા 
મજૂર કે કર્મચારી માટે કામચોરી કે ટાઈમચોરીથી બચવાને જરૂરી ઠેરવ્ય. 
તેમાં ઉણપ રાખવાથી કમાઈ હરામ થઈ જશે. અને સખ્ત ગુનેહગાર થશે. 

સંગ્રહખોરીને પણ સખ્ત નાપસંદ ફરમાવી છે. તેનું કારણ પણ એ 
જ છે કે, અમૂક લોકો વધારે નફો કમાઈને બીજા લોકોને નુકસાન પહોંચાડે 
છે. ઇસ્લામી આર્થિક નિતિમાં સમાજના કચડાયેલા વર્ગને ઉપર ઉઠાવવાના 


૧૫૦ 


હેતસર લોકોને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે તમારા માલદોલત ઉપર 
હકીકતમાં તમારી માલિકી નથી, બલ્કે તેના અસલ માલિક અલ્લાહપાક 
છે. તેની તોકીક અને ફઝલોકરમથી જ તમે માલના માલિક થયા છો. માટે 
તેણે જે લોકો માટે ખર્ચ કરવાનું કહ્યાં છે, તેમના ઉપર ખર્ચ કરવામાં આવે. 


સમાજના વધુથી વધુ નાદાર ગરીબ લોકો સુધી માલ પહોંચે એ 
હેતુસર અમૂક વસ્તુઓ ફર્જ તથા વાજિબ કરી દીધી. 


(૧) જેમાં સો પ્રથમ ઝકાત છે. દરેક તે વ્યક્તિ જે સોન, ચાંદી, પશઓ 
અને વેપારનો માલ, જાયદાદ વગેરેનો ઈસ્લામી નિસાબ પ્રમાણે 
માલિક હોય. તેને વષે પરૂ થયા બાદ પોતાના માલમાંથી અઢી ટકા 
ઝકાત આપવી ફર્જ છે. જેમને આપવાની છે, તે આઠ પ્રકારના લોકો 
બધા જ નાદાર અને મુફલિસ હોવાને લઈ હકદાર સાબિત થાય છે. 


(૨) ઉશ્ર : જે જમીનો શરઈ દ્રષ્ટિએ ઉશ્રી છે, તેમાં ખેતીવાડીની કલ 
પેદાઈશનો દસમો ભાગ ગરીબોને આપવો જરૂરી છે. ઉશ્ર હકીકતમાં 
જમીનથી પેદા થતી વસ્તુઓની ઝકાત છે. 


(૩) સદકએ ફિત્ર : શરઈ દ્રષ્ટિએ દરેક માલદાર વ્યક્તિ દીઠ પોણા 
બે કીલો ઘઉં અથવા તેની કિંમત ગરીબો, બેવાઓ, યતીમો ઉપર 
ખર્ચ કરવામાં આવે છે. આ રકમ પોતાના તરફથી તથા પોતાની 
નાબાલિગ (નાના બાળકો) અવલાદ તરફથી પણ આપવામાં આવે 
છે. આના માટે પૂરા વર્ષ (ઝકાતની જેમ) માલદાર હોવ પણ જરૂરી 
નથી. માટે ઝકાતથી વધુ આનો વિસ્તાર ફેલાયેલો છે. 

(૨) કુબાની : એ જ પ્રમાણે કર્બાનીના ગોશ્ત, ચામડા વગેરેથી પણ 
ગરીબોને ઘણો મોટો લાભ થાય છે. 

(૫) કફફારો : કોઈ વ્યક્તિ કારણ વગર રમઝાનના રોઝા તોડી નાંખે 


અથવા કોઈ મસલમાનને ઈરાદા વગર કત્લ કરી દે, અથવા પતિ 
પોતાની પત્નીથી “ઝિહાર'” કરે (પત્નીને પોતાની માંની જેમ 


હરામ કહે) અથવા સોગંદ (કસમ) ખાઈ તેને પૂરી ન કરે. આ બધા 
સંજોગોમાં તેણે ગરીબ, નાદારોને રૂપિયા અથવા ખાવા-કપડાંના 
રૂપમાં અમૂક રકમ કે ખાવા ખવડાવવાનું હોય છે. 


(5) નફકહ (ખાધા ખોરાડીનો ખર્ચ) : પોતાના નાદાર સગા-સબંધીઓ 
અથવા જેમની જવાબદારી આપણા શિરે જરૂરી છે. એવા લોકોનો 
સંપૂર્ણ ખર્ચ ઉઠાવવો ફર્જ છે. જેમકે પત્ની-બાળબચ્ચાં વગેરે. અને 
અમૂકનો ખર્ચ માલદાર હોવાની શર્ત કે સગાઈનો સબંધ વધુ નજીક 
હોવાની શર્તે પણ જરૂરી થઈ જાય છે. આની વધુ વિગત ફિકહની 
કિતાબોમાં સવિસ્તર રજુ થયેલ છે. 


(૭) વારસા વ્હેંયણી : આ મહત્વનો વિભાગ છે, જેના દારા ઈસ્લામે 
દરેક સબંધીનો હક્ક ફરજિયાત નકકી કરી દીધો છે. યુરોપના આર્થિક 
નિષ્ણાંતોએ પણ ઇસ્લામના આ વિભાગને અર્થતંત્ર માટે ઘણો 
લાભકારક અને સમાજમાં સમાનતા તથા માલદોલતની બરાબર 
વહેંચણી માટે ખૂબ ફાયદાકારક ગણ્યો છે. દરેક નજીકના સબંધીને 
તેનો હક્ક મળે છે. સ્ત્રી વર્ગ પણ ખાસ મોટો હિસ્સો મેળવે છે. 
કારણકે એક જ સ્ત્રીને માં, પત્ની, બહેન, પત્રી અને અમૂક સંજોગોમાં 
દાદી તરીકે પણ અલગ અલગ રીતે હિસ્સાઓ મળે છે. નાની મોટી 
અવલાદનો કોઈ ફક નથી થતો. કોઈ વારિસને વંચિત (મહરૂમ) 
નથી કરી શકતા. કોઈ વારિસ માટે તેના ભાગ સિવાયની વસીય્યત 
કરવાની મનાઈ છે. મૃત્યુ પામનાર પોતાના માલમાંથી 8 માલની 
વારસદારો સિવાય માટે વસીય્યત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે માલ 
સમાજના બધા જ સભ્યો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. 


*$ ઝકાત બાબતે ગેર્માસ્લમોના મંતવ્યો ૪8 


પ્રો. શ્રી થોમ્સ ઓર્નલ્ડ પોતાના પુસ્તક “ઇસ્લામી દઅવત'”માં 
ઇસ્લામી શિક્ષણની વિશિષ્ટતા દર્શાવતા લખે છે કે, આપણે જોઈએ છીએ 
કે હજની વ્યવસ્થા સાથે એક બીજી વ્યવસ્થા “ઝકાત?” અદા કરવાની પણ 


૧૫૧ 


છે. જે મુસ્લિમોને કુરુઆની આદેશ “મુસ્લિમો આપસમાં ભાઈ-ભાઈ છે''ની 
યાદ તાજી કરાવે છે. આ એક દીની (ધાર્મિક) દષ્ટિકોણ છે. જે ઘણી જ 
આશ્ચર્યજનક રીતે ઇસ્લામી સમાજમાં ઘણી સારી રીતે પ્રગટ થઈ રહ્યો છે. 
અને નવમુસ્લિમ માટે અમલી હમદર્દીનો સોથી વધુ પ્રેરક છે. અને ચાહે 
તેનો સબંધ કોઈપણ કોમ, રંગ અને વંશથી હોય તેને મુસ્લિમોના સમૂહમાં 
તરત કબૂલ કરી લેવામાં આવે છે. અને બંધુત્વભાવનાના આધારે તેને બીજા 
મુસ્લિમોના સમકક્ષ દરજજો પ્રાત થઈ જાય છે. 


ડો. લ્યુડરૂશ લખે છે કે, મને ઇસ્લામમાં બે એવા સામાજિક પ્રશ્નોનો 
હલ (નિરાકરણ) મળી ગયો, જેણે વિશ્વને પરેશાન કરી નાંખ્યુ છે. એક 
કુર્‌આન શરીફનો આ આદેશ જેમાં ફરમાવ્યું કે, “મુસલમાન આપસમાં 
ભાઈ-ભાઈ છે'” આ સામ્યવાદનો શ્રેષ્ઠ નિયમ છે. 


અને બીજી દરેક માલદાર વ્યક્તિ ઉપર ઝકાત ફર્ઝ કરવાનો કાયદો જે 
સમાજમાંથી ગરીબી દૂર કરવામાં ઘણો અસરકારક પુરવાર થયો છે. 


એક બીજા ગેરમુસ્લિમ લેખક લખે છે કે, માનવ ઈતિહાસમાં ઝકાતની 
આ અનોખી વ્યવસ્થાની બુન્યાદ સોપ્રથમ ઈસ્લામે નાંખી. ઝકાતની 
વ્યવસ્થાએ ગરીબ અને વિકલાંગ લોકો માટે ઘણી મોટી રાહત કરી દીધી 
અને ન્યાયિક સામૂહિકતાના રસ્તામાં જે રૂકાવટ હતી, તેને દૂર કરી દોધી. 
એક જ દેશના વિવિધ વર્ગો દરમ્યાન માનવ એકતા કાયમ કરી સાબિત 
કરી દોધું કે ઇસ્લામની બુન્યાદ કુસંપ અને નફરત આધારિત નથી. 


પ્રખ્યાત ફાન્સીસી લેખક મોસીન્યુન લખે છે કે, ઈસ્લામની ખૂબી 
આ છે કે, તે સમાનતા અને બંધુત્વભાવનાને સષ્રી સાથે અમલમાં લાવવા 
માંગે છે. આ હેતુ માટે તેણે ઝકાત ફર્ઝ કરી દીધી છે. ઈસ્લામ વ્યાજુ 
કર્જની વિરૂધ્ધ છે. સાથે પ્રાથમિક જરૂરતની વસ્તુઓ ઉપર ટેક્ષ લગાડવાનો 
પણ વિરોધી છે. સાથે તે પ્રાયવેટ માલિકી હક્કો અને રોકાણકારી કરવાનો 
સમર્થક છે. આ પ્રમાણે તે મૂડીવાદ અને સામ્યવાદ બજ્ઞેવના દેષ્ટિકોણથી 
વિપરિત એક ન્યાયિક સમાનતાના આધારે ચાલે છે. 
301 


વસ્તી વધારો આથિક પગતિ કે અવરોધ ? 


પાછલા દિવસોમાં સમગ્ર દેશમાં મસ્લિમ વસ્તી વધારો અને ત્યારબાદ 
આ પ્રશ્ને અમુક ઉલમાએ કિરામના દ્રષ્ટીકોણ વિશે વાદવિવાદ અને 
હંગામાનું વાતાવરણ સર્જને કોમવાદી પરિબળોએ પોતાનો હેત પરો 
પાડવા માટે મિડિયાનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો. જો કે ત્યાર બાદ કેન્દ્ર 
સરકારે તટસ્થ તપાસ કરીને ટેકનિકલ ભૂલ પકડી પાડી અને સ્વિકાર 
કર્યો કે પાછલા દસ વર્ષમાં મુસ્લીમ વસ્તીમાં વધારો નહી, બલ્કે ઘટાડો 
થયો છે. છતાં પણ મિડિયાને એક વિષય મળી ગયો. અને મસ્લિમોના 
આર્થિક, સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાતપણાનું બુન્યાદી કારણ વસ્તી 
વધારો દર્શાવવામાં આવ્યો. મુસ્લિમોના સામુહિક ઈબાદતના કે બરખા- 
ધારી સ્ત્રીઓના અમુક ફોટાઓ મિડિયાવાળા સ્ટોકમાં રાખી મૂકે છે, જેથી 
આવા સંજોગોમાં તેને રજુ કરી વસ્તી વધારાનું પ્રદર્શન કરી શકાય. 


આ બધા તમાશા અને નાટકોમાં સોથી વધુ અફસોસ, ખેદ અને 
ચિંતાજનક બાબત એ છે, કે પોતાને મુસલમાન કહેવાવાળી એક જમાઅતે 
પણ તરત જ પોતાને ગુનેહગારોની લીસ્ટમાં શામેલ કરી દીધા. અને આ 
બાબતે શરઈ દ્રષ્ટકોણ ઉપર ચર્ચા કરવા માંડયા તથા કરન શરીફ અને 
હદીષ શરીફના ખોટા અર્થઘટન કરી કર્આન શરીફ અને હદીષ શરીફથી 
કર્ટંબ નિયોજનને જાઈઝ ઠેરવવાની કોશિશો પણ કરવામાં આવી. 


હાંલાકે ઈસ્લામના કાયદા મુજબ આ વિષય ઉપર ૧૪૦૦ વર્ષથી 
એના સઘળા પાસાઓ ઉપર વિસ્તુત ચર્ચા થઈ ચૂકી છે. અને કર્આાની 
પરિભાષામાં આ (કટુંબનિયોજન) ફીલોસોરીને જાહિલિય્યતનું ઉપનામ 
આપવામાં આવ્યુ છે. કર્ટબ નિયોજનના હિમાયતીઓ એવું સમજી રહ્યા 
છે કે, તે સમસ્ત જગતને પોતાની બધ્ધિ અને શકિતબળથી ચલાવી રહ્યા 
છે, માટે રોજી રોટી અને જન્મ-મરણની બાબતો પણ એમણે જ હલ 
કરવાની છે. 


૧૫૨ 


નઉંઝુબિલ્લાહ આ જગતનો કોઈ ખદા અને ચલાવવાવાળો જ નથી. 
અને કોઈ છે, તો તે હિસાબ અને સર્વેક્ષણ જાણતો જ નથી. નાની સરખી 
(લિમિટેડ) બુધ્ધિ ધરાવનાર માનવીની હિંમત તો જુઓ કે તે સર્વશક્તિમાન 
એક અલ્લાહપાકના જ્ઞાન, મર્મો અને ભેદોનો ઈન્કાર કરી, તેની અપાર 
શકિત અને તાકતમાં દખલગીરી કરવા માંડયો છે. જયારે કે કર્આન શરીફમાં 
ફરમાવ્યું છે કે, તેણે દરેક વસ્તુ વ્યવસ્થિત અંદાજથી બનાવી છે. તેની 
બનાવટમાં લેશમાત્ર પણ અવ્યવસ્થાને સ્થાન નથી, દરેક વસ્તુ તેના 
ઠેરાવેલા હિસાબથી જ ચાલે છે. 


જે અપાર સર્વશકિતમાન અલ્લાહપાકે આટલી વિશાળ પૃથ્વી, 
આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્ર, નદીઓ અને સરોવરોને પેદા કરી દરેકને માનવીની 
સેવાના કામમાં લગાડયા. અને તે દરેક પાબંદીથી પોતપોતાની ડયુટી ૨જ 
માત્ર પણ ઉણપ કે સુસ્તી વગર સંપૂર્ણ જવાબદારી સાથે નિભાવી રહ્યા 
છે. આ બધા જ અનાજ અને પાણીની વ્યવસ્થામાં લાગેલ છે. આ સમસ્ત 
મોટી તાકતોને કામે લગાડી માણસને ઘંઉંનો દાણો અને પાણીનું ટીપુ 
પ્રાપ્ત થાય છે. અલ્લાહ તઆલાના હકમ વગર માનવી પોતાની બધી જ 
શક્તિઓ કામે લગાડે છતાં એક દાણો કે પાણીનું ટીપુ પેદા કરી શકતો 
નથી, વરસાદ સિવાય પહાડો ઉપર બરફ જમાવી તેનો સ્ટોર કરી, 
ગરમીમાં બરફને પીંગાળી નદીઓ મારફતે પાણી પહોંચાડે છે. તથા 
જમીનના અંદર પાણીનો સ્ટોક જમા કરી દીધો, જેથી માનવીને જરૂરત 
હોય ત્યારે કવો ખોદી પાણી કાઢી શકે છે. 


જે ખુદાવન્દે કદસે હવા અને પાણી જેવી અત્યંત જરૂરી વસ્તુઓને 
મફત કરી આપી. જેણે બાળકના જન્મ પહેલાં જ માતાના પેટમાંથી દૂધની 
બબ્બે નહેરો જારી ફરમાવી તેની રોઝીની વ્યવસ્થા કરી આપી. 

મતલબ કે બ્રહ્માંડ અને કાયનાતની વ્યવસ્થા અલ્લાહપાકના સંપૂર્ણ 
કંટ્રોલ હેઠળ છે, અને તેણે ચેલંજ કર્યું છે કે દરેક જીવની રોઝીની વ્યવસ્થા 
મારે ઝિમ્મે છે. અને તેનાથી વધારે વાયદાનો પાબંદ કોઈ નથી થઈ 


NON 


શકતો, કારણ કે તેના ઈરાદા અને અમલની વચમાં કોઈ રૂકાવટ આવી 
શકતી નથી. તે સર્વ શકિતિમાન છે, પરંત સાથે હિકમત અને ભેદોનો 
જાણકાર છે. કોને કયારે અને કેટલી રોઝી આપવી તેની તેના સિવાય 
કોઈને ખબર નથી. 


અગર માનવીઓની જનસંખ્યા વધી છે, તો તેનો મતલબ એ કે 
અલ્લાહપાક પોતાની અપાર શકિત વડે તેને વધારવા માંગે છે. જો તે 
પોતાની કૃદરતથી કંટ્રોલ અને સમતોલ બાકી ન રાખે તો તેની અમૂક 
મખ્લુક એવી છે કે, તેનાથી જ સમગ્ર પૃથ્વી ભરાઈ જાય. જીવશાસ્ત્રીઓનું 
કહેવું છે કે એક માછલી (ડવ ડિ) એક જ વખતમાં વીસ કરોડથી વધુ 
ઈંડા આપે છે. જો અલ્લાહપાક તેની વસ્તી ઉપર કંટ્રોલ ન કરે તો થોડા 


જ વર્ષોમાં માનવીને પૃથ્વીથી હિજરત કરવી પડે. 


યુનોના ખાધ્ય પ્રોગ્રામની કમિટી દર વર્ષે એક વિશ્વ રિપોર્ટ બહાર 
પાડે છે. ૧૯૯૭ના રિપોર્ટની સૂચી (ઈન્ડેકસ)માં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 
બતાવવામાં આવ્યું છે, કે વિશ્વના બધા જ દેશોમાં વસ્તીની તુલના અને 
પ્રમાણમાં ખાદયખોરાકની વસ્તુઓમાં ઝડપથી વધારો થઈ રહ્યો છે. આ 
રિપોર્ટમાં લખ્યુ છે, કે હોલેન્ડમાં ભારતની તુલનામાં ઘઉં એક એકરે પાંચ 
ઘણા વધારે અને ચોખા ચાર ઘણા વધારે પેદા થાય છે. તેનું કારણ સુંદર 
વ્યવસ્થા અને મોર્ડન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ છે. જ્યારે ભારત બન્નેવ 
બાબતે હોલેન્ડથી પછાત હોવાને લઈ અનાજની બાબતમાં એક એકર 
દીઠ પાંચ ઘણુ પાછળ છે. અમેરીકા દર વર્ષે પોતાને ત્યાં ફાઝલ બટાટા 
અને અનાજને દરિયામાં નાંખવા માટે કરોડો ડોલર ખર્ચ કરે છે. વધ 
પડતા દેશોમાં અવ્યવસ્થાના કારણે ગોડાઉનોમાં અનાજ પડયુ પડયુ સડી 
જાય છે. 


જમીનમાં અલ્લાહપાકના ફઝલો કરમથી અનાજ ઉગાડવાની ખૂબ 


સલાહિય્યતો છે. હજુ તો ધરતી ઉપર ખેતી લાયક જેટલી જમીન છે તેના 
ફકત પાંચમાં ભાગમાં જ ખેતી થાય છે. 


૧૫૩ 


ફારસીમાં કહેવત હતી : “યક અનાર વ સદ બિમાર.” એટલે કે 
એક દાડમ અને સો બિમાર. અને હવે માર્કેટમાં દાડમ સાથે દરેક પ્રકારના 
ફળો અને શાકભાજીાઓની ભરમાર છે. 


ખદાપાકનો નિઝામ છે, કે જે વસ્ત માનવજાત માટે ફાયદાકારક છે, 
તેને વધુ પ્રમાણમાં પેદા કરે છે. ઘેટા બકરા માનવીની જરૂરતને લઈ રોજ 
કરોડોની સંખ્યામાં કપાવા છતાં આપણને વધુ સંખ્યામાં મળી આવે છે. 
અને કતરા જેની પ્રજનન સંખ્યા (એક જ વખતમાં £ થી ૮) હોય છે, 
ઘેટા-બકરાના પ્રમાણમાં વધુ હોય છે, છતાં ઘેટા-બકરા કરતાં તેની સંખ્યા 
ઘણી જ ઓછી લાગે છે. એ જ પ્રમાણે ઘોડાનો વપરાશ વધુ હતો, તો તેની 
સંખ્યા વધુ હતી, પરંતુ માનવીએ તેની જરૂરત ઓછી કરી આપી, તો 
અલ્લાહ તઆલાએ તેની નસલ ઓછી કરી આપી. એની તુલનામાં વીસ 
પચ્ચીસ વર્ષ પહેલા મરઘાની સંખ્યા મર્યાદિત હતી, પરંતુ જરૂરત વધી તો 
હવે મશીનોથી એક-બે મહિનામાં મોટા મોટા મરઘા ઉત્પન્ન કરવામાં 
આવી રહ્યા છે. 


ભારતની આઝાદીથી લઈ આજ સુધી વસ્તી વધારો અને આર્થિક 
સુધારાનું મલ્યાંકન કરવામાં આવે તો સ્પષ્ટ માલૂમ પડશે કે, વસ્તી વધારો 
ત્રણ ઘણો અને આર્થિક સુધારાને લઈ ચાર ઘણો આવકમાં વધારો થયો છે. 


ડો. એમ. અજમલ ફારૂકી સાહબ લખે છે કે, ભારતમાં ૧૯૫૫માં 
વ્યક્તિગત વાર્ષિક ૧૫૭ કિલો અનાજ મળતુ હતું, આજે તે વ્યક્તિગત 
૧૭૭ કિલો વાર્ષિક થઈ ગયું છે. ૧૯૪૭માં વાર્ષિક અનાજનો દર ૫૦ 
લાખ ટન હતો. જે ૧૯૯૮માં ૧૯૮ લાખ ટન છે, જે લગભગ ચાર ઘણો 
વધારો છે. જ્યારે કે વસ્તી વધારો ફકત ત્રણ ઘણો છે. 


પ્રોફેસર હેનરી જ્યોજ લખે છે કે, ન્યાયિક વહેંચણી હોય તો વસ્તી- 
વધારો માલદારીનું કારણ છે. 
પ્રોફેસર મોહનરાયના કહેવા પ્રમાણે એક એશિયાઈ નાગરિકની 


તલનામાં એક અમેરિકી નાગરિક જમીનના સાધનો અને સ્ત્રોતો ઉપર 
ત્રીસ ટકા વધારે બોજ નાંખે છે. 


નોબલ ઈનામ પામેલ પ્રો. અમૃુતસિનનું કેહવુ છે કે જમીનના સ્ત્રોતો 
અને પેદાવાર તેની વસ્તીના પ્રમાણમાં પૂરતા છે. પરંતુ તેની ન્યાયિક 
વહેંચણી ન હોવી, બધા જ પ્રોમ્બેલો અને પ્રશ્નોનું મૂળ કારણ છે. તેમણે 
કહયુ કે વસ્તી વધારાથી ભય નથી, પરંત ફૂઝૂલ ખચીંથી ભય જરૂર છે. 
ભારતમાં ૩૦ ટકા લોકો પર ટકા ખાધ ખોરાકો તથા બીજી રાહતો પ્રાપ્ત 
કરે છે અને ૩૦ ટકા ગરીબ લોકો ફકત ૧૦ ટકા જ ફાયદો ઉઠાવે છે. 


છ વર્ષ પહેલા એશિયન પ્રગતિ બેંકના એક સર્વે “એશિયા પ્રગતિના 
પંથે - ફેરફારો અને ચેલેન્જો”માં ભારતની આર્થિક પ્રગતિનું કારણ એ 
દશાંવ્યું કે, મહેનત મજૂરી કરવાની ઉંમરના (૨૫ વર્ષથી ૫૯ વર્ષની 
વયના) લોકોની વસ્તી વધી રહી છે. તેનાથી એ તારણ કાઢયું કે, ૧૯૬૫ 
થી ૧૯૯૦ ના દરમ્યાન દેશની આવકનો ૧.૩ વધારો આ ઉંમરની વસ્તી 
વધારાના લઈને થયો છે. અને હજુ આવતા ર૫ વર્ષો સુધી વધારો થશે. 
જો બીજા દેશોમાં વસ્તી વધારો અટકી ગયો, તો તેનો પૂરો લાભ વસ્તી 
વધારાના તોહફા સ્વરૂપે ભારતને મળશે. પરંતુ આ બધ આમ જ થશે 
નહીં, એના માટે આપણે પ્રોગ્રામ બનાવવા પડશે. આ રીપોટને બન્યાદ 
બનાવી “ગોલ્ડમેન સીચ”” સંસ્થા કે જે ન્યૂર્યોકમાં છે, તેણે કહયું કે ભારત 
૨૦૫૦ માં દૃન્યાની ત્રીજી સોથી મોટી આર્થિક શકિત બની જશે અને તે 
વખતે વસ્તીના પ્રમાણમાં દન્યામાં સૌથી મોટો દેશ હશે, આ રીપોટને 
લઈ બધા જ એન.આર.આઈ. ખૂશ થઈ ગયા હતા. ખાસ કરીને માજી 
નાયબ વડાપ્રધાન શ્રી લાલકૃષ્ણ અડવાણીએ ત્યાર પછી જ “ઈન્ડીયા 
શાઈનીંગ””નો નારો લગાવ્યો હતો. 

યુરોપમાં સો પ્રથમ પ્રખર અંગ્રેજ અર્થશાસ્ત્રી રોબર્ટ માલ્થસે 


“વસ્તી નિયમો” વિષેના પોતાના પસ્તકમાં આ દ્રષ્ટીકોણ ૨જ કર્યો છે કે, 
વસ્તી વધારો જ્યમીટરીકલ (રેખાણિત)ના દરે વધે છે, જ્યારે અનાજ 


૧૫૪ 


અને ખોરાક ફકત (અર્થ મેટીકલ) દરે વે છે. Population when 
anchecked in creases in a geometrical ratio subsistence 
only increases in an arithmetical ratio. આનો અર્થ એ કે માનવ 
વસ્તીનો વધારો ૧-૨-૪-૮-૧ 5-૩૨-૬ ૪ના દરે થાય છે, જ્યારે ખોરાકીય 
વસ્તઓ ૧-૨-૩-૪-૫-૬ના દરે વધે છે. એટલે માનવ વસ્તી ઘણી જ 
ઝડપે વધી રહી છે, તેની તલનામાં ખોરાકી પદાર્થો અને અનાજ ઘણી 
ધીમી ગતીએ વધે છે. માટે થોડાક વર્ષો બાદ માનવજીવન ખોરાકની 
દ્રષ્ટિએ ઘણી મુશ્કેલી અને સંકટમાં મુકાય જશે. જેનો ઈલાજ ફકત વસ્તી 
નિયંત્રણ જ છે. માલ્થસની આ વિચારધારાએ વિશ્વભરમાં જબરદસ્ત 
અસર કરી. બધી બાજુએથી અવાજ ઉઠયો કે, બર્થ કંટ્રોલ અને ફેમીલી 
પ્લાનિંગ સમયની તાતી જરૂરીયાત અને અનિવાંય પગલુ છે. 


પરંતુ ત્યાર બાદ હાલના સમયમાં વૈજ્ઞાનિકો અને અર્થશાસ્ત્રીઓએ 
આ દ્રષ્ટિકોણને સદંતર જુઠાણ બતાવ્યું અને માલ્થસને જુઠા પયગમ્બરથી 
(Malthus : the false Prophet) સંબોધિત કર્યા છે. 


મિ. ગ્વાઈન ડાયર (Gwyn dy) આ વિષય ઉપર લખતા જણાવે 
છે, કે માલ્થસના મરણને ૧૫૦ વર્ષ થઈ ગયા. માનવ વસ્તી જ્યુમીટરી 
હિસાબથી ૮ આઠ ઘણી વધી ગઈ, પરંતુ ખોરાકનું ઉત્પાદન પણ તેની 
સાથે તેટલા જ પ્રમાણમાં વધતુ રહુ, અને હાલના માનવીને મધ્યમકક્ષાનું 
અનાજ વગેરે (પાછલા ઈતિહાસથી પણ સોથી બેહતર અને શ્રેષ્ઠ 
પ્રમાણમાં) મળી રહયુ છે. 


રોબર્ટ માલ્થસ એવા યગમાં પેદા થયા, જ્યારે માનવી જુની પધ્ધતિથી 
ખેતી કરતો હતો. તેમને ખબર ન હતી કે થોડાક જ વર્ષોમાં વૈજ્ઞાનિક 
પધ્ધતિથી માનવી કેટલુ ઝડપી અને કેટલુ વધ પ્રમાણમાં અનાજ પકવી 
શકશે. નવા નવા ખાતરો, મશીનરી અને વાવેતરની નવી નવી પધ્ધતિઓએ 
માનવ જગતના ખોરાકનો પ્રશ્ન હલ કરી આપ્યો. વિકાસશિલ દેશો વિશે 
(F.A.૦.) એ અંદાજ લગાડયો છે કે, તેમની વસ્તી અનિયમિત રીતે વધીને 
307 


ઈ.સન બે હજાર ચારમાં બીલીયન વધી જાય તો પણ તેને ખોરાક વિશે 
ચિંતાની કોઈ જરૂરત નથી. તે સમયની વસ્તીથી દોઢ ગણ અનાજ અને 
ખોરાકની ક્ષમતા તે દેશો ધરાવતા હશે. મીસ્ટર ગ્વાઈન ડાયર પોતાનો 
રીપોર્ટ આ સાથે સમાપ્ત કરે છે કે માલ્થસે (Mશ્ાદપડ) પોતાના હિસાબમાં 
ગલતી અને ભૂલ કરી છે. આપણે એટલા અભાગ્ય નથી કે આપણી 
આવતી પેઢી દુષ્કાળના યુગમાં જન્મ પામે. 


કર્આન શરીફમાં ફરમાવવામાં આવ્યુ છે કે, “નાદારી, ગરીબાઈ 
અને ભૂખમરાના ડરને કારણે પોતાના બચ્ચાઓને કતલ ન કરો, હમે 
તેમને અને તમોને બનનેવને રોઇ આપીએ છીએ.'” આ એઅલાન એક 
પ્રકારનો પડકાર હતો કે, ભવિષ્યમાં વસ્તી વધારાને કારણે ખોરાક (ખાદ્ય 
પદાર્થો) અને અનાજની તંગી તથા અછતનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નહી થાય, 
મુસ્લિમો દરેક યુગમાં અકીદા (માન્યતા) અને શ્રધ્ધા રૂપે આ એઅલાનની 
સચ્ચાઈ ઉપર દૂઢ વિશ્વાસ રાખતા હતા. આ જ કારણસર તેમને બર્થ 
કંટ્રોલ (કટંબ નિયોજન)નો વિચાર કદાપી આવ્યો નથી. 


ખુદાઈ કાનૂનમાં જે વાત ૧૪૦૦ વર્ષ પૂર્વે બતાવવામાં આવી હતી, 
આજના વૈજ્ઞાનિકો અને અર્થશાસ્ત્રીઓ તેને પરાવાઓ સાથે સાચી 
પરવાર કરી રહ્યા છે. ઘણા બધા હવાલાઓ અનભવો અને સર્વે રિપોર્ટથી 
આ વાસ્તવિકતા સમજમા આવે છે કે, વસ્તી વધારો એક આર્થિક પૂંજી 
(Ass) છે. આર્થિક બોજ (દંશ) નથી. 


યરોપમાં Colin clark YL, Demograpic Economicril નિષ્ણાતો 
એ (અનુભવી સાક્ષીઓ અને સઘન સર્વેક્ષણ મુજબ) વસ્તી વધારો આર્થિક 
પ્રગતિ માટે લાભદાયક સાબિત કર્યો છે. એમના અભ્યાસ અને સર્વેક્ષણ 
મજબ આર્થિક રીતે મેહનતુ વધુ વસ્તી (Economically Active popu- 
lation (EAP)) માનવિય સમાજ અને દેશની આર્થિક પ્રગતિ માટે ઘણી 
ફાયદાકારક અને Producti હોય છે. 


૧૫૫ 


જગતનો મોટો ફિત્નો : પેટ 


આજકાલ દુન્યામાં જાતજાતના ફિત્તાઓ ઉભા થઈ રહ્યા છે. તે બધા 
ફિત્નાઓમાં એક મૂળભૂત તથા મોટો ફિત્નો “પેટ'”નો છે. પેટ ભરવું 
જીવનનો મહત્વપૂર્ણ હેતુ બનીને રહી ગયો છે. દરેક માણસનો શોખ એ 
છે કે, ચટાકેદાર ભોજન વડે તેના મોઢાનો સ્વાદ જળવાયેલો રહે. આ 
ફિત્નો (દૂષણ) એટલો વ્યાપક છે કે બહુ ઓછા લોકો આનાથી બચી 
શક્યા છે. વેપારી હોય કે નોકરિયાત, સ્કૂલના માસ્તર હોય કે કોલેજના 
પ્રોફેસર, દીની મદ્રસાના ઉસ્તાદ હોય કે મસ્જિદના ઈમામ, બધા જ આ 
મુસીબતમાં ફસાયેલા છે. હા, માત્રામાં ફક જરૂર છે. 


આજે સમગ્ર જગત સાધનોની વિપુલતા હોવા છતાં લોભ લાલચની 
ભટઢીમાં શેકાય રહ્યું છે. અશાંતિ તથા અજપાનો ધૂમાડો ચારેકોર ફેલાયેલો 
છે. આ ફિત્નાનું બુન્યાદો કારણ તે જ છે, જેની તરફ અલ્લાહના રસૂલ 
(સલ.)એ આંગળી ચીંધી છે. મૃત્યુ પછીના જીવન પર વિશ્વાસ અત્યંત 
કમજોર થઈ ગયો છે. અને આખિરતની રાહતોનો વિચાર જ લગભગ 
ખત્મ થઈ ચૂક્યો છે. ભૌતિક (માદ્દી) નેઅમતો અને તેનો વિચાર એટલો 
પ્રભાવી બની ગયો છે કે, અધ્યાત્મિક (રૂહાની) મૂલ્યોનો હાસ થઈ ચૂક્યો 
છે. આ જ કારણ છે કે, આજે માનવીની મહાનતા તથા વામનતા, તેના 
માન-અપમાનની માપણી તકવા (ખુદાપાકનો ખોફ)થી નથી થતી, બલ્કે 
તેના પેટ તથા ખિસ્સાની માપણીથી થાય છે. ભોતિકવાદના આ પૂરમાં પહેલાં 
વિશ્વાસ (ઈમાન) તણાય ગયું, પછી સદાચાર વહી ગયો, પછી અલ્લાહ 
તઆલાના રસૂલ (સલ.) સાથેનો સબંધ કમજોર થઈ નેક કામોનું વાતાવરણ 
બગડ્યું, પછી આર્થિક, સામાજિક વ્યવહારની ગાડી પાટા પરથી ઉતરી પડી, 
પછી સિયાસત (રાજનીતિ) તથા સંસ્કૃતિ બરબાદ થઈ અને હવે ભોતિકવાદનું 
આ તોફાન માનવતાને પાશવતાના ખાડામાં ધકેલી રહ્યું છે. વ્યક્તિગત તથા 
સામૂહિક ગુમરાહીનો એવો દોર છે કે, અલ્લાહપાકની પનાહ ! 

સારાંશ કે, આ પેટના ફિત્નાએ આખી દુન્યાની કાયાપલટ કરી નાંખી 


છે. વિશ્વભરના બૌધ્ધિકો પેટના ફિત્ના સમક્ષ વિવશ દેખાય છે. અને તેઓ 
આ ફિત્નાના ખતરનાક પરિણામોથી બચવા પણ માંગે છે. પરંતુ અફસોસ 
કે ઈલાજ માટે બિલ્કુલ તે જ વસ્તુ સૂચવવામાં આવે છે, જે ખુદ રોગનું 
કારણ છે. વાસ્તવમાં પયગમ્બરો જ માનવજાતના નાડીપારખુ છે. અને 
તેમણે સૂચવેલો ઉપચાર જ આ રોગી માટે હિતકારી નીવડે છે. અલ્લાહના 
રસૂલ (સલ.)એ આ ખતરનાક બીમારીનું સાચું નિદાન બહુ પહેલાં કરી 
દોધુ હતું. આપ (સલ.)નો ઈશાંદ છે કે, “ખુદાની કસમ ! મને તમારા માટે 
ગરીબીનો બિલ્કુલ ડર નથી, બલ્કે ડર એ છે કે તમારી સામે દુન્યા ફેલાવી 
દેવામાં આવે, જેવી રીતે તમારાથી પહેલાં લોકો સામે દુન્યા ફેલાવી દેવામાં 
આવી હતી, પછી તમે પહેલાના લોકોની જેમ એકબીજાથી આગળ વધી 
તેને પ્રાત કરવાની કોશિશ કરો, પછી તેણે તેઓને જેવી રીતે બરબાદ કર્યાં, 
એવી રીતે તમને પણ બરબાદ કરી નાંખે.” (બુખારી શરીક, મુસ્લિમ શરીક) 


લો ! આ હતું તે પ્રારંભબિદુ, જ્યાંથી માનવજાતમાં બુરાઈ જન્મી. 
મતલબ દુન્યાને મૂલ્યવાન સમજવી, એકબીજાથી આગળ વધી તેને પ્રા 
કરવી. પછી આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ માત્ર નિદાન જ 
નહીં કર્યું, બલ્કે તેના માટે એક સંપૂર્ણ ઉપચાર પણ સૂચવ્યો, જેનો એક 
ભાગ વૈચારિક છે અને બીજો વ્યવહારિક. 


વેચારિક ભાગ એ છે કે, એ હકીકત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે 

કે આ દુન્યામાં આપણે થોડીક પળોના મહેમાન છીએ. અહીંનો એશો- 
આરામ ફાની (નાશવંત) છે, અહીંની દરેક તકલીફ પણ ખતમ થવાવાળી 
છે. અહીંની નેઅમતો આખિરતની કિમતી નેઅમતોની તુલનામાં કાંઈ 
નથી. આખું કુર્‌આન શરીફ આ જ વિચાર સ્વીકારવા માટે આહ્વાન 
કરે છે. અને ઠેકઠેકાણે આ વાસ્તવિક્તા દર્શાવવામાં આવી છે. સૂરએ 
અઅલામાં અત્યંત ટૂંકા પરંતુ અર્થસભર શબ્દોમાં આ જ તથ્ય કહેવાયું 
છે. “(એવું નથી) બલ્કે તમે (આખિરત-પારલોકિક જીવનના મુકાબલે) 
વર્તમાન જીવનને અગ્રતાકમ આપો છો. જો કે આખિરત દુન્યાથી સારી 
310 


૧૫૬ 


તથા હંમેશા રહેવાવાળી છે.'” (સૂરએ અઅલા : 1-1૭) 


વ્યવહારિક ભાગ એ છે કે, અહીં રહેતાં આખિરતની તેયારીમાં લાગી 
જવું જોઈએ. અને પરેજી તરીકે હરામ તથા શંકાસ્પદ ચીજોને ઝેર સમજી 
તેનાથી પૂરેપુરું બચવામાં આવે. અહીંની મજેદાર ચીજોમાં ગળા-ડૂબ થવાથી 
દૂર રહેવામાં આવે. દુન્યાની માલોદોલત, પતિ-પત્ની-સંતાન તથા સગાઓ 
આ બધાને જીવનની એક અનિવાર્ય જરૂરત સમજવામાં આવે. અને જરૂર 
પુરતાં જ તેમાં વ્યસ્ત રહેવામાં આવે. આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુને દુન્યામાં 
એશ-આરામનું જીવન જીવવા માટે અપનાવવામાં ન આવે અને ન તો 
અહીંના એશભ યાં જીવનને હેતુ-મકસદ બનાવવામાં આવે. અલ્લાહપાકના 
રસૂલ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, “ભોગવિલાસથી દૂર રહો, કારણ કે અલ્લાહ 
તઆલાના બંદા વિલાસી નથી હોતા.”” આશ્ચર્ય છે કે, જો કોઈ ડોક્ટર કહે 
કે તમારા માટે દૂધ-ઘી, માંસ, ચાવલનો ઉપયોગ હાનિકારક છે, તો તેની 
સલાહ-સૂચન મુજબ બધી નેઅમતો છોડી શકાય છે, પરંતુ અલ્લાહ 
તઆલાના રસૂલ (સલ.)ના સ્પષ્ટ આદેશો મુજબ નાનામાં નાની નેઅમતો 
પણ છોડી દેવી પસંદ નથી. 


અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.) તથા આપ (સલ.)ના માનવંત સાથી- 
ઓના જીવન તથા જીવનધોરણને પહેલાંથી છેલ્લે સુધી જોવામાં આવે તો 
જણાય આવશે કે, દુન્યાની નેઅમતો સાથે મન લગાવવું બિલ્કુલ પાગલપન 
છે. બુખારી શરીફમાં એક રિવાયત છે કે, હઝરત અબૂ હુરેરહ (રદી.) 
સંભવતઃ પ્રવાસ દરમિયાન અમુક લોકો પાસેથી પસાર થયા. તેમની સામે 
શેકેલું માંસ પીરસાયેલું હતું. તેઓએ હઝ. અબૂ હુરેરહ (રદી.)ને ખાવા 
માટે બોલાવ્યા. આપ (રદી.)એ ઈન્કાર કરી દીધો અને ફરમાવ્યું : “હઝરત 
મુહમ્મદ (સલ.)એ આ વિશ્વમાંથી એવી રીતે વિદાય લીધી કે, જવની 
રોટલી પણ પેટ ભરીને ન આરોગી. મહિનાઓના મહિનાઓ પસાર થઈ 
જતા, પરંતુ નબી (સલ.)ના ઘરમાં રાત્રે ન દીવો પ્રગટતો, ન દિવસે ચૂલો 
સળગતો. પાણી અને ખજૂર પર એ લોકો જીવતા. તે પણ ક્યારેક મળતી, 
ક્યારેક નહીં મળતી. ત્રણ-ત્રણ દિવસ ભૂખ્યા રહેતા. કમર સીધી (ટટાર) 
311 


રાખવા માટે પેટ પર પથ્થર બાંધવામાં આવતા. અને તે સ્થિતિમાં પવિત્ર જિહાદ 
પણ થતા.?? 


સારાંશ કે, સંયમ તથા સંતોષ આપ (સલ.)ના જીવનને અન્યથી જુદુ 
પાડે છે. આપ (સલ.)ના પવિત્ર જીવન સાથે આપણાં જીવનને સરખાવવાથી 
આપણને શરમ આવવી જોઈએ. આપણે ત્યાં આખો મામલો રોટી અને 
પેટનો છે, અને ત્યાં મૂળતઃ આ કોઈ સમસ્યા જ ન હતી. દેખીતી વાત છે કે, 
આવું જીવન ઈરાદાપૂર્વક અપનાવવામાં આવ્યું હતું, જેથી માનવજાત સમક્ષ 
દલીલ પૂરેપૂરી આવી જાય અને બચવા માટે તેની પાસે કોઈ બહાનું નહીં 
રહે. નહીંતર આપ (સલ.) જો ચાહતે તો આપને અલ્લાહપાક તરફથી શું શું 
આપી શકાય એમ ન હતું ? પરંતુ દુનિયાનો આ સામાન જેના માટે આપણે 
મરી-ખપી રહ્યા છીએ, તે અલ્લાહ તઆલાની નજરમાં એટલો તુચ્છ છે કે તે 
પોતાના નેક બંદાઓને તેનાથી ગંદા કરવા નથી માંગતો. અમુક પયગમ્બરોને 
દુન્યાનું વિશાળ સામ્રાજય આપવામાં આવ્યું, (દા.ત. હઝ. સુલયમાન 
અલે.ને) પરંતુ તેમના સંયમ તથા સંતોષ પર કોઈ આંચ ન આવી. તેમની 
પાસે જે કાંઈ હતું, તે બીજાઓ માટે હતું. ખુદ પોતાના માટે કાંઈ ન હતું. 


ટૂંકમાં કહો તો પેટના ફિત્નાનો જે ઈલાજ અલ્લાહ તઆલાના રસૂલ 
(સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ દશાંવ્યો, માનવી તેને અમલમાં લાવી 
તે ફિત્નાથી બચી જાય, તો ઈન્શાઅલ્લાહ જાતિય આવેગોના ફિત્નાથી પણ 
બચી જશે. કારણ કે જાતીય આવેગો પેટ ભરેલા માણસમાં જ બહુધા 
ઉત્પ્ઞ થાય છે. ભૂખ્યો માણસ ક્યાં તેની ઈચ્છા રાખશે ? આ બનજ્ઞેથી 
બચવાનું નામ જ ઇસ્લામી પરિભાષામાં “તકવા” (સંયમ-ડ૨) છે, જેને 
અપનાવવા ઉપર મોટી મોટી ખૂશખબરીઓ આપવામાં આવી છે. 


સારાંશ કે, જેવી રીતે કમજોર દર્દીને જીવન બચાવવા માટે પચવામાં 

જે સરળ હોય એવા ભોજનની ભલામણ કરવામાં આવે છે, અને ચટાકેદાર 
વાનગીઓથી બચવાની સખત તાકીદ કરવામાં આવે છે. જેથી ઈચ્છીત 
સ્વાસ્થ્ય મળે. આ જ હેસિયત ઈસ્લામની નજરમાં દુન્યા (સંસાર)ની છે. 
312 


૧૫૭ 


દેશ પ્રત્યે મુસલમાનોની વફાદારી 


જબ ગુલિસ્તાંકો ખૂનકી જરૂરત પળી, સબસે પેહલે હી ગરદન હમારી કટી 
ફીર ભી કેહતે હૈ હમસે અહલે ચમન, યે ચમન હે હમારા, તુમ્હારા નહશ્રા 


પાઠયપસ્તકનું કોઈ પણ પાનું ખોલો, સાહિત્યની અધ્યાય તપાસો, 
દેશની આઝાદીની ચળવળમાં જોડાનાર બહધા હિંદુ, પારસી વગેરે 
મળશે. મુસલમાનોના નામો તો જવલ્લેજ જોવા મળે. જાણે મુસલમાનોનો 
દેશની આઝાદીમાં કોઈ હિસ્સો જ ન હોય ! 


આઝાદીના વાતાવરણમાં જન્મ લેનાર કોઈ અબૂધ બાળકને પૂછો કે 
દેશની આઝાદીમાં કોણ ભાગીદાર હતા ? બિચારું બાળક, તે બધાના 
નામો લેશે, પરંતુ મુસલમાનનું નહિ. 

શું ખરેખર દેશની આઝાદીમાં મુસલમાનો નિષ્કિય હતા ? 

શું ખરેખર દેશની આઝાદી માટે તેમણે કોઈ કામ કર્યું જ નથી ? 


આજે જે લોકો સેવાના મેવા ખાવામાં ગળાડૂબ છે તેમણે કદી વિચાર્યું 
છે ખરૂં કે આઝાદીના આ ચમનને સિંચનારા અન્ય કોઈ નહિ, મુસલમાનો 
જ હતા. તો વાંચો મુસલમાનોની યશગાથા ! 


ઈ.સ. ૧૮૦૩ની વાત. ઈસ્ટ ઈન્ડીયા કંપનીએ એલાન કર્યું : ખલ્ક 
ખદાકી, મુલ્ક બાદશાહકા ઓર હકમ કંપનીકા. 


ઈમામે હર્રિયત શાહ અ.અઝીઝ દહેલ્વી (રહ.)એ તે વેળા કહયું કે, 
“અમારો દેશ ગુલામ થઈ ચૂકયો છે. આઝાદી હાંસલ કરવી એ આપણી 
ફરજ છે.” 
ઉળાએ કુછ વરક લાલાને, કુછ નરગીસને, કુછ ગુલને 
યમનમેં હર તરક ખરી હય હર્દભરી હાસ્તાં મેરી..... 


શાહ અ.અઝીઝ (૨હ.)નું દિલ પોકારી ઉઠયું : “દેશની આઝાદીનો 
એકમાત્ર માર્ગ એ જ છે કે દુશ્મનોના સર્વ નિઝામની ધજજી ઉડાડી દેવામાં 

આવે. એક ઈન્કિલાબ ફેલાવી દેવામાં આવે.” 
313 


એમણે કહયું : “આની બનિયાદ મહેનત જ છે. પોતાની જાન, માલ, 
ઈસ્મત અને ઈઝઝતની રક્ષા કરવી સોની ફરજ છે.” 


આ ઈમન્કિલાબ (ક્રાંતિ)માં જોડાનાર હતા : શાહ અ.અઝીઝ, સચ્યિદ 
અહમદ શહીદ, શાહ મહમ્મદ ઈસહાક, હાજી ઈમદાદુલ્લાહ, મવ. કાસિમ 
નાનોત્વી, મવલાના રશીદ અહમદ ગંગોહી, મવલાના મહમૂદુલ હસન, 
મફતી કિફાયતલ્લાહ, મવલાના હસયન અહમદ મદની, મવ. અબલ 
કલામ આઝાદ, મવ. હિફઝુર્રહમાન (રહ.). 


ઉપરના બઝુર્ગોએ આ માટે જમિય્યતે ઉલમાએ હિંદને પ્લેટફોર્મ 
બનાવ્યું. સોપ્રથમ ૧૭૯૯માં સરંગા પઢમ'ના મેદાનમાં ટીપ સુલતાન 
દેશની આઝાદી માટે શહીદ થયા. લોહીમાં લથપથ તેમની લાશને જોઈ 
લોર્ડ હારસને કહયું : “આજે હિંદુસ્તાન અમારું છે.'” 


સય્યિદ અહમદ શહીદ (૨હ.)એ જશવંત રાવના લશ્કરમાં જોડાઈ 
દેશની આઝાદીમાં સાથ આપ્યો. ૭મી મે ૧૮૩૧ના રોજ બાલાકોટની 
લડાઈમાં સય્યિહ અહમદ અને મવ. ઈસ્માઈલ શહીદ થયા. 


૧૮૫૭માં દિલ્હીના ૩૪ આલિમોએ ભેગા મળી જેહાદનો ફત્વો 
આપ્યો. આ લડતમાં હારી જવા પાછળ અંગ્રેજો માનતા કે આ ઉલેમાઓ 
જવાબદાર છે. કંપનીએ હકમ કર્યો કે, જ્યાં પણ દાઢીવાળા અને લાંબા 
કર્તાવાળા મળે તેમને ફાંસી આપો. બે અઠવાડિયા સુધી કત્લેઆમ ચાલી 
ઓછામાં ઓછા બે લાખ મસલમાનો શહીદ થયા. જેમાં ૫૧૫૦૦ 
આલિમો હતા. જે પકડાયા તેમાંથી અમુકને ફાંસી થઈ અને અમુકને 

કાળા પાણીની સજા કરી. 
હઝરત મવલાના મહમૂદલ હસન સાહેબે એક અંજુમન “ષમરતૃત 
તરબિય્યત? સ્થાપી. તેનો હેત આઝાદી માટે માણસો તેયાર કરવાનો હતો. 
ઈ.સ. ૧૮૮૫માં કોંગ્રેસની સ્થાપના થઈ તેમાં લગભગ ૩૦૦ ઉલમા 
ભળી ગયા. સને ૧૯૦૯માં એક અન્ય અંજુમન જમીઅતુલ અનસાર? 
314 


૧૫૮ 


અસ્તિત્વમાં આવી. તેના સ્થાપક હતા હઝરત મવલાના શયખલ હિંદ. 
આ અંજુમનનો હેત અંગ્રેજોને દેશની ધરતી પરથી નષ્ટ કરવાનો હતો. 


સને ૧૯૧૨માં “અલ હિલાલ' પેપર શરૂ થયું. તેના સંપાદક હતા 
મવ. અબુલ કલામ આઝાદ. તેનું કામ લોકોનો જોશ ઉભારવાનો હતો. 


રહમી નવેમ્બર ૧૯૧૯ના રોજ જમિય્યતે ઉલમાએ હિંદની સ્થાપના 
થઈ. ૮ જુલાઈ ૧૯૨૧ના રોજ મવલાના મદની (૨હ.)એ એલાન કર્યું કે, 
બ્રિટાનીયા રાજને મદદ કરવું, તેની નોકરી કરવી હરામ છે. 


૧૪ માર્ચ ૧૯૨૬ના રોજ પૂર્ણ આઝાદીનો ઠરાવ જમિય્યતે ઉલમાએ 
હિંદે કર્યો. પમી ડિસેમ્બર ૧૯૨૭ના રોજ સાઈમન કમિશનનો વિરોધ 
કરવામાં આવ્યો. આ મિશનનો હેતુ માત્ર દેશવાસીઓને ખશ કરી પોતાની 
પકડ મજબૂત કરવાનો હતો. ૧૯૨૯માં ગાંધીજીએ દાંડીકૂચ કરી. જેમાં 
મવલાના હિફઝુર્રહમાન અને મવલાના અતિકર્રહમાને સાથ આપ્યો. 

૧૧ માર્ચ ૧૯૩૨ના રોજ લગભગ ૩૦ હજાર મુસલમાનો પકડવામાં 
આવ્યા અને જેલમાં પરવામાં આવ્યા. 

આ છે દેશની આઝાદીનો સંક્ષિપ્ત ઈતિહાસ. એમાં મોખરે છે 
મસલમાનો. આજે ઈતિહાસના પાનાંઓ પર અમિટ છાપ છોડનાર 
મસલમાનો અને તેમની કર્બાનીઓ વિશે કોઈ જાણતું નથી. ગણ્યાગાંઠયા 
નેતાઓના નામો જ ઈતિહાસમાં જોવા મળે છે. 

ખૂનથી સિંચેલા ચમન પર પાનખરનો એવો સપાટો વાગ્યો કે 
બાગબાન (માળી)ની નિય્યત બગડી ગઈ. હકીકતમાં દેશની આઝાદીનો 
પ્રથમ અને છેલ્લો શહીદ મુસલમાન જ છે. અને ભવિષ્યમાં પણ દેશ કાજે 
જાનની બાજી લગાડવામાં મુસલમાન આગલી હરોળે હશે, ઈન્શાઅલ્લાહ. 
દેશની આઝાદી ખાતર સવપ્રથમ શહીદ થનાર અશ્ફાકુલ્લાહ 
ખાનનો પયગામ : 

સ્વાતંત્ય સેનાની, શહીદ મુહમ્મદ અશ્ફાકલ્લાહખાન હસરત 

315 


વારિષીનો જન્મ ૧૯૦૦ ઈ.સ.માં શાહજહાંપુર (ય.પી.)ના અયમનઝઈ 


મહોલ્લામાં થયો. આપના પિતાનું નામ મહમ્મદ શફીકલ્લાહખાન અને 
માતાનું નામ મઝહઢન્નિસા હતુ. તેમણે સિલસિલએ વારિષીમાં બયઅત 
કરી હતી. વીસમી સદીની શરૂમાં દેશમાં અંગ્રેજો વિરૂધ્ધ ક્રાંતિકારી ઝુંબેશ 
શરૂ થઈ, તેમાં અશ્ફાકલ્લાખાંએ આગળ પડતો ભાગ લીધો. રામપ્રસાદ 
બસ્મલ, રોશન સિંઘ, રાજેન્દ્ર લાહરી સહિત જે (૨૧) માણસોની કાકોરી 
કેસ સંબંધિત “ટ્રેન રોબરી”માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, તેમાં 
અશ્ફાકુલ્લાખાન ટોચના આરોપી હતા. ૧૯ ડિસે.૧૯૨૭ ના દિવસે આ 
કેસના લીધે અશ્ફાકલ્લાખાનને ફેઝાબાદની જેલમાં અને રામપ્રસાદ 
બસ્મલને ગોરખપર જેલમાં અને રોશનસિંઘને નૈની(ઈલ્હાબાદ) જેલમાં 
ફાંસી આપવામાં આવી. આ બાબતમાં ચંદ્રશેખર આઝાદને પણ અંગ્રેજ 
સરકાર શોધતી હતી. પરંત પોલીસ તેમની ધરપકડ ન કરી શકી. બે 
આરોપીઓ બન્વારીલાલ અને ભૂપેન્દ્ર સાનિયાલે રાજના સાક્ષી બનીને 
પોતપોતાની જાન બચાવી લીધી હતી. અન્ય પંદર આરોપીઓને પાંચથી 
પંદર વર્ષ સુધી જેલવાસ ભોગવવો પડયો હતો. 


ફાંસીથી ચાર દિવસ પહેલા અશ્ફાકલ્લાખાને પોતાની દખિયારી માંને 
જે પત્ર લખ્યો હતો, તેના એક એક શબ્દથી શહીદ અશ્ફાકલ્લાખાનનો 
દેશપ્રેમ તથા તેના માટે મરી મીટવાની ભાવના છલકાય છે. આખો પત્ર 
આ મજબ છે : 


ફાંસીના ત્રણ દિવસ તથા ચાર રાત પહેલાં અશ્ફાકલ્લાહખાને 
દેશબાંધવોના નામે જે સંદેશ લખી મૂકયો હતો, તેનાથી પણ તેમના 
રાષ્ટ્પ્રેમની પ્રતીતિ થાય છે. તે સંદેશ આ મજબ હતો : 

દેશબાંધવોની સેવામાં તેમના ભાઈના સલામ પહોંચે. આજે આ 
સંદેશ હું દેશબાંધવોને મોકલી રહ્યો છં. ત્યાર પછી મારે ત્રણ દિવસ અને 
ચાર રાત્રિઓ વિતાવવાની છે, અને ત્યાર પછી હું માતા સમાન દેશના 
ખોળામાં હોઈશ. 


316 


૧૫૯ 


દેશબાંધવો ! હું આ પાક-પવિત્ર રાષ્ટ્રના સોગંદ લઈને કહીશ કે 
આપણે આપણા માન સન્માન પર કબાંન થઈ ગયા છીએ. શું એ શરમની 
વાત નથી કે આપણે આપણી આંખોથી જોઈ રહ્ષા છીએ કે (અંગ્રેજો હારા) 
જાતજાતના જુલમો ગુજારવામાં આવે છે અને બાપડો હિન્દુસ્તાની દેશ 
દૃનિયાના દરેક ખૂણામાં બેઈજજત થઈ રહ્યો છે, કયારેય કોઈ ઠેકાણું 
નથી, કંયાંય કોઈ આધાર નથી. 

હે (મારી) તે (ભારતીય) પ્રજા ! જેનો કોઈ ધ્વજ નથી, હે (ભારતીય) 
પ્રજાજનો ! તમારો દેશ, તમારો દેશ નથી. હે પ્રજાજનો ! તમે બીજાની 
સામે (કશંક માંગવા માટે) હાથ ફેલાવો છો, બીજાથી રહેમની દરખાસ્ત 
કરો છો, તમે ગુલામ છો, આ બધું તમારી જ ભૂલોનું પરિણામ છે. 

હે ખદાવંદે કદૂસ ! શું કોઈ એવી સવાર નહીં થશે, જે સવારના તારો 
સૂર્ય સ્વતંત્ર ભારતમાં ઉદય પામે અને ભારતની ફિઝા (વાતાવરણ) 
આઝાદીના નારાઓથી ગૂંજી ઉઠે. 


કોંગ્રેસવાળા હોય કે સ્વરાજવાળા હોય, તબ્લીગવાળા હોય કે શધ્ધિ- 
વાળા હોય, કોમ્યુનિસ્ટ હોય કે રિવોલ્યુશનરી (ક્રાંતિકારીઓ) હોય, અકાલી 
હોય કે બંગાલી, હું પ્રત્યેક માણસને તે ઈજજત-આબરૂ તથા ધર્મનો વાસ્તો 
આપુ છં, અને અપીલ કરું છું કે, કાકોરી કેસમાં મરી જવાવાળા અમારા 
જેવા યુવાનો પર દયા કરો અને ભારતને ફરી ૧૯૨૦-૨૧વાળો “સંપ 
તથા એકતાવાળો'” દેશ બનાવી દો, બલ્કે તેનાથી આગળ વધી સંપૂર્ણ 
સ્વતંત્રતાની ઘોષણા કરીને આ ગોરા આકાઓ (સાહેબો, માલિકો)ને 
બતાવી દો કે, આ કાળાઓ હવે કાંચલી ઉતારી ચૂકયા છે, અને હવે તેઓ 
કોઈ મંતરથી કાબૂમાં આવવાના નથી. 


તબ્લીગ અને શુધ્ધિવાળાઓ ! ખદાના વાસ્તે આંખો ખોલો ! આજે 
એવો કયો હિંદુ-મુસ્લિમ છે, જે એટલી ધાર્મિક સ્વતંત્રતા ધરાવતો હોય 
જેટલી સ્વતંત્રતા ધરાવવાનો તેને અધિકાર છે ? શું ગૃલામ પ્રજાનો પણ 
કોઈ ધર્મ હોય છે ? 


317 


ખદાના વાસ્તે, અરસપરસ હળીમળીને રહો અને સંગઠિત થઈ જાઓ. 
નહીંતર સમગ્ર ભારતની કમનસીબીનો ભાર તમારી ગરદન પર હશે. 


મિત્રો ! હું ભારતની એવી સ્વતંત્રતા ઈચ્છતો હતો, જેમાં એક ગરીબ 
નાગરિક પણ ખશી તથા આરામથી રહેતો હોય, અને બધા નાગરિકો 
વચ્ચે સમાનતા હોય. 


ખદાપાક મારા મૃત્ય પછી એ દિવસ જલ્દી લાવે, જ્યારે છત્ર મંઝિલ 
(લખનઉ) ખાતે અબ્દુલ્લાહ મિસ્ત્રી, ધનિયા ચમાર અને ગરીબ ખેડૂત 
પણ મિ.ખલીકઝઝમા, જગત નારાયણ અને નવાબ મહમૂદની સાથે એક 
જ કાર્સી પર બિરાજમાન હોય. 


હું બહ ખશ છં. શું મારા માટે તેનાથી વધારે કોઈ સન્માન હોય શકે 
છે કે, હું સોથી પહેલો મુસલમાન છં, જે દેશની આઝાદીની ખાતર ફાંસી 
પર ચઢી રહ્યો છં ? મારા ભાઈઓ ! મારી (આખરી) સલામ લઈ લ્યો 
અને અમારાથી જે કાર્ય અધૂરૂ રહી ગયુ છે, તે તમારે પરૂ કરવાનું છે. 


ફાંસી આપતા પહેલાં જ્યારે અશ્ફાકલ્લાહખાનથી તેમની અંતિમ 
ઈચ્છા પૂછવામાં આવી, તો તેમણે પોતાની જ ગઝલના શેર દ્વારા પોતાની 
આખરી આરઝુ દર્શાવી : 


કુછ આરઝુ નહીં હે, હે આરઝુ તો યહ હૈ, 
રખ દે કોઈ ઝરાસી, ખાકે વતન કકનર્મે. 


એક મસ્જિદ કેવી રીતે મંદિર બની ગઈ ? 


“ર્ર અને ૨૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૯ની વચલી રાત્રે બાબરી મસ્જિદ 
ઉપર કેવી રીતે કબ્જો કરવામાં આવ્યો, તેની ઉપર ચોંકાવનારું પુસ્તક 
સમયસર બહાર પડ્યું છે. તે પુસ્તકના લેખકોની દલીલ કરવાનું કોશલ્ય 
તે પ્રશ્નોથી ઝળકે છે, જે તેમણે પોતાના પુસ્તકમાં ઉઠાવ્યા છે. અને જેણે 
આપણા રાજકીય જીવનમાં ફાટફ્ટ પાડી દોધી છે.” -એ. જી. નૂરાની 

મજકૂર પુસ્તકનું શિર્ષક : “અયોધ્યા : એક અંધારી રાતની કહાની” 

318 


૧૬૦ 


(Ayodhya : The Dark Night Story) છે. તેના લેખકો છે : ક્રિષ્ના ઝા 
અને ધીરેન્દ્ર કે. ઝા. અને તેને હાર્પર કોલિન્સે પ્રકાશિત કર્યું છે. મુખપૃષ્ઠ 
પર પેટા મથાળા તરીકે લખ્યું છે કે, “બાબરી મસ્જિદની અંદર રામના 
પ્રાગટ્ચની છૂપી કહાની’ (The Secret Story of Rama's 
appeoreance in Babri Masjid). 


એ. જી. નૂરાની એક પીઢ પત્રકાર છે. તેમણે મજકૂર પુસ્તક પર લાંબી 
સમિક્ષા, પાક્ષિક ફન્ટ લાઈન (૮ માર્ચ ૨૦૧૩)માં કરી છે. જેનો અહીં 
ભાવાનુવાદ રજૂ કરવામાં આવી રહયો છે. 


સંઘ પરિવારે ફરી એક વખત અયોધ્યા વિવાદનો મધપૂડો છંછેડવા 

માટે કમર કસી લીધી છે. અને તે જ હેતુસર તેણે ૨૦૧૪ની ચૂંટણીમાં 
નરેન્દ્ર મોદોને ચાવીરૂપ ભૂમિકા આપવાનો ઈરાદો કરી લીધો છે. તે આ 
મામલામાં મજબૂર છે. કારણ કે તેને કોઈ બીજો વોટ મેળવી આપનારો 
દેખાતો નથી. અડવાણીના ઈરાદાઓ પણ હવે ઠંડા પડી ચૂક્યા છે. અને 
તેઓ પણ વોટ અપાવી શકવાની સ્થિતિમાં નથી. તેમનું નામ સાંભળતાં 
જ ખુદ સંઘ પરિવારે બગાસું ખાવા માંડ્યું છે. રાધિકા રામ શેષાન કે 
જેઓ સંઘ પરિવાર વિશે ઘણા જાણકાર છે, એ ૩૧મી જાન્યુઆરી 
૨૦૧૩ની એક મિટીંગ વિશે, જે પદીસવ નાયક (એમ.પી.)ના ઘરે થઈ 
હતી, જેઓ આર.એસ.એસ.ના કાયદેસરના સભ્ય છે, મહત્વપર્ણ માહિતી 
આપી છે. તે મિટીંગમાં અડવાણી, મુરલી મનોહર જોષી, રાજનાથસિંહ 
અને સુષ્મા સ્વરાજે ભાગ લીધો હતો. વી.એચ.પી.ના નેતાઓ અશોક 
સિંઘલ, પ્રવિણ તોગડિયા, ચંપક રાય અને દિનેશકુમારે પણ યેનકેન પ્રકારે 
તેમાં ભાગ લેવાનો રસ્તો કાઢી લીધો. (ધી ટૅતિગ્રાફ : ૧/૨/૨૦૧૩) ત્યાર પછી 
૭ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩ના દિવસે વી.એચ.પી.ની એક મિટીંગ જે કુંભ મેળા 
દરમિયાન ઈલ્ડાબાદ ખાતે થઈ, તેમાં એક ઠરાવ મંજૂર કરવામાં આવ્યો, 
જેમાં બાબરી મસ્જિદ (ખટલો ૬ ડિસેમ્બર ૨૦૧૩)ના ખંડેર પર રામ 
મંદિરના નિમાંણના સંકલ્પનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો. રાધિકા રામ શેષાનના 
319 


અહેવાલ મુજબ વી.એચ.પી.ના સુત્રોએ એ સ્વીકાર્યું છે કે, આ એજન્ડો 
રાજકીય છે. અને ૨૦૧૪ની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જ તેને એક કાર્ડ 
તરીકે ફરી ફેંકવામાં આવ્યો છે. જેથી હિન્દુ મતદાતાઓને પ્રભાવિત કરી 
શકાય. એક કારણ વિદેશમાં વસતા હિન્દુઓનું પણ ધ્યાન ખેંચવાનું છે. 
તે જ સુત્રો મુજબ આ સમગ્ર યોજનાની રૂપરેખાને આર.એસ.એસ.નું 
જબ્બર સમર્થન પ્રા છે. ૩૧મી જાન્યુઆરી ૨૦૧૩ની મિટીંગનો એક 
હેતુ એ પણ હતો કે, હિન્દુત્વના નારાને ફરી ગજવવામાં આવે, જેથી 
નરેન્દ્ર મોદીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉભારવા માટે માર્ગ મોકળો થાય. 


આ પુસ્તક સમયસર બહાર પડ્યું છે, અને અત્યંત મહત્વપર્ણ છે. 
તે ભારતીય રાજકારણના નવનિર્માણ માટે એક વિશાળ યોજનાને જાહેર 
કરે છે. જેનો પ્રારંભ ૨૨-૨૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૯ના દિવસે એક પેટા યોજના 
તરીકે થયો હતો. આ તે મહત્વપૂર્ણ છૂપી યોજના પરથી પડદો ઉંચકતું 
એક મહત્વપૂર્ણ પુસ્તક છે. આના લેખકો દિલ્હીના પત્રકારો છે. જેમણે 
વરસોની મહેનત પછી તેનું મટિરિયલ એકત્ર કર્યું છે. તેમણે પુરાતન 
દસ્તાવેજોના ઢગલા (આર્કાઈવૂઝ)માંથી મળી રહેતી દસ્તાવેજ ચીજો પર 
સંશોધન કરીને જે મહાન કારનામું અંજામ આપ્યું છે, તે કોઈ પણ સત્યપ્રિય 
સંશોધકનું માથુ ગર્વભેર ઊંચું કરી દેશે. તે અસત્યો, જે મસ્જિદને તોડી 
પાડવાના ગુનાહિત કાર્યને છાવરવા માટે ઘડવામાં આવ્યા હતા, તેનો 
પડદો ચીરી નાંખવામાં આવ્યો છે. પહેલું જૂઠ એ હતું કે, રામચંદ્રજીની 
મૂર્તિ તે રાતે (૧૯૪૯) મસ્જિદની અંદર “પ્રગટ થઈ”, અને જેનો દાવો 
અડવાણીએ ૧ ઓગષ્ટ ૨૦૦૩ના દિવસે કયો હતો, તેમણે રીતસર એવી 
ગેરમાર્ગે દોરતી વાતો પણ વહેતી કરી કે, બાબરી મસ્જિદમાં વરસોથી 
કોઈ નમાઝ અદા કરવામાં આવતી ન હતી. 

આર.એસ.એસ.ના મુખપત્ર ઓગેનાઈઝરે ૨૯ માર્ચ ૧૯૮૭ના 
અંકમાં લખ્યું હતું કે, રામની મૂરતિ ત્યાં અત્યંત હેરતભરી રીતે પ્રગટ થઈ 
હતી. લેખકોએ બાબરી મસ્જિદના છેલ્લા મુઅઝિઝન (અઝાન પોકારનાર) 


૧૬૧ 


મુહમ્મદ ઈસ્માઈલનું નિવેદન પુરાવા તરીકે રજૂ કર્યું છે. જેણે એકલે હાથે 
તે લોકોનો સામનો કર્યો હતો, જે મસ્જિદની દીવાલ કૂદીને અંદર ઘૂસી 
આવ્યા હતા. અને જેઓ પોતાની સાથે મજકૂર મૂતિ લઈને આવ્યા હતા 
તથા તેને મસ્જિદમાં સ્થાપિત કરવાના હતા. મુઅઝિઝનને એટલો માર 
મારવામાં આવ્યો કે, તે જાન બચાવી ભાગી નીકળ્યા. તેમણે પોતાનું શેષ 
જીવન ફેઝાબાદની બહાર પહાડગંજ વિસ્તારમાં આવેલી ગોષાનિયા 
મસ્જિદમાં મુઅઝિઝનની જવાબદારી અદા કરતાં કરતાં વિતાવ્યું. 
મુઅઝિઝનનું કામ અઝાન આપવાનું અને મસ્જિદની સાફ-સફાઈ તથા 
દેખરેખ રાખવાનું હોય છે, જ્યારે ઈમામનું કામ એ હોય છે કે, તે પાંચ 
વખત નમાઝ પઢાવે છે. હાજી અબ્દુલગફફાર કે જેઓ અયોધ્યાના 
કાઝિયાના મોહલ્લામાં રહેતા હતા, તેઓ ૧૯૩૦ થી ૧૯૪૯ સુધી બાબરી 
મસ્જિદના રીતસરના ઈમામ હતા. તેમના વાલિદ (પિતા) મર્હમ મોલાના 
અબ્દુલકાદિર પણ ૧૯૦૧ થી ૧૯૩૦ સુધી બાબરી મસ્જિદના ઈમામ 
રહ્યા હતા. હાજી અબ્દુલગફફાર સાહેબે “ગુમગશ્તા હાલાતે અયોધ્યા” 
(અયોધ્યાનો ખોવાયેલો ઈતિહાસ) નામી પુસ્તક લખ્યું છે, જે માહિતીનો 
ભંડાર છે. અને એ યોગ્ય છે કે, અંગ્રેજીમાં તેનો અનુવાદ પણ પ્રગટ 
કરવામાં આવે. લેખકોએ તે લોકોને પણ શોધી કાઢ્યા છે, જેઓ ૧૯૪૯માં 
બાબરી મસ્જિદમાં મૂરતિ રાખવા માટે દોષી હતા. લેખકોની લેખનશેલી 
રસપ્રદ, માહિતીપ્રયુર તથા અસરકારક છે. તેમણે ઘટી ચૂકેલી ઘટનાઓનો 
જાણે કે આંખે દેખ્યો અહેવાલ આપ્યો છે. તેમણે કેટલાક નજરે જોનાર 
સાક્ષીઓનો પણ ઉલ્લેખ ક્યો છે. 


અડવાણીના ઈરાદાઓ અને ભાજપનું અભિયાન : 

આ કોઈ ધાર્સિક મામલો ન હતો, બલ્કે તેનો રાજકારણ સાથે ઊંડો 
સબંધ હતો. અધૂરામાં પુરૂં અડવાણીની મહત્વાકાંક્ષાઓએ અને વડાપ્રધાન 
બનવાની તેમની ખ્વાહિશે ભાજપને ઉભાર્યુ. ૧૯૯૦માં તેઓ લોહિયાળ 
દેશ્યોથી ભરપૂર રથયાત્રા લઈને ગુજરાત સ્થિત સોમનાથ મંદિરથી 

321 


“ 


મંદિરોની નગરી અયોધ્યા તરફ નીકળી પડ્યા. હિમાચલ પ્રદેશના પાલમપૂર 
ખાતે ભાજપે કહયું કે, આ યાત્રાથી ભાજપના મતોમાં વધારો થશે. ૩ 
ડિસેમ્બર ૧૯૮૯ની સફળતાઓએ આ મુદા પર ઊંડો પ્રભાવ પાડ્યો છે. 
અને તેઓ આ સફળતાઓથી સંતુષ્ટ છે. ૨૪ ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૧માં જ્યારે 
ભારત ફરી લોકસભાની ચૂંટણી યોજવા માટે વિવશ બન્યું, ત્યારે તેમણે 


કહ્યું : “આ મુદો ચોક્કસ ચૂંટણીના પરિણામો પર પ્રભાવ પાડશે અને તે 
ભાજપની તરફેણમાં હશે.” 


૧૮ જૂને (૧૯૯૧) અડવાણીએ સ્પષ્ટપણે કહયું કે, જો તેમણે રામનો 
મુદ્દો ઉઠાવ્યો ન હોતે, તો તેઓનું નવી દિલ્હી સંસદોય વિસ્તારમાંથી 
જીતવું શક્ય ન હતું. ૬ ડિસેમ્બરે (૧૯૯૨) બાબરી મસ્જિદની શહીદો 
પછી તરત લોહિયાળ રમખાણોનો જે સિલસિલો શરૂ થયો, તેની ઉપર 
ટિપ્પણી કરતાં અડવાણીએ સાફ શબ્દોમાં કહયું કે, “જો મુસ્લિમો હિન્દુત્વના 
વિચારને સ્વીકારી લે, તો રમખાણો નહીં થાય તેની પૂરી શક્યતા છે.” 

(ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા : ૩૦, જાન્યુ.૯૩) 

જુલાઈ (૧૯૯૨)માં તેમણે લોકસભા સ્પીકરના ચેમ્બરમાં ચર્ચા 
દરમિયાન તેઓને સંબોધતાં કહ્યું કે, “તેઓ આ ગૃહમાં ૧૯૮૫માં માત્ર 
બે સભ્યો ધરાવતા હતા, જ્યારે ૧૯૯૧માં તેઓની સભ્ય સંખ્યા ૧૧૭ 
પર પહોંચી સશક્ત બની ગયા. આ એટલા માટે શક્ય બન્યું કે, અમે 
અયોધ્યા મુદ્દો અમારા હાથમાં લીધો.'? ભાજપના મહિલા નેતા સુષ્મા 
સ્વરાજે ૪, એપ્રિલ ૨૦૦૦માં ભોપાલ ખાતે સ્પષ્ટપણે એકરાર કર્યો કે, 
“રામ જન્મભૂમિ ચળવળ શુદ્ધપણે એક રાજકીય પ્રકારની ચળવળ છે, 
અને તેને ધર્મ સાથે કાંઈ લેવાદેવા નથી.'” (4 ટૅલિગ્રાક : ૧ એપ્રિલ ૨૦૦૦) 


લેખકો યાદ અપાવતાં લખે છે કે, જે હાથોએ મહાત્મા ગાંધીની 
છાતીમાં ગોળીઓ ધરબી દીધી હતી, તે નથ્થુરામ ગોડસે હતો. પરંતુ જેવી 
રીતે પછી પુરવાર થયું કે, હત્યાની પાછળ હિન્દુ મહાસભાનું ષડયંત્ર 
કાર્યરત્‌ હતું, જેનું સંચાલન વી.ડી.સાવરકર કરી રહ્યા હતા. જેનો પહેલો 


fg 


૧૬૨ 


હેતુ કોંગ્રેસના હાથોમાંથી રાજકીય સત્તા ઝૂંટવી લેવાનો હતો. અને દેશમાં 
બિનસાંપ્રદાયિકતાના પ્રયત્નોને અસ્થિર રાખવાનો હતો. ગાંધીજીની હત્યાનું 
કાવત્રું વધારે દિવસો સુધી રહસ્ય રહી શકવાનું ન હતું. એ વાત જુદી કે 
જે કેસ હત્યા પછી તત્કાળ કરવામાં આવ્યો, તે પેલા ષડયંત્રની પૂરેપૂરી 
વિગતો પરથી પડદો ઉંચકવામાં નિષ્ફળ રહ્યો. 


બાબરી મસ્જિદ પર ચોરીછ્‌પીથી કબ્જો કરી લેવાની ઘટના પણ 
લગભગ તે જ લોકોએ બે વર્ષ પછી ર૨ ડિસેમ્બર ૧૯૪૯ના દિવસે પાર 
પાડી, જેમણે ગાંધીજીની હત્યા કરી હતી. આ ઘટના કેટલાય પાસાંઓથી 
તે પાશવી વાતાવરણનું પ્રતિબિબ હતું, જેણે ગાંધીની હત્યા જોઈ હતી. આ 
ષડયંત્ર રચનારા અને તેના હેતુઓ આ બજ્ઞે ઘટનાઓમાં કોઈ રીતે જુદા 
ન હતા. હત્યાનું ષડયંત્ર રચનારા હિન્દુ મહાસભાના આગેવાનો હતા. 
અને આમાં પ્રથમ પ્રેરકો એ લોકો પણ હતા, જે બાબરી મસ્જિદમાં મૂતિ 
રાખવાની યોજનામાં શામેલ હતા. આ વખતે પણ તેમનો હેતુ કેન્દ્રમાં 
કોંગ્રેસ પાસેથી સત્તા આંચકી લેવાનો હતો. અને તેના માટે હિન્દુ લાગણીને 
મોટા પાયે સાનુકૂળ કરવા માટે રામના નામનો ઉપયોગ કરવાનો હતો. 


છતાં હિન્દુવાદીઓએ બજે ઘટનાઓમાં જે કાર્યપદ્ધતિ અપનાવી, તે 
કોંગ્રેસની પ્રતિકિયાને અનુલક્ષીને જુદો જુદો હતી. મહાત્મા ગાંધીની હત્યા, 
લોક નજરની સામે, દિન-દહાડે કરવામાં આવી. જ્યારે બાબરી મસ્જિદને 
અંધારી રાત્રે છૃપી રીતે મંદિરમાં પરિવર્તિત કરવામાં આવી. એવી જ રીતે 
મહાત્મા ગાંધીની હત્યાના ષડયંત્રને પ્રત્યેક એંગલથી તપાસ પ્રક્રિયામાંથી 
પસાર કરાવવામાં આવ્યું અને તેના માટે ભારત સરકારે એક કમીશનની 
રચના પણ કરી. પરંતુ વીસ વષો પછી પણ બાબરી મસ્જિદને મંદિરમાં 
પરિવર્તિત કરનારી યોજના અને યોજનાકારોની શોધ કરવા માટે કોઈ 
તપાસ કરવામાં ન આવી. આમ, એક ઘટના જેણે ભારતનો રાજકીય 
સિનારિયો બદલી નાંખ્યો. તેને એવી રીતે રજૂ કરવામાં આવી કે, આ તો 
સ્થાનિક સ્તરની એક ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ હતી, જે લોકોએ ક્ષણિક આવેશમાં 


fg 


આવી જઈ કરી લીધી હતી. કદાચ એક સાધુ અભયરામદાસની ઉશ્કેરણીથી 
તે લોકો આમ કરવા પ્રેરાયા હશે. જો કે આ ઘટના એક યોજનાબદ્ધ 
ષડયંત્રનો ભાગ હતી, જેમાં હિન્દુ મહાસભાના સ્થાનિક તથા રાષ્ટ્રીય 
સ્તરના નેતાઓ સહભાગી હતા. અને તેનો હેતુ એ સંગઠનની કિસ્મત 
ચમકાવવાનો હતો, જે ગાંધીજીની હત્યા પછીના ધૂંધકારમાં ઝાંખી પડી 
ગઈ હતી. 


રસપ્રદ વાત એ છે કે, કોઈ મોટા અખબારે આ ઘટનાની નોંધ ન 
લીધી. જ્યારે સંશોધનાત્મક પત્રકારત્વની જવાબદારી અદા કરવાનું કાર્ય 
દેખીતી રીતે માત્ર નાના અખબારોના ભાગે આવ્યું. 


એફ.આઈ.આર. : 


૨૩ ડિસેમ્બર ૧૯૪૯ની એક એફ.આઈ.આર. જે રામમૂતિ સ્થાપિત 
કરવાના કલાકો પછી સવારે ૯-૦૦ વાગ્યે દાખલ કરવામાં આવી. તે 
સ્વયં દર્શાવે છે કે, “પંડિત રામદેવ દૂબે (ઓફિસર ઈન્ચાર્જ અયોધ્યા પોલીસ 
સ્ટેશન-ફેઝાબાદ, ઉત્તરપ્રદેશ)એ આ એફ.આઈ.આર. અભયરામદાસ, 
સુદર્શન દાસ અને પચાસથી સાઈઠ બીજા લોકો, જેમના નામ જાણી નહીં 
શકાયાની વિરૂદ્ધ કલમ ૧૪૭ (રમખાણ), કલમ ૪૪૮ (બીજાની જમીનમાં 
ગેરકાનૂની પ્રવેશ) અને કલમ ૨૯૫ (એક ધાર્મિક સ્થાનનો અનાદર) હેઠળ 
કેસ ફાઈલ કર્યો છે કે, સવારે સાત વાગ્યે આ લખનાર (રામદેવ દૂબે) 
જન્મભૂમિ પહોંચ્યો. તેને માતાપ્રસાદ (કોન્સ્ટેબલ ૭૦ અયોધ્યા પોલીસ 
સ્ટેશન) હારા જાણવા મળ્યું કે, પચાસથી સાઈઠ લોકોનું ટોળું બાબરી 
મસ્જિદના પ્રાંગણના તાળા તોડી અંદર પ્રવેશ્યું અને કેટલાક લોકો કંપાઉન્ડની 
દોવાલ કૂદી અંદર ઘૂસ્યા અને શ્રીરામ ભગવાન (નકલે કુફ, કુફ ન બાશદ)ની 
મૂરતિ અંદર રાખી દીધી. અને બહારની દીવાલો પર સીતારામજી વગેરેના 
ચિત્રો કેસરી તથા પીળા રંગથી દોરી નાંખ્યા. હંસરાજ (કોન્સ્ટેબલ ૭૦) જે 
ઘટનાસ્થળે ડ્યુટી પર હતો, તેણે તે પચાસ-સાઈઠ લોકોને રોકવાની કોશિશ 
કરી, પરંતુ એ લોકોએ તેની દરકાર ન કરી.” 


૧૬૩ 


પી.એ.સી. (Provincial Armed Constabalary)xil ગાર્ડઝ્‌ જે 
તે સમયે ત્યાં મોજૂદ હતા, તેઓને સહાય માટે પોકારવામાં આવ્યા, 
પરંતુ ત્યાં સુધી ટોળું મસ્જિદમાં પ્રવેશી ચૂક્યું હતું. Senior District 
૦તતએ ઘટના સ્થળનું નીરિક્ષણ કર્યું અને ત્યાં ભેગા થયેલા લોકોને 
હટાવી દોધા. ત્યાર પછી પાંચથી છ હજાર લોકોનું એક નિરંકુશ ટોળું ત્યાં 
ભેગું થઈ ગયું અને મસ્જિદમાં પ્રવેશવાની કોશિશ કરવા લાગ્યું. એ લોકો 
ધાર્મિક સુત્રોચ્ચાર કરતાં કરતાં કિર્તન કરી રહ્યા હતા. પરંતુ કાયદેસરના 
બંદોબસ્તના કારણે કોઈ અવ્યવસ્થા ન સર્જાઈ. પરંતુ તેની પહેલાં પાપ 
આચરનારાઓ અભયરામદાસ, રામસકલદાસ, સુદર્શન અને બીજા 
પચાસ-સાઈઠ લોકો, જેમના નામો જાણી નહીં શકાયા, મસ્જિદને અપવિત્ર 
કરી ચૂક્યા હતા અને છમકલુ કરાવી તેમાં પ્રવેશીને મૂર્તિ સ્થાપિત કરી 
ચૂક્યા હતા. ડ્યુટી પરનો અધિકારી અને બીજા કેટલાય લોકો નજરે 
જોનાર સાક્ષી છે. એટલે જ્યારે આખા કેસની છણાવટ કરવામાં આવી 
ત્યારે ઉક્ત વિગતો સાચી નીકળી હતી. 


રામચંદ્રદાસ પરમહંસ જેમણે ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ (ર૨, ડિસે.૧૯૯૧)ને 
કહયું હતું કે, “તેઓ ઘટના વખતે ત્યાં હાજર હતા. એટલું જ નહીં, તેમણે 
પોતે મસ્જિદમાં મૂર્તિ રાખી હતી.” જો કે કેટલાક લોકો એમ સમજે છે કે 
તેઓ તે વખતે અયોધ્યામાં ન હતા, બલ્કે કલકત્તા ખાતે હિન્દુ મહાસભા 
દ્વારા આયોજિત કોન્ફરન્સ (૨૪ ડિસે.૧૯૪૯)માં ભાગ લેવા ગયા હતા, 


જેણે મૂતિ રાખી તે અભયરામદાસ હતો. 
અંકશ મેળવવા માટેનો વિવાદ : 


મસ્જિદની અંદર બળજબરીપૂર્વક ઘૂસી જનારાઓ વચ્ચે વિવાદ ઉભો 
થઈ ગયો. અભયરામદાસનો હેતુ એ હતો કે અયોધ્યા ઉપર તેના અખાડાની 
પૂરી સત્તા સ્થપાય જાય. કારણ કે એ વાત સર્વમાન્ય હતી કે, હનુમાન ગઢી 
સ્થિત હનુમાન મંદિર પર નિમોહી અખાડાનો જ કબ્જો હતો. આનો અર્થ એ 
હતો કે, તે મંદિરને મળનારી ભેટસોગાદો જે ભક્તો તરફથી મળતી હતી, 


fgg OO 


તેતી ઉપર નિમોંહી અખાડાનો અંકુશ રહેશે. રામ ચબૂતરો તે વખત સુધી 


“રામચંદ્રજી''ના જન્મ સ્થાન તરીકે પૂજાતો હતો. અને આ કારણે તે સ્થાને 
મળનારી બધી ભેટસોગાદો નિર્મોહી અખાડાના ખાતામાં જતી હતી. 


જો એ પૂરવાર થઈ જાય કે બાબરી મસ્જિદની અંદર રામચંદ્રજીની 
મૂતિ રાખનાર નિર્વાણી અખાડાનો અભયરામદાસ છે, જેણે રામ ચબૂતરાથી 
પચાસ ફૂટ (૧૫-૨૦ મીટર) દૂર મજકૂર મૂરતિ રાખી છે, તો જન્મભૂમિ 
પર નિમોંહી અખાડાનો દાવો આપોઆપ ઉડી જતે, અને “જન્મભૂમિ'”ની 
હકીકત શું હતી, તે કેવી રીતે મસ્જિદમાં પ્રગટ થઈ, એના વિશે નિમોંહી 
અખાડાનો એ દાવો કે “તે એકસો વર્ષથી તેની ઉપર કબ્જો ધરાવતો 
હતો”, નિરર્થક બની જતે. અને જન્મભૂમિના ઉધ્ધારક હોવાનો અભયરામ- 
દાસના દાવાનો મામલો અયોધ્યાનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હોવાથી ઉકેલાય 
જતે. અભયરામદાસ જ્યારે મસ્જિદની દીવાલ પર ચઢવાની કોશિશ કરી 
રહ્યો હતો ત્યારે તેણે મૂતિને મજબૂતીપૂર્વક પકડી રાખી હતી અને જે 
માણસ આ ટોળાની આગેવાની કરી ર્યો હતો, તે પાક્કો મહાસભાઈ 
હતો અને તે મહંત દિગ્વીજયનાથનો વફાદાર માણસ હતો. જેઓ હિન્દુ 
મહાસભા (ઉત્તરપ્રદેશ શાખા)ના પ્રમુખ હતા. રામચંદ્રદાસ પરમહંસ 
અયોધ્યા શાખાના પ્રમુખ હતા. પુસ્તકના લેખકો વી. ડી. સાવરકરને 
ક્લિનચીટ આપે છે કે તેઓ ષડયંત્રમાં શામેલ ન હતા, પરંતુ મજકૂર 
સંગઠનનું સવોચ્ચ નેતૃત્વ આ વાતથી અજાણ નહીં રહી હશે કે, અયોધ્યામાં 
શું થઈ રહ્યું હતું. કારણ કે હિન્દુ મહાસભાએ પૂણે ખાતે આયોજિત વિશેષ 
સેશનમાં એક ઠરાવ મંજૂર કર્યો હતો. એમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો 
કે, “હિન્દુ મહાસભાએ અયોધ્યાના રામ-જન્મભૂમિ મંદિરને ફરી પ્રાત 
કરવાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે.” મહંત દિગ્વિજય જે હિન્દુ મહાસભાના 
રાષ્ટ્રીય સ્તરના જનરલ સેકેટરી અને યુ.પી. શાખાના પ્રમુખ હતા, તેમના 
સિવાય વી. જી. દેશપાંડે (રાષ્ટ્રીય સ્તરના નાયબ પ્રમુખ) અને તેજનારાયણ 
(યુ.પી. શાખાના વકિંગ પ્રમુખ)એ અયોધ્યાનો પ્રવાસ કરી પક્ષને એ દશારવ્યું 


૧૬૪ 


હતું કે, રામજનમભૂમિ મંદિર હવે હિન્દુ મહાસભાઈઓના કબ્જામાં છે. 

પુસ્તકના લેખકોએ એ પણ લખ્યું છે કે, ડિસેમ્બર ૧૯૪૯ના બીજા 
સપ્તાહમાં હિન્દુ મહાસભાની ૨૮મી કોન્ફરન્સ માટે બનેલી સ્વાગત 
સમિતિની મીટીંગમાં વી. ડી. સાવરકરે દિગ્વિજયનાથ (સંગઠનની નાની 
શાખાના પ્રમુખ)ને સૂચના આપી હતી કે, “અયોધ્યાની રામજન્મભૂમિને 
મેળવવા માટે પુરૂ ધ્યાન લગાવી દો, જેથી હિન્દુ મહાસભાના કલકત્તા 
સેશનથી પહેલાં ત્યાં બાંધકામ શરૂ કરી શકાય.” 


મજકૂર મીટીંગમાં મહંત દિગ્વિજયનાથ, નિર્મલચંદ્ર ચેટરજી, ડો. 
એન. બી. ખરે (જેમને પક્ષપ્રમુખ બનાવવામાં આવ્યા) તથા મામારાવ 
ડાટેએ ભાગ લીધો હતો. આ મીટીંગ દિલ્હી સ્થિત પાર્ટીના હેડક્વાર્ટરમાં 
થઈ. આ માહિતી ઓલ ઈન્ડિયા હિન્દુ મહાસભાના પ્રમોદ પંડિત જનરલ 
સેકરેટરીથી લીધેલા ઈન્ટરવ્યુ પર આધારિત છે, જે ૧૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦માં 

લેવામાં આવ્યું. 
ગાંધીજીની હત્યા (૩૦ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮) પછી મહાસભાના માજી 
પ્રમુખ ડો. શ્યામપ્રસાદ મુખરજી (જેઓ તે વખતે નહેરૂ સરકારમાં કેબિનેટ 
પ્રધાન હતા)એ પક્ષ સમક્ષ ૪, ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૮એ કેટલાક વિકલ્પો 
રાખ્યા હતા. પહેલો એ કે, રાજકીય પ્રવૃત્તિઓથી દૂર થઈ જાઓ અને 
પોતાની પ્રવૃત્તિઓને ધાર્મિક, સામાજિક તથા સાંસ્કૃતિક હેતુઓ સુધી સીમિત 
કરી દો. બીજો એ કે, સંગઠનના દરવાજા દરેક તે માણસ માટે ખોલી 
દેવામાં આવે, જે તેના હેતુઓ સાથે સંમત હોય. મહાસભાએ પહેલો 
વિકલ્પ અપનાવી લીધો અને રાજકીય ગતિવિધિઓને થોડાક સમય પુરતી 
શિથિલ કરી દેવા માટે ખૂશી દર્શાવી. (જો કે હંમેશ માટે ત્યજવાની વાત 
નહીં કરી.) ૮, ઓગષ્ટ ૧૯૪૮ની મીટીંગમાં કાર્યકારણી સભાએ પોતાની 
રાજકીય ગતિવિધિઓની સમિક્ષા કરવા માટે મીટીંગ કરી. જેની પુષ્ઠિ ૬- 
૭ નવેમ્બર ૧૯૪૮એ કરવામાં આવી. ભારતની કેન્દ્રિય બંધારણ સમિતિએ 
એક ઠરાવ પસાર કર્યો હતો, જેમાં કોમવાદી, રાજકીય પક્ષો સાથે કોઈ 
327 


સબંધ નહીં હોવાની વાત કહેવામાં આવી હતી. શ્યામપ્રસાદ મુખરજી 
સામે પણ બે વિકલ્પો મૂકવામાં આવ્યા. કેબીનેટ છોડી દો, ક્યાં તો હિન્દુ 
મહાસભા છોડી દો. તેમણે ૨૩, ડિસેમ્બર ૧૯૪૮એ બીજી માંગણી 
સ્વીકારી લીધી. પરંતુ જો પક્ષને બીજી વખત રાજકીય ગતિવિધિઓ શરૂ 
કરવાની હતી, તો તેના માટે કોઈ આકર્ષક સૂત્રની જરૂર હતી. એ 
રામમંદિરનું સૂત્ર હતું. ભાજપે આ માર્ગ ૧૯૮૯માં અપનાવ્યો અને હવે 
૨૦૧૪માં પણ એ જ માર્ગ અપનાવશે. 


પરંતુ આ મામલાનો આધાર અમલદારશાહી અને સત્તાધારી પક્ષ 
કોગ્રેસ પર હતો. એ વિચાર જેણે ભારતીય રાજકારણની દિશા બદલી 
નાંખી. શરૂમાં ત્રણ મિત્રોના મનમાં ઝબૂક્યો હતો. તેમાં મહારાજા 
પટેશ્વરીપ્રસાદસિહ (બલરામપુર રાજયના આગેવાન), મહંત દિગ્વિજયનાથ 
અને કે.કે.કે. નાયર શામેલ હતા. ત્રણેયની અંદર બે બાબતો એકસમાન 
હતી. હિન્દુ કટરવાદની ભાવના અને લોન ટેનિસની રમત. કે.કે.કે. નાયર 
સી.એસ.ગોંડાના ડિસ્ટ્રીક્ટ મેજીસ્ટેટ હતા. પહેલી જૂન ૧૯૪૯થી ૧૪મી 
માર્ચ ૧૯૫૦ના વચ્ચેના સમયગાળા માટે તે ફેઝાબાદના ડેપ્યુટી કમિશ્નરની 
સાથોસાથ ડિસ્ટ્રીકટ મેજીસ્ટેટ પણ હતા. ત્યાર પછી તે લોકસભામાં 
જનસંઘની ટિકીટ પર ચૂંટાય આવ્યા હતા. તેના ખાસ મિત્રોમાં ગુરૂદત્તસિહ 
(સીટી મેજીસ્ટ્રેટ, કેઝાબાદ) શામેલ હતા. આ બન્ને અધિકારીઓને બાબરી 
મસ્જિદ પર હિન્દુવાદો પરિબળોના કબ્જા પછી સરકારી નોકરીઓ પરથી 
બરતરફ કરી દેવામાં આવ્યા હતા. 


મહાયજ્ઞનું આયોજન : 


૧૯૪૮માં મહારાજા બલરામપુરે રામરાજ્ય પરિષદનો પાયો નાંખ્યો. 
કે.કે.કે.નાયર આ પ્રસંગે તેમના મહેમાન હતા. તેમણે કેટલાય ખેતરોની 
ઉપજના ઢગલા ભેગા કરી લીધા હતા. મહારાજા તરફથી એક મહાયજ્ષનો 
વિચાર પરિષદ બનાવવાની શરૂઆતમાં ઉભર્યો હતો. આ યોજનાને 
૧૯૯૧માં મહાસભાના સાપ્તાહિક “હિન્દુ સભા વાતાં?'માં પ્રગટ કરવામાં 


૧૬૫ 


આવી હતી. જેને પુસ્તકના લેખકોએ હવાલારૂપે રજૂ કરી છે. 


યજ્ઞના છેલ્લા દિવસે શ્રી દિગ્વિજયનાથે શ્રી વિનાયક દામોદર 
સાવરકરના વિચાર મુજબ કે હિન્દુઓના જે ધર્મસ્થાનો વિદેશીઓના 
કબ્જામાં છે, તેને હવે છોડાવવાના છે. યશઞના બીજા દિવસે જ્યારે નાયરે 
દિગ્વિજય-નાથથી વિગતો જાણવા માંગી, તો મહંત દિગ્વિજયનાથે 
રામજન્મભૂમિ (અયોધ્યા) કાશી વિશ્વનાથ મંદિર વારાણસી અને કૃષ્ણ 
જન્મભૂમિ મથુરાને પાછી મેળવવાની વ્યૂહરચનાની વિગતો બતાવી. નાયરે 
વાયદો કર્યો કે આ યોજનાને પાર પાડવા તેઓ યથાશક્ય બલિદાન આપશે. 
દિગ્વિજયનાથે કેટલાક લોકોને ઉશ્કેર્યા કે તેઓ ૨૭ જાન્યુઆરી ૧૯૪૮એ 
ગાંધીજીની હત્યા કરી નાંખે. અર્થાત્‌ આ યોજના ત્રણ દિવસ પહેલાની જ 
હતી. તેઓ એ મત પણ ધરાવતા હતા કે, મુસ્લિમોને પાંચ કે દસ વર્ષ 
સુધી મતદાનના અધિકારથી વંચિત કરી દેવામાં આવે. ભાજપ આ 
મામલામાં મુત્સ્દીગીરી-પૂર્વક પોતાના વિચારો પ્રગટ નથી કરતું. 


૧૯૯૮માં યુ.પી.ના માજી હોમ સેકેટરી રાજેશ્વર દયાલે “લાઈફ ઓફ 
અવર ટાઈમ્સ?” નામી પોતાના સંસ્ભરણોમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારો 
ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. સરકારી હોદેદારો પેટીઓ ભરીને દસ્તાવેજો લાવ્યા, 
જેમાં એક મહાવિનાશ (૦૦ Cથપડદ)ની યોજના હતી. આ દસ્તાવેજો 
સંઘના કાર્યાલયોમાંથી હાથ લાગ્યા હતા. જેના કારણે તેમણે મુખ્ય મ્હોરા 
ગોલવલકરની ધરપકડ પર ભાર આપ્યો, જે તે જ વિસ્તારમાં હતા. પરંતુ 
પંતએ તેમાં જાણી જોઈને વિલંબ કર્યો અને આમ કરી ગોલવલકરને નીકળી 
જવાની તક આપી. આર.એસ.એસ.ના સમર્થકો ખુલ્લમખુલ્લા તથા છૂપી 
રીતે ખુદ કોંગ્રેસમાં મોજૂદ હતા, બલ્કે તેઓ કેન્દ્રિય કેબિનેટમાં પણ હતા. 
આ મામલામાં ઝડપી કાર્યવાહી ગાંધીજીની જાન બચાવી શકતી હતી. 
કોંગ્રેસ એક વહેયાયેલં ઘર : 

યુ.પી.માં કોંગ્રેસ એક વહેંચાયેલું ઘર બની ગઈ હતી. પટેલના 
સમર્થકોનું નેતૃત્વ પંત અને નહેરૂના સમર્થકોમાં રફીઆ અહમદ કિદવાઈ 


આગળ-આગળ હતા. પરંતુ પાર્ટી પર પંતનો દબદબો બહુ હતો. કારણ 
કે તે વખતે પણ સંસદમાં યુ.પી.ના સભ્યો મોટી સંખ્યામાં હતા. કોંગ્રેસનું 
આંતરિક સોશ્યલિસ્ટ ગુપ માર્ચ ૧૯૪૮માં જ પાર્ટીથી અલગ થઈ ગયું 
હતું. તે ગુપના ૧૩ સભ્યોએ બંધારણ સભામાંની પોતાની બેઠક પરથી 
રાજીનામાં ધરી દીધા હતા અને નવેસરથી ચૂંટણી જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ 
હતા. પેટા ચૂંટણીઓ જૂનથી થવાની હતી. આચાર્ય નરેન્દ્રદેવ જેઓ એક 
સોશ્યલિસ્ટ હતા, ફેઝાબાદના મતક્ષેત્રથી ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા, તેઓને 
હરાવવાનો હેતુ હતો. પંતના સમર્થકોએ સુધેશ્વરી પ્રસાદની જગ્યાએ બાબા 
રાધવદાસને ઉભા કરી દીધા અને ખુદ પંતે કેટલીય વખત ફેઝાબાદની 
મુલાકાત લીધી. એક ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરતાં તેમણે કહ્યું : 
“મુસ્લિમો, જમીનદારો અને બીજા સ્થાપિત હિતો એ વાત માટે પ્રયત્નશીલ 
છે કે કોંગ્રેસને નીચું દેખાડે. તેઓને નરેન્‍્દ્રદેવરામ પર ભરોસો નથી.?” 


વાતાવરણ એટલું કલુષિત થઈ ગયું હતું કે, નહેરૂએ પોતાના કેબિનેટ 
સાથી મોહનલાલ સક્સેનાને સપ્ટેમ્બર ૧૯૪૯માં લખ્યું : “યુ.પી. મારા 
માટે એક અજાણી ભૂમિ બની ગઈ છે. હું ત્યાંના વાતાવરણને મારા માટે 
પ્રતિકુળ નથી અનુભવી રહ્યો. યુ.પી. કોંગ્રેસ કમિટી જેની સાથે મારો ૩પ 
વર્ષથી ઘરોબો છે, હવે એવી રીતે કામ કરી રહી છે કે આશ્ચર્યચકિત છું. 
હવે કોંગ્રેસનો તે સાદ મને ક્યાંય સાંભળવા નથી મળતો, જેનાથી મારા 
કાન પરિચિત છે. બલ્કે જે અવાજ સંભળાય રહ્યો છે, તે એ છે જેનો 
જીવનભર હું વિરોધ કરતો આવ્યો છું. કોમવાદનું ઝેર હવે તે દિલો- 
દિમાગમાં પણ ફેલાય ગયું છે, જે ક્યારેક કોંગ્રેસના સ્તંભ સમજવામાં 
આવતા હતા.” આ ઈશારાઓ દલીલના ઓશિયાળા નથી. મહાસભાઈ- 
ઓએ પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવી લીધો. જ્યારે નરેન્દ્રદેવ હારી ગયા. 
દિગ્વિજયનાથે આ પરિણામને એમ કહી ફગાવી દોધું કે, “કોંગ્રેસી 
નેતાઓએ હિન્દુઓની ભાવનાનો વિચાર કરી મતદારોથી અપીલ કરવી 
જોઈતી હતી.” 


૧૬૬ 


સિલસિલાવાર ઘટનાકમ : 

પુસ્તકના લેખકોએ ૨૮મી ઓક્ટોબર ૧૯૪૯ પછીની સ્થિતિની 
ઝિણવટપૂર્વક સમિક્ષા કરી છે. જ્યારે એક મોટા ટોળાએ રામ ચબૂતરા 
પર ૨૪ નવેમ્બર ૧૯૪૯એ એક પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું. તેમના કહ્યા 
મુજબ તે વખતે રામ ચબૂતરાને રામજન્મભૂમિ કહેવામાં આવતી હતી, 
બાબરી મસ્જિદ નહીં. આ સ્થિતિમાં માત્ર એક માણસ હતો જે દરેક 
ઘટનાને જોઈ રહ્યો હતો અને ઊંચા અવાજે સત્ય દર્શાવી રહ્યો હતો. 
અર્થાત્‌ અક્ષય બ્રહ્મચારી, એક ગાંધીવાદી, ફેઝાબાદ ડિસ્ટીક્ટનો સેકેટરી. 
કોંગ્રેસના મંતવ્ય મુજબ ફેઝાબાદ અને અયોધ્યામાં જે ઘટનાઓ ઘટી, તે 
કોઈ મસ્જિદ કે મંદિરનો સાદો પ્રશ્ન ન હતો. ન તે હિન્દુઓ-મુસ્લિમો 


વચ્ચે કોઈ વિવાદ હતો. આ અંતિમવાદીઓનું એક કાવત્રુ હતુ. જેના વડે 


NN 


તેઓ મહાત્મા ગાંધીના સિદ્ધાંતોને બરબાદ કરીને ચૂંટણી જીતવા માટે 


કોમવાદી ભાવનાઓ ભડકાવવા માંગતા હતા. સ્થાનિક હોદેદારો પણ આ 
કાવત્રામાં શામેલ હતા. 


ષડયંત્ર રચનારાઓએ કે. કે.નાયરની સલાહ મુજબ એ નકકી કર્યુ 
કે, મસ્જિદ પર કબ્જાથી વધારે સારૂં એ છે કે, ટોળુ ભેગું કરી મૂર્તિ બેસાડી 
દેવી જોઈએ. આ હેતુ માટે ૨, ડિસેમ્બરે એક મીટીંગ યોજવામાં આવી 
હતી, જેમાં નાયરની સાથોસાથ હિન્દુ મહાસભાના નેતાઓએ હાજરી 
આપી હતી. 
રામદાસે જે ક્ષણે હુમલાનું નેતૃત્વ લીધું, તે જ ક્ષણે મુઅઝિઝન મુહમ્મદ 
ઈસ્માઈલ ગાઢ નિંદ્રામાંથી જાગી ઉઠ્યો અને તેણે અભયરામદાસને 
પાછળથી પકડી લીધો, અને તે લગભગ મૂતિને છીનવી ચૂક્યો હતો. પરંતુ 
જે ટોળુ મસ્જિદમાં પ્રવેશી ચૂક્યું હતું, તેણે તેમને એટલો ખરાબ માર 
માર્યો કે તે બિચારો જાન બચાવવા ખાતર ભાગી નીકળ્યો. આમ, એક 
મસ્જિદને ધોકાબાજીથી બળજબરીપૂર્વક મંદિરમાં પરિવર્તિત કરી દેવામાં 
આવી. મસ્જિદમાં સુંદર અક્ષરોમાં લખાયેલી ઇસ્લામી સુલેખનકળાની 
331 


શીલાઓને વિકૃત કરી નાંખી અને પહેલાંથી નક્કી કર્યા મુજબ સવારે એક 
બહુ મોટું ટોળુ ત્યાં ભેગું થઈ ગયું. પુસ્તકના વાચકોએ તે પુસ્તકમાં જે 
દસ્તાવેજો દર્શાવવામાં આવ્યા છે, તેનો ઝિણવટપૂર્વક અભ્યાસ કરવો 
જોઈએ. જેથી તે રાજકીય ઘટનાઓની કડીથી કડી મેળવી શકાય, જે 
મસ્જિદ પર કબ્જા પહેલાં ઘટી હતી. અને તે કાનૂની ચાલબાજીઓનું પણ 
પૃથક્કરણ કરવું જોઈએ, જે આ ગુનાને કાનૂની યોગ્યતા (જસ્ટીફિ કેશન) 
અપાવવા માટે ચાલવામાં આવી હતી. આ સંદર્ભે તે પત્રવ્યવહાર જે 
કે.કે.કે.નાયર અને ઉચ્ચ હોદેદારો તેમજ નહેરૂ અને પંત વચ્ચે થઈ. અને 
એવી જ રીતે સરદાર પટેલનો વિશ્વાસ અપાવતો તે પત્ર, જે પંતને લખવામાં 
આવ્યો હતો. એ બધા દસ્તાવેજી પુરાવાઓથી વાસ્તવિક ચિત્ર સારી રીતે 
ઉપસી આવે છે. 
નહેરૂનું નરમ વલણ : 

ઓગષ્ટ ૧૯૫૦ સુધી પાણી માથાથી ઊંચું થઈ ગયું હતું. જ્યારે 
પુરૂષોત્તમદાસ ટંડને આચાર્ય કુપલાનીને પ્રમુખપદ માટેની ચૂંટણીમાં હરાવી 
દીધા. ટંડને નાસિક સેશન પછી પોતાના અપમાનના કારણે રાજીનામું 
ધરી દીધું. ડિસેમ્બર ૧૯૫૦માં પટેલનું અવસાન થઈ ગયું. પુસ્તકના 
લેખકોએ અત્યંત ચોક્સાઈપૂર્વક જે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, તેનાથી આપણી 
રાજકીય સ્થિતિમાં પડેલી ઉભી ફાંટની હકીકત સ્પષ્ટ થાય છે. તેમે 
પોતાના પૃથક્કરણનો સાર આ રીતે રજૂ કર્યો છે. 

શું નહેરૂ માટે એ જરૂરી હતું કે, તેઓ યુ.પી.માં પોતાના હરીફોને 
હરાવવા માટે ગોવિંદ વલ્લભ પંત અને પુરૂષોત્તમદાસ ટંડનને કોમવાદનો 
કાર્ડ રમવાની ખુલ્લી છૂટ આપી દે અને પોતે ખામોશ તમાશો જોવાવાળા 
બની રહે. ખાસ કરીને આચાર્ય નરેન્દ્રદેવ માટે અને એવી જ રીતે 
મહાસભાઈઓ માટે અયોધ્યામાં માર્ગ મોકળો થઈ જાય ? શું આ 
પરિસ્થિતિથી બચવું શક્ય હતું ? શું આ સ્થિતિમાં પણ કોમવાદી તત્વો 
બાબરી મસ્જિદ પર કબ્જો કરવામાં સફળ થઈ જતે ? અને ત્યાર પછી 


fg OO 


૧૬૭ 


ખાસ્સા શોરબકોર થવા છતાં પોતાનો કબ્જો યથાવત્‌ રાખવામાં સફળ 
થતે ? જો નહેરૂએ તે સમયે સખત વલણ અપનાવ્યું હોતે, તો શું મહાસભાઈ 
તત્વો ક્યારેય પોતાની યોજનાઓમાં કામિયાબ થતે ? નહેરૂના નરમ વલણ 
વગર શું હિન્દુ મહાસભા પોતાની અયોધ્યા સ્ટ્રેટેજી પર અમલ કરી આટલી 
આગળ વધી કાર્યવાહી કરી શકતી હતી ? સંપૂર્ણ આનંદજીએ પોતાના 
સંસ્મરણોમાં લખ્યું છે કે, નહેરૂએ ક્યારેય પોતાનો વજન કોંગ્રેસના પલ્લામાં 
ન નાંખ્યો. વિશેષ કરીને સોશ્યલિસ્ટ ગૃપના સમર્થનમાં. એના વગર મોડર્ન 
સોશ્યલિસ્ટ ઈન્ડિયાનું તેમનું સ્વપ્ન સાકાર થવું શક્ય હતું ? નહેરૂ કોંગ્રેસમાં 
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલથી વધારે સશક્ત હતા, નહેરૂની લોકપ્રિયતા 
પણ પટેલથી વધારે હતી, પરંતુ પાર્ટી મશીનરી પર સરદાર પટેલનો 
અંકુશ હતો. આ કામમાં વિખ્યાત કોમવાદીઓ દા.ત. રાજેન્દ્રપ્રસાદ, ગોવિંદ 
વલ્લભ પંત અને રવિશંકર શુકલા, બી.સી.રાય અને ટંડન જેવા તેમના 
સહાયક હતા. મુસ્લિમોને ૧૪ જૂન ૧૯૪૮એ ટંડને સલાહ આપી હતી 
કે, “મુસ્લિમોએ ભારતીય સંસ્કૃતિ અપનાવી લેવી જોઈએ.'' પછી આ જ 
ટંડન કોંગ્રેસના પ્રમુખ બની ગયા. 

દેશની આઝાદી પછી જે રમખાણો ફાટી નીકળ્યા, તેમાં મુસ્લિમોને 
સુરક્ષા પ્રદાન કરવામાં પણ નહેરૂ નિષ્ફળ નીવડ્યા. નહેરૂએ પરિસ્થિતિ 
સાથે બાંધછોડ કરી લીધી હતી. તેઓ પ્રવચન કરવામાં અને રાજ્યના 
મુખ્યમંત્રીઓને પત્રો લખવામાં માહેર હતા. પરંતુ જ્યાં મુસ્લિમ હિતની 
વાત આવતી, તો આનાકાની કરવા માંડતા.) ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૧૯૫૪એ 
અંજુમન તરક્કીએ ઉદૂંના એક પ્રતિનિધિમંડળે રાષ્ટ્રપતિ ડો. રાજેન્દ્ર 
પ્રસાદથી મુલાકાત કરી એક દરખાસ્તમાં ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે, ભારતીય 
બંધારણની કલમ ૩૪૭ મુજબ ઉદૂને ઉત્તરપ્રદેશની સ્થાનિક ભાષાની 
હેસિયત આપવામાં આવે. આ દરખાસ્ત ડો. ઝાકિરહુસેનના પ્રમુખપદ 
હેઠળ આપવામાં આવી હતી. તેના પર પંડિત હદયનાથ કન્ઝર્વ, મિસિઝ 
ઉમા નહેરૂ, પંડિત સુંદરલાલ અને કિશનચંદ્રના હસ્તાક્ષર હતા. આ 
દરખાસ્ત પર નહેરૂનો અજોડ તુચ્છકારભર્યો જવાબ તે છે, જે તેમણે 


fi OO 


મોલાના આઝાદના નામે લખેલ પત્ર (૧૨ માર્ચ ૧૯૫૪)માં આપ્યો હતો 
કે, “અરજી કરનારાઓએ આ મામલામાં ઉત્તરપ્રદેશ સરકારથી સંપર્ક 
સાધવો જોઈતો હતો. કેન્દ્ર સરકારની સૂચનાથી કોઈ બંધારણીય કટોકટી 
સર્જાવાનો ભય છે.'' પરંતુ એક બંધારણીય ગુંજાઈશથી લાભ ઉઠાવવામાં 
કોઈ બંધારણીય કટોકટી ઉભી નથી થતી. હા, કોઈ રાજકીય હલચલ 
જરૂર મચી શકતી હતી. જેનો ડર નહેરૂને તે વખતના સામાન્ય વાતાવરણને 
જોઈ પેસી ગયો હતો. (ધી મુસ્વિમ્સ ઓક ઈન્ડિયા : એ.જી.નૂરાની, પેજ-૨૯૯/૩૦૫) 


બાબરી મસ્જિદ જ્યારે તોડી પાડવામાં આવી ત્યારે એક રાજકારણીએ 
આ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, “ભારત 
ફરી અંધકાર તરફ પાછો ફરી રહ્યો છે. અને તેને પાછળ લઈ જવામાં 
હિંસક મૂળભૂતવાદીઓ અને ફાસિસ્ટ પરિબળો જોર લગાવી રહ્યા છે. 
તેમની પ્રસંશા કરવાના લીધે તેમને આ બળ મળ્યું છે કે, તેઓ રાષ્ટ્ના 
પાયાઓને હચમચાવી નાંખે.?' (સન્ડે ઓબ્ઝવર : ૧૪ ડિસેમ્બર ૧૯૯૩) પરંતુ 
૧૩ નવેમ્બર ૧૯૯૩એ તેમણે જ ભાજપની કંઠી બાંધી લીધી. ટાઈમ્સ 
ઓફ ઈન્ડિયાને તેમણે પોતાના પરસ્પર વિરોધાભાસી વલણનો ખુલાસો 
આપતાં કહ્યું કે, “પાછલા નિવેદન સુધી કોમવાદ તથા સેક્યુલરિઝમ 
બાબતે મારા વિચારો અસ્પષ્ટ હતા.” (૨૪ જૂન ૨૦૦૭) મજકૂર 


રાજકારણી કોઈ બીજા નહીં, બલ્કે ખુદ યશવંત સિંહા છે. 


આ બધી ગુલાંટો માત્ર સત્તા હસ્તગત કરવા માટે મારવામાં આવે 
છે. જેની આવડત તેમના વડીલ ચંદ્રશેખર પાસે ન હતી. તેઓ ભાજપ 
સરકારમાં ફાયનાન્સ મિનિસ્ટર હતા, અને ખુદ તેમની કબૂલાત મુજબ 
તેમણે ૧૯૯૮ના બજેટને સંઘના નેતાઓના સલાહ-સૂચન પછી આખરી 
ઓપ આપ્યો હતો. (કન્કેશન ઓક એ સ્વદેશી રિકોમરિ : પેજ-૧૮૩) વાસ્તવિક્તા 
એ છે કે, યશવંત સિહા કોઈ વાદમાં નથી માનતા. એ તકવાદી છે અને 
એમના જેવા ઘણા છે. જો ભાજપને સત્તા મળવાના એંધાણ વર્તાશે, તો 
તેઓ બધા ભાગી-ભાગીને ફરી તેના તંબુમાં આવી જશે. 


૧૬૮ 


આ આખા મામલામાં બધા સેક્યુલરિસ્ટો ખાસ કરીને ભારતીય 
મુસ્લિમો માટે બધુ મોટો પાઠ છે. તે પોતાના અધિકારોની માંગણી તથા 
યોગ્ય ફરિયાદો માટે ચળવળ ચલાવે, પરંતુ એક સેક્યુલર દેશના નાગરિક 
હોવાના નાતે, આ ભાગેડુ વૃત્તિનું ધોતક હશે કે માત્ર પોતાના અધિકારોની 
પ્રાપ્તિ અને ફરિયાદોના નિકાલ માટે રાજકારણમાં ભાગ લેવામાં આવે. 
સેક્યુલરિઝમ અલગાવવાદનું નામ નથી, બલ્કે ઉમળકાભેર પ્રવૃત્તિનું 
નામ છે, બધી રાષ્ટ્રીય પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત થઈ જવાનું નામ છે. પછી તે 
આર્થિક હોય કે સામાજીક, રાજકીય હોય કે બંધારણીય. પરંતુ આજ સુધી 
મુસ્લિમોએ જે માર્ગ અપનાવ્યો છે, તેનાથી નવી દિલ્હીમાં માત્ર ઠગ 
રાજકારણીઓને ફાયદો થયો છે. જે તેઓના હિમાયતી બની માત્ર થોડાક 
લાભો આપી તેમને કોરાણે હડસેલી મૂકે છે. ભાજપે આજ સુધી જે પ્રવાસ 
ખેડ્યો છે, તે એની પાત્રતા ધરાવતું ન હતું, ન જ બાબરી મસ્જિદ તોડી 
શકાય એમ હતી, જો મુસ્લિમોએ પોતાનો ભાર સેક્યુલરિઝમના પલ્લામાં 
નાંખ્યો હોતે. સમય બહુ વેડફાય ગયો છે. જો આવતી કાલની ઘટનાઓના 
ચિલ્લોની અવગણના કરવામાં આવશે, તો એ મૂર્ખતા હશે. કારણ કે દેશનું 
વાતાવરણ બહુ ઝડપથી ખરાબ થઈ રહયું છે. 


કરોડો મુસ્લિમો ક્યાંથી આવી ગયા ? 


આપણા કેટલાક બિનમુસ્લિમ મિત્રોને આશ્ચર્ય છે કે, હજાર વર્ષ પહેલાં 
ભારતમાં જ્યાં કોઈ એક પણ મુસલમાન ન હતો, વીસ કરોડ મુસ્લિમો 
ક્યાંથી આવી ગયા ? પરંતુ તેઓને ક્યારેય એ વાત ઉપર પણ આશ્ચર્ય થયું 
છે કે ભારત જ્યાં વેદિક ધર્મના અનુયાયીઓ બિલ્કુલ ન હતા, અહીંની 
હજારો વર્ષ જૂની કોમો કેવી રીતે તે ધર્મમાં આવી ગઈ ?! પછી તેઓ એ 
પણ ભૂલી ગયેલા છે કે, બૌધ્ધ ધર્મે આ ભૂમિમાં વેદિક ધર્મને કેવી રીતે 
પરાજય આપ્યો અને ત્યાર પછી વેદિક ધર્મે બોધ્ધ ધર્મને શસ્ત્રો તથા 
શાસ્ત્રો વડે કેવી રીતે નામશેષ કરી દીધો ? આ બધી જૂની વાતો છે, તેને 
જવા દો. થોડીક સદીઓ પૂર્વે અહીં એક પણ ખ્રિસ્તી ન હતો, પરંતુ અહીં 


fg 


કરોડથી વધારે ખ્રિસ્તી વસ્તી થઈ ગઈ છે અને દિવસે દિવસે ખ્રિસ્તીઓની 
સંખ્યા વધતી જઈ રહી છે. આ કેમ થઈ રહ્યું છે ? 


ખ્રિસ્તી મિશનરીઓએ આખા વિશ્વમાં એવું જુઠાણું ફેલાવી રાખ્યું 
છે કે, મુસ્લિમોએ તલવારના જોરે પોતાનો ધર્મ ફેલાવ્યો. જો કે સ્વયં 
ખ્રિસ્તીઓને એ વાત સારી રીતે ખબર છે કે, રોમન રાજાઓએ ખ્રિસ્તી 
ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર માટે શું કયું ન હતું ? સ્પેન, પોર્ટુગલ, હોલેન્ડ અને 
ખાસ કરીને અન્ય યુરોપના સામ્રાજયોએ ખ્રિસ્તીમતના પ્રચાર માટે ક્યા 
ક્યા માગો અપનાવ્યા ? તે સિવાય ખુદ હિંદુ રાજાઓ ધર્મ ખાતર શું નહીં 
કરી ગયા ? આવી જ રીતે જો કેટલાક મુસ્લિમ રાજાઓથી આવી હરકતો 
થઈ પણ ગઈ હોય તો માત્ર તેઓ જ સજા તથા ટીકાને પાત્ર કેમ ઠરાવવામાં 
આવ્યા ? 

વિશ્વના બધા ધર્મોમાં માત્ર ઈસ્લામ જ એક એવો ધર્મ છે, જેણે એવો 
વિચાર વિશ્વ સમક્ષ પ્રગટ કર્યો કે, ધર્મ વિશ્વાસનું નામ છે. અને વિશ્વાસ 
તલવારની ધાર અને ભાલાની અણીથી ઉત્પજ્ઞ નથી કરી શકાતો. કુર્‌ૂઆને 
કેરીમમાં છે : “ધર્મની બાબતમાં કોઈ બળજબરી નથી.” અલ્લાહપાકે 
પોતાના પ્રિય પયગમ્બર હઝરત મુહમ્મદ (સલ.)ને ટકોર કરી કે, “તમે 
લોકોને મજબૂર કરશો કે તેઓ ઈમાનવાળા બની જાય ?”” ફન શરીફમાં 
છે કે, “પયગમ્બરનું કામ બળજબરી નથી, બલ્કે પ્રેમપૂર્વક અલ્લાહપાકની 
વાત પહોંચાડી તેને સ્વીકારવા માટે આમંત્રણ પાઠવવાનું છે.” આગળ 
છે : “હે પયગમ્બર (સલ.) ! તમને લોકો માટે શાસક (પોલીસ) બનાવીને 
મોકલવામાં નથી આવ્યા. તમારી ઉપર માત્ર લોકોને સત્ય પહોંચાડી દેવાની 
જવાબદારી છે.” પછી કુર્‌ૂઆને એ પણ સંભળાવ્યું છે કે, ધર્મનો પ્રચાર 
વિશ્વમાં કેવી રીતે કરવામાં આવે. ફરમાવ્યું કે, “તમે તમારા પાલનહારના 
માર્ગ તરફ ડહાપણથી અને બોધવચનોથી બોલાવો. અને તેમની સાથે 
એવી રીતે વાદવિવાદ કરો, જે સુંદર હોય.'” અથાત્‌ સ્વસ્થ ચર્ચા કરો. 


જો એ સાચું હોય કે ઇસ્લામ માત્ર તલવારના જોરે ફેલાયો છે, તો 


૧૬૯ 


વિખ્યાત ઈતિહાસવિદ કાર્લાઈલના તે પ્રશ્નનો શું ઉત્તર છે કે, “હઝ. 
મુહમ્મદ (સલ.)એ હથિયારધારી સેનિકોને કઈ તલવારથી મુસલમાન 
બનાવ્યા હતા ?? આ નિયમ પ્રમાણે તો એમ થવું જોઈતું હતું કે, તે દેશો 
પર ઇસ્લામનો પડછાયો પણ પડવો ન જોઈતો હતો, જ્યાં તલવારે તેમનો 
સાથ ન આપ્યો. જો કે બધાને ખબર છે કે, હબ્શા (ઈથોપીયા) પર 
મુસ્લિમોએ તેના એ ઉપકારના કારણે હથિયાર નહિં ઉઠાવ્યા કે, હબ્શાના 
રાજાએ એક વખત ઈસ્લામના અત્યંત કપરા કાળમાં મુસ્લિમોને આશ્રય 
આપ્યો હતો. છતાં ત્યાંની અડધી વસ્તી આજે પણ મુસ્લિમ છે. આફિકાના 
તે વિસ્તારોમાં જ્યાંથી કોઈ મુસ્લિમ સૈનિક પસાર પણ નહીં થયો હતો, 
ત્યાં ઇસ્લામના અનુયાયીઓની આટલી મોટી સંખ્યા કેમ નજર આવે 
છે ? ચીન ઉપર મુસ્લિમોએ ક્યારેય આકમણ નહીં કર્યું, પરંતુ સાત 
કરોડ મુસ્લિમો ત્યાં કેવી રીતે આવી ગયા ? અલ્જીરિયા, મલાયા અને 
ઈન્ડોનેશિયા મુસ્લિમ શાસકોના હુમ્લાથી હંમેશ સુરક્ષિત રહ્યા, પરંતુ 
ત્યાંની ઘણીખરી વસ્તી મુસલમાન કેવી રીતે બની ગઈ ? તેમજ દૂર પૂર્વના 
અન્ય દેશો તથા ટાપુઓમાં જ્યાં કોઈ મુસ્લિમ સેનિકે કદમ સુધ્ધાં નહીં 
મૂક્યો, ઇસ્લામ તેમની ઉપર કેવી રીતે છવાય ગયો ? તુર્કો તથા 
તાતારીઓએ સ્વર્ય મુસ્લિમો ઉપર તલવાર વીંઝી હતી અને મુસ્લિમ 
સામ્રાજ્યને તોડ્યું હતું, તેમની ઉપર કોણે તલવાર ઉગામી ? અને તેઓને 
કોણે મુસલમાન બનાવ્યા ? 


બીજા દેશોને જવા દો, ખુદ ભારતને લઈ લો. અહીં મુસ્લિમોનો 
વિજયી પ્રવાહ ખયબર ઘાટથી પ્રવેશ્યો અને પંજાબથી પસાર થઈ આસામ 
સુધી પહોંચી ગયો. પરંતુ વાસ્તવમાં તેમની શક્તિનો સ્ત્રોત દિલ્હી, આગ્રા, 
અવધ અને દખ્ખણ જેવા સૂબાઓ રહ્યા. વિચારણીય મુદો એ છે કે, આ 
જ કેન્દ્રીય સ્થાનો પર મુસ્લિમોની સંખ્યા સોથી ઓછી રહી છે. અર્થાત્‌ 
આઠસો વર્ષ પછી પણ ત્યાં મુસ્લિમોની વસ્તી પંદર ટકાથી વધારે વધી ન 
શકી. તેનાથી વિપરિત જ્યાં મુસ્લિમો વધારે સશક્ત ન હતા, ત્યાં તેઓ 
337 


આશ્ચર્યજનક ઢબે બહુમતિમાં છે. દા.ત. બંગાલ, કાશ્મીર અને સિંધ જેવા 
કેન્દ્રથી દૂરના સ્થાનો પર તેમની વસ્તી બહુ વધારે છે. 


દક્ષિણ ઉપર મુસ્લિમોનો હંમેશ કબ્જો રહ્યો. બહમની શાસન પૂરી 
તાકાતથી તેમની ઉપર રાજ કરતું રહ્યું. ત્યાર પછી પણ પાંચ મુસ્લિમ રાજ્યો 
ત્યાં એકી સમયે સ્થપાયેલા રહ્યા. પછી કેટલાય સમય સુધી દક્ષિણના ઘણા 
ખરા વિસ્તારો પર દક્ષિણના નિઝામનો પ્રભુત્વ રહ્યો. છતાં ત્યાં મુસ્લિમોની 
સંખ્યા બહુ જ ઓછી છે. તેનાથી વિપરિત બધા જ ઈતિહાસવિદો એ વાત 
માને છે કે, રાજપૂતોના હિંદુ રાજ્યોને સંપૂર્ણપણે કોઈ મુસ્લિમ રાજા પણ 
નમાવી ન શક્યો. અંગ્રેજોના કાળ સુધી ત્યાંના હિંદુઓના હાથમાં મુસ્લિમો 
માટે તલવારો રહી છે, પરંતુ તે છતાં રાજપૂતાનાનું કોઈ હિંદુ રાજ્ય એવું 
નથી, જ્યાં મુસ્લિમોની નોંધપાત્ર વસ્તી ન હોય. 


સીલોન અને બર્મા પર ક્યારેય મુસ્લિમોએ વિજયધ્વજ ન ફરકાવ્યો, 
પરંતુ ત્યાં પણ મુસ્લિમોની સારી એવી સંખ્યા છે. આ પાછલા કાળની 
ઘટનાઓને પણ જવા દો, અંગ્રેજ શાસનકાળમાં જ્યારે મુસ્લિમોની તલવાર 
બુટી થઈ ચૂકી હતી અને અંગ્રેજો મુસ્લિમોને દબાવવા તથા નામશેષ 
કરવામાં લાગેલા હતા. ૧૮૫૭ પછીની પહેલી વસ્તીગણત્રીથી લઈ 
૧૯૨૧ની વસ્તીગણત્રી સુધી દર દસ વર્ષના આંકડા તપાસો તો જણાય 
આવશે કે, મુસ્લિમોની સંખ્યા સતત વધતી જ રહી છે. અર્થાત્‌ ૭૦-૮૦ 
વષોમાં મુસ્લિમોની વસ્તી ચાર કરોડથી સાત કરોડ સુધી કેવી રીતે પહોંચી 
ગઈ ? અર્થાત્‌ ૧૮૯૧ ઈ.સ.ની વસ્તીગણતરી મુજબ મુસ્લિમોની વસ્તી 
પાંચ કરોડ સિત્તેર લાખ હતી. પરંતુ ૧૯૦૧માં ૬ કરોડ પચ્ચીસ લાખ 
થઈ ગઈ. અને ૧૯૨૧ની વસ્તીગણત્રીમાં ૬ કરોડ સિત્તેર લાખ થઈ ગઈ. 
જરા વિચારો ! માત્ર ત્રીસ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં એક કરોડ મુસલમાન ક્યા 
મહમૂદ અને ઓરંગઝેબની તલવારના જોરે વધી ગયા. પછી આજે પણ 
ભારતના દરેક ખૂણે મુસ્લિમ વસ્તીમાં જે હેરતભયો વધારો નોંધાય રહ્યો 
છે, તે આખરે કઈ અત્યાચારી શક્તિનું પરિણામ છે ? 


૧૭૦ 


અમારા બિનમુસ્લિમ મિત્રોને ભારતમાં ઇસ્લામના પ્રસાર પર બહુ 
જ આશ્ચર્ય છે અને તેઓ પોતાની અજ્ઞાનતા કે દ્રેષના લીધે આનું કારણ 
ક્યારેક ગઝનવીની તલવારને અને ક્યારેક ઓરંગઝેબના અત્યાચારને 
ઠરાવે છે. પરંતુ એ વાત ક્યારેય નથી વિચારતા કે, વિશ્વના દૂરસુદ્રના 
વિસ્તારોમાં અહીં સુધી કે યુરોપ તથા અમેરિકામાં પણ ઇસ્લામનો જે 
ફેલાવો થઈ રહ્યો છે, તે આખરે ક્યા મુસલમાન વિજયી (ફાતિહ)ની 
તલવારનું પરિણામ છે ? ખરેખર વાસ્તવિક્તા એ છે કે, ઇસ્લામ પોતાની 
ખાસિયતોના કારણે ફેલાયો છે. અને આ કારણ ઇસ્લામ ધર્મ પ્રકૃતિ સંમત 
(ભુવાફિકે ફિતરત) છે, એ કારણે પણ ફેલાય રહ્યો છે અને ફેલાતો રહેશે 
અને બિનમુસ્લિમો તેના ફેલાવા પર આશ્ચર્યચકિત થતા રહેશે. 


સોથી વધારે હેરતભરી વાત એ છે કે, વિશ્વના તે ભાગો જે બેદીનીના 
સોથી મોટા કેન્દ્રો છે, ત્યાં પણ ઇસ્લામને અસામાન્ય લોકપ્રિયતા સાંપડી 
રહી છે. દા.ત. પેરિસમાં મુસ્લિમો લાખોની સંખ્યામાં છે. યુ.કે.માં ઘણી 
ઝડપથી ઇસ્લામનો ફેલાવો થઈ રહ્યો છે. ઉત્તર અમેરિકામાં ઇસ્લામ 
પ્રસારની ગતિ અસામાન્ય છે. વિચારવાની વાત છે કે, બેદીનીના આ 
કેન્દ્રોમાં આખરે કઈ તલવારના ભયથી ઇસ્લામ પ્રસરી રહ્યો છે. આ 
હકીકતો ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. 


ભારતીય ઉપખંડમાં મસ્લિમ શાસનના સ્થાપકો 
(ગલામવંશ) 
he ] 


આ અંક આપના હાથમાં આવતા સુધીમાં નવી સરકાર રચાવાના 
કાવાદાવાઓ ચાલી રહ્યા હશે કે પછી સરકાર રચાય ગઈ હશે. તેવા 
સંજોગોમાં ભારતીય ઉપખંડ ઉપર રાજ કરનાર ગુલામવંશના રાજાઓનો 
થોડો ચિતાર રજુ કરૂં છું, જેનાથી ખ્યાલ આવે કે ભારત જેવા વર્ણભેદવાળા 
બ્રાહ્મણવાદી દેશ ઉપર મુસ્લિમોએ સર્વપ્રથમ એક ગુલામને રાજા તરીકે 
નિયુક્ત કયો અને તેણે કુતુબમિનારની ઈમારત ઉપર એક આયત લ્લા 


ઈકરાહ ફિદ્દીન” અર્થાત્‌ ધર્મમાં કોઈ બળજબરી નથી. લખી પોતાની 
કરણી અને કથનીમાં કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કર્યાં વગર સમગ્ર 
ભારતવાસીઓને એક તાંતણે બાંધી મોંગોલો જેવી બરબર, કૂર અને 
ઘાટકી કોમથી ભારતને બચાવ્યું તથા પ્રજાલક્ષી કામો કરી દેશને એવી 
શાંતિ અને સમૃદ્ધિ અર્પણ કરી કે તે સમયના એક હિન્દુ વિદ્વાન પંડિત 
યોગેશ્વરે આ પ્રમાણે લખવા મજબૂર થવું પડ્યું કે, બંગાળથી ગઝની સુધી 
અને દક્ષિણમાં રામેશ્વર સુધી દરેક જગ્યાએ હરિયાળી છે. દરેક વ્યક્તિ 
શાંતિ અને રાહતથી જીવે છે. જ્યારથી આ બાદશાહે (બલ્બન) જગતનો 
બોજ પોતાના સિરે લીધો છે, ત્યારથી ધરતીને સહારો આપનાર શીશનાગ 
ધરતીના બોજથી મુક્ત થઈ ગયા છે. અને વિષ્ણુ ભગવાન રક્ષાનો ખ્યાલ 
છોડીને શાંતિથી દોદાના સમુદ્રમાં આરામ કરે છે. 
(દિલ્હી પુરાતત્વ ખાતાના અજાયબી ઘરમાં મોજૂદ સંસ્કૃત શિલાલેખનો ભાવાર્થ) 
ઈસ્લામી ઈતિહાસની આ બહુ મોટી વિશેષતા છે કે, મુસ્લિમોએ 
જેવો સદૂવતાંવ ગુલામો સાથે કર્યો, બીજી કોઈ કોમે આવો વતાંવ કયો 
નથી. ઈતિહાસની જો વાત કરવામાં આવે તો પ્રાચીનકાળ અર્થાત્‌ 
રોમનકાળમાં ક્યાંય તેનું ઉદાહરણ નથી મળતું. તેમજ અર્વાચીન અર્થાત્‌ 
પાછલી સદો સુધી પશ્ચિમી દેશોમાં પણ તેના દૃષ્ટાંત નથી મળતા. બલ્કે 
ઇસ્લામ સિવાય બધા ધર્મોનો દષ્ટિકોણ લગભગ એવો હતો, જાણે કે 
ગુલામો માનવી જ નથી. તેઓને જાનવરોથી પણ તુચ્છ નજરે જોવામાં 
આવતા હતા. તેનાથી વિપરિત ઇસ્લામનો એ દષ્ટિકોણ કે “ગુલામ સાથે 
સારો વર્તાવ કરવામાં આવે અને તેઓને સમાજની દરેક પ્રકારની સગવડો 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે” ગુલામોની પ્રગતિમાં ઘણો સહાયક પુરવાર 
થયો. આ જ કારણ છે કે, મુસ્લિમ ગુલામોએ વિશ્વના વિવિધ પ્રદેશો પર 
સફળતાપૂર્વક શાસન કર્યું અને ધર્મ ક્ષેત્રે પણ કેટલાક ગુલામોને અગ્રણી 
હેસિયતથી સ્વીકારવામાં આવ્યા. 


જે કાળમાં ઈજીત તથા સિરિયામાં ગુલામોના શાસન સ્થપાયા તેનાથી 


૧૭૧ 


લગભગ ૫૦ વર્ષ અગાઉ ભારતમાં ગુલામોનું શાસન સ્થપાય ચૂક્યું હતું. 
અને તે શાસનના સ્થાપક શિહાબુદ્દીન ઘોરીના એક ગુલામ કુત્બુ્ીન એબક 
હતા. કુત્બુીન એબક પણ યોગાનુયોગે મિસરી ગુલામોની જેમ તુક વંશ 
સાથે સબંધ ધરાવતા હતા. મિસર (ઈજીપ્ત)ના ગુલામ શાસકો અને 
ભારતીય ઉપખંડના ગુલામ શાસકો વચ્ચે કેટલીય બાબતોમાં દિલચસ્પ 
સામ્યતા જોવા મળે છે. દા.ત. મિસરી ગુલામ શાસકો અને ભારતના ગુલામ 
રાજાઓનો સબંધ તુકવંશ સાથે હતો. બજ્ઞેના સંસ્થાપકોના નામ એબક 
હતા. બજ્ઞે સામ્રાજયોમાં એક એક સ્ત્રીએ શાસનની બાગડોર સંભાળી 
હતી. મિસરમાં શજરતુદુરર અને ભારતીય ઉપખંડમાં રઝિય્યા સુલ્તાના. 


કુત્બુદ્દીન એબકે ૧૨૦૬ થી ૧૨૧૦ સુધી ભારતમાં ઘણી શાનશોકત 
સાથે શાસન કર્યું. એબક એક તુક ગુલામ હતા અને ઈરાનના વિખ્યાત 
શહેર નીશાપુરમાં તેમણે શિક્ષણ તથા સંસ્કાર મેળવ્યા હતા. પ્રાચીનકાળની 
જેમ તે વખતે ગુલામોની લે-વેચયનો સિલસિલો જારી હતો. એટલે એક 
વખત શિહાબુદ્દીન ઘોરીએ કેટલાક ગુલામો ખરીદ્યા, પરંતુ કુત્બુ્ીન 
એબકને નહીં ખરીદયા. કારણ કે એબક દેખાવે કુરૂપ હતા. એટલે એબકે 
શિહાબુદ્દીન ઘોરીથી વિનંતી કરી કે, “બધા ગુલામોને તમે તમારા માટે 
ખરીદયા, પરંતુ મને ખુદા ખાતર ખરીદો લો.'” શિહાબુદ્દીન ઘોરી આ વાત 


સાંભળી બહુ ખુશ થઈ ગયા અને તેમને પણ ખરીદી લીધા. 


એબક પોતાની ખુદાદાદ ક્ષમતા તથા બુધ્ધિના કારણે બહુ જલ્દી 
સફળતાના ઉચ્ચ શિખરો પર બિરાજમાન થઈ ગયા. ખુરાસાનમાં જ્યારે 
ખ્વારઝમ શાહ સાથે શિહાબુદ્દીન ઘોરીનું યુદ્ધ થયું, તો એબકે બહુ બહાદુરીનું 
પ્રદર્શન કર્યું. એ જ કારણે શિહાબુદ્દીન તેમનાથી બહુ પ્રેમ કરતા હતા. તે 
ભારતના યુદ્ધોમાં પણ શિહાબુદ્દીનની સાથોસાથ હતા. દિલ્હીથી બનારસ 
સુધીના વિસ્તારો એબકે જ જીત્યા હતા. ૧૧૯૨ ઈ.સ.માં શિહાબુદીને 
એબકની કાબેલિયતના લીધે તેમને ભારત ખાતે પોતાના નાયબ તરીકે 
નીમ્યા. એબક શિહાબુદ્દીન ઘોરીના ઈન્તેકાલ (અવસાન) પછી ૧૨૦૬માં 
341 


એક સ્વતંત્ર શાસક તરીકે રાજસિંહાસને બિરાજમાન થયા અને તેમનું 
પાટનગર લાહોર નકકી થયું. 


કુત્બુદ્દીન એબકે બાદશાહની હેસિયતથી માત્ર ચાર વર્ષ શાસન કર્યું. 
તેમજ શિહાબુદ્દીનના શાસનકાળમાં લગભગ ૧૪ વર્ષ સુધી સૂબેદારના 
(ભારત ખાતેના સોથી ઉંચા) હોદ્દે બિરાજમાન રહ્યા હતા. તે વખતે તેમનું 
પાટનગર દિલ્હી હતું. 


એબક એક ન્યાયી તથા સખી બાદશાહ હતા. તેમની સખાવતના 
કારણે પ્રજા તેમને “લખબખ્શ'” કહ્યા કરતી હતી. આ જ તે બાદશાહ છે, 
જેમણે દિલ્હીના મહરોલી વિસ્તારમાં એક મસ્જિદ બંધાવી. જેનું નામ 
“જુવ્વતુલ ઇસ્લામ?” રાખવામાં આવ્યું. કુતુબ મિનાર તે જ મસ્જિદનો 
મિનારો છે. આજે પણ તે મસ્જિદના અવશેષો મોજૂદ છે. અને કુતુબ 
મિનાર તેના બાંધકામ વખતે વિશ્વની સોથી ઉંચી ઈમારત સમજવામાં 
આવતી હતી. તે મિનારાનું બાંધકામ કુત્બુદીન એબકે ૧૧૯૯ ઈ.સ.માં 
શરૂ કર્યું હતું. પરંતુ તેની પૂણાંહુતિ તેમના અનુગામી સુલ્તાન અલ્તમશે 
કરી હતી. અને તેનું નામ કુતુબ મિનાર રાખવામાં આવ્યું. તેની ઉંચાઈ 
૨૩૮ ફુટ છે અને તેને મુસ્લિમ સ્થાપત્યકળાના સવોચ્ચ નમુનાઓમાં 
ગણવામાં આવે છે. 

કુત્બુ્ીન એબકની વફાત પછી અલ્તમશ (૧૨૧૧-૧૨૩૬) તષ્ય 
પર બિરાજમાન થયા. તેમણે લગભગ ૨૬ વર્ષ સુધી દબદબાભેર તથા 
શાંતિપૂર્વક રાજ ક્યું. કુત્બુદીન એબકે ભારત-પાક ખાતે મુસ્લિમ શાસનનો 
પાયો નાંખી દીધો હતો, પરંતુ તેને વધારે સુદઢ બનાવનાર અલ્તમશ છે. 


તેનું એક કારણ તો એ છે કે, કુત્બુ્દીન માત્ર ચાર વર્ષ સુધી રાજાપદે 
રહ્યા. ત્યાર પછી તેમની વફાત થઈ ગઈ. અને કોઈ પણ વસ્તુને દઢતા 
અર્પવા માટે થોડોક સમય જોઈએ છે અને તે સમય અલ્તમશને મળ્યો. 
અલ્તમશે પોતાના નેતૃત્વમાં દક્ષિણમાં ભસ્પલા તથા ઉજજેનને પણ 
જીતી લીધા અને સામ્રાજ્યને વિસ્તાર્યું. અલ્તમશનો કાળ તે જ કાળ છે, 


૧૭૨ 


જ્યારે આદિવાસી મંગોલ ચંગેઝખાને ઈરાન તથા મધ્ય એશિયા પર 
આકમણ કર્યું અને તે વિસ્તારોને મંગોલોએ બરબાદ કરી નાંખ્યા. પરંતુ 
ચંગેઝખાન સિંધુ નદી પાર કરી ભારત-પાક પર આકમણ કરવાની હિંમત 
કરી ન શક્યો. કારણ કે અહીં એક સશક્ત રાજા અલ્તમશ મોજુદ હતા. 
જેમણે પોતાના શાસનને બહુ મજબૂત બનાવી લીધું હતું. 


અલ્તમશ પણ કુત્બુદીન એબકની જેમ નેકદિલ તથા ન્યાયપ્રિય 
બાદશાહ હતા. તેમણે અત્યાચાર પીડિતોને એ સૂચના આપી હતી કે, 
તેઓ પીળા રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરે, જેથી બાદશાહ જોતાં જ ઓળખી 
જાય કે આ પીડિત છે. અને તેને તત્કાલ ન્યાય અપાવવામાં આવે. તદુપરાંત 
તેમણે પોતાના મહેલના દરવાજાઓ પર ઘંટડીઓ લગાવી રાખી હતી. 
જેની ઉપર અત્યાચાર થતો, તે પેલી ઘંટડી વગાડતો અને અલ્તમશ તરત 
તેની ફરિયાદ સાંભળી ન્યાય તોળતા. અલ્તમશ ભાષા-સાહિત્યમાં પણ 
રસ ધરાવતા હતા. તેમણે બહુ વિશાળ હૃદયથી ભાષા-સાહિત્યને છત્રછાયા 
પૂરી પાડી અને વિદ્ધાનો, સાહિત્યકારો અને કલાકારોને ભેટ-સોગાદ આપતા. 
આ જ કારણ છે કે, તેમના કાળમાં રાજ્ય બહારના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી 
પણ વિદ્વાનો-કલાકારો આવીને તેમના દરબાર સાથે જોડાય ગયા. ૧૨૩૬ 
ઈ.સ.માં અલ્તમશ ફાની દુન્યા છોડી ચાલ્યા ગયા. 


અલ્તમશની વફાત પછી તેમની પુત્રી રઝિય્યા સુલ્તાનાએ કુલ ત્રણ 
વર્ષ સરકાર ચલાવી. અલ્તમશના ૧૯ પુત્રો હતા. પરંતુ રઝિય્યા સુલ્તાના 
તેમની લાડલી પુત્રી હતી. તે ઘણી વખત કહ્યા કરતા હતા કે, “મરદ 
(બહાદુર) તો માત્ર રઝિય્યા છે.” આ જ કારણે અલ્તમશે પોતાની વફાત 
પૂર્વે રઝિય્યાને રાજકુંવરી તરીકે ઘોષિત કરી દોધી હતી. ઇસ્લામી 
ઈતિહાસમાં આ પહેલી ઘટના હતી કે, કોઈ સ્રી સ્વતંત્ર રાણી તરીકે 
નીમાઈ હોય. જો કે ત્યાર પછી શજરતુદુરે મિસરમાં આઠ મહિના સુધી 
શાસન કર્યું. 


એ વાતમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી કે, રઝિય્યા સુલ્તાના એક બહાદુર 


બાપની બહાદુર પુત્રી હતી, પરંતુ ઇસ્લામે સ્ત્રીઓનું કાર્યક્ષિત્ર જુદું રાખ્યું 
છે. અર્થાત્‌ ઘરનું શાસન સ્ત્રીઓના શિરે અને બહારનું શાસન પુરૂષોને 
ખભે છે. એટલે સરકારી અધિકારીઓએ તેમની સરકારને પસંદ ન કરી 
અને તેમની વિરૂદ્ધ મોરચો મંડાયો. અંતે પોતાના જ ભાઈઓથી યુદ્ધ 
કરતાં ૧૨૪૦ ઈ.સ.માં તે મૃત્યુ પામી. 


રઝિય્યાની વફાત પછી કેટલાક વષો સુધી ભારતીય ઉપખંડમાં ઉથલ- 
પાથલ મચેલી રહી અને તે દરમિયાન અલ્તમશના બે પુત્રો બહેરામ અને 
મસૂઉદ એક પછી એક રાજસિહાસને બિરાજમાન થયા. ત્યાર પછી સરકારી 
અધિકારીઓએ સર્વાનુમતે અલ્તમશના ત્રીજા પુત્ર નાસિરૂદીન મહમૂદને 
ઈ.સ. ૧૨૪૬માં પોતાના રાજા તરીકે સ્વીકારી લીધા. 


નાસિરૂદીન મહમૂદ અત્યંત શરીફ અને નેક બાદશાહ હતા. 
બયતુલમાલ (રાજકોષ)ના ખઝાનાને પ્રજાજનોની અમાનત સમજતા હતા. 
એટલે સરકારી ખજાનાનો એક રૂપિયો પણ પોતાના માટે ખર્ચ કરતા ન 
હતા. અને કુર્‌ૂઆને કરીમ લખીને (લહિયાગીરી કરીને) તેની મજૂરી પેટે 
મળેલી રકમથી પોતાની જરૂરિયાત પૂરી કરતા હતા. તે સૂફી ગુણો ધરાવતા, 
રાત્રે ઈબાદતમાં લીન રહેતા રાજા હતા. અને સામ્રાજ્યને પોતાના માટે 
બોજારૂપ સમજતા હતા. પોતાની સજજનતાના કારણે તેઓ ઈચ્છતા હતા 
કે, સરકાર સારી રીતે ચાલે. એટલે તેમણે અલ્તમશના એક ગુલામ 
ગયાષુદ્દીન બલ્બનને પોતાની સરકારમાં વડાપ્રધાન નિયુક્ત કરી સરકાર 
ચલાવવાની પૂરી સત્તા આપી દીધી અને પોતે અલ્લાહપાકની ઈબાદતમાં 
પોતાનો સઘળો સમય પસાર કરતા રહ્યા. નાસિરૂદીન મહમૂદે બલ્બનને 
તાકીદપૂર્વક કહ્યું હતું કે, “તમે કોઈ એવું કાર્ય ન કરતા જેનાથી મારૂં 
ખુદાપાક સામે અપમાન થાય.” 

ગયાષુદ્દીન બલ્બન, જેઓ વડાપ્રધાનપદ મેળવ્યા પહેલાં પંજાબના 
સૂબેદાર રહી ચૂક્યા હતા. સરકાર ચલાવવાના બધા ગુણો તેમની અંદર 
પૂર્ણપણે મોજૂદ હતા. આ જ કારણ છે કે, નાસિરૂદ્દીનના કાળમાં તેમણે 


૧૭૩ 


વીસ વર્ષ સુધી વડાપ્રધાનનું પદ શોભાવ્યું અને નાસિરૂદીન મહમૂદના 
ઈનતેકાલ પછી અધિકારીઓએ તેમને રાજા તરીકે સ્વીકારી લીધા. રાજા 
બન્યા પછી બલ્બને બીજા ૨૦ વર્ષ સુધી શાસનધુરા સંભાળી. અર્થાત્‌ કુલ 
મળી તેમણે ૪૦ વર્ષ સુધી શાસન કર્યું અને પોતાના કબ્જા હેઠળના 
વિસ્તારોમાં શાંતિ સ્થપાયેલી રાખી. 


બલ્બન ઈજી્ના ગુલામવંશના રાજા બેબરસ અને મોરક્કોના રાજા 
યઅકૂબ મરીનીના સમકાલીન હતા. આ ત્રણેય શાસકોને તે કાળની દુન્યાના 
સોથી મોટા શાસકો ગણવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં બલ્બન ગુલામવંશના 
સોથી વિખ્યાત તથા મહાન શાસક હતા. તેઓ તહજજુદની નમાઝ સુદ્ધાંને 
કસમયે પઢવાને (કઝા કરવાને) પસંદ કરતા ન હતા. તેઓ આલિમો અને 
નેક લોકોની સોહબતમાં રહેવા લાગ્યા. 


બલ્બનના શાસનકાળમાં ઈરાન અને તેની સાથે સંલગ્ન વિસ્તારોમાં 
મોંગોલોનો પ્રભાવ વધતો ગયો. મોંગોલોએ કેટલીય વખતે ભારત-પાક 
પર હુમલા કર્યા, પરંતુ બલ્બન અને તેમના પુત્ર મુહમ્મદ સુલ્તાન અને 
મુલ્તાનના ગવર્નર શેરખાને તે આકમણોને ખાળવામાં બહુ નામ મેળવ્યું. 


એક બાજુ મિસરના ગુલામવંશના રાજાઓએ મોંગોલોથી મિસ્રને 
બરબાદ થતાં બચાવી લીધું, તો બીજી બાજુ દિલ્હીના ગુલામવંશના 
રાજાઓએ ભારતીય ઉપખંડને મોંગોલો તરફથી થતી સંભવિત બરબાદીથી 
બચાવી લીધું અને તેનો શ્રેય ખાસ કરીને બલ્બનને જાય છે. 


બલ્બનકાળમાં દિલ્હીમાં તે નિરાશ્રિતોની સંખ્યા હજારોમાં હતી, જે 
મુસ્લિમ દેશોથી મોંગોલોના હુમલા પછી ચાલ્યા આવ્યા હતા. તેઓમાં 
પંદર (૧૫) તો રાજાઓ અને રાજકુંવરોએ આશ્રય લીધો હતો. 

બલ્બન એક પ્રજાપ્રેમી અને ન્યાયી રાજા હતા. તેમના કાર્યકાળ 
દરમિયાન ઘણી જ શાંતિ હતી. અને તે અત્યાચારીઓ સામે સખત પગલાં 
લેતા હતા. આ જ કારણ હતું કે, કોઈ સરકારી હોદેદાર ભયના માર્યાં 


પ્રજાજનો પર જુલમ કરતો ન હતો. 


એક વખત બદાયુના ગવર્નરે એક નોકરને કોઈ પણ ગુના વગર 
મારી નાંખ્યો. મરનારની પત્નીએ રાજાને આ ઘટનાની જાણ કરી. રાજાએ 
પેલા ગવર્નરને બોલાવી દંડપેટે મારી નાંખ્યો અને તેની લાશને બદાયુના 
કોટના દરવાજે લટકાવી દીધી. જેથી લોકો તેનાથી બોધ ગ્રહણ કરે. આવી 
જ રીતે હેબતખાન જે બલ્બનનો બહુ સારો મિત્ર હતો, તેણે એક ગરીબ 
માણસને મારી નાંખ્યો. બલ્બનને જ્યારે આની જાણ થઈ, તો તેણે 
હેબતખાનને બોલાવી પાંચસો કોરડાઓ વીંઝયા અને પછી મૃતકના 
વારસોના સુપરદ કરી દોધો કે તેના ભાનમાં આવ્યા પછી જેવી રીતે ચાહો 
તેવી રીતે બદલા રૂપે મારી નાંખો. અંતે હેબતખાનના ઘરવાળાઓએ 
મૃતકની પત્નીને માલ વડે દંડ આપી તેની જાન બચાવી. આ કડકાઈનું 
પરિણામ એ આવ્યું કે, ઉંચામાં ઉંચો સરકારી અધિકારી પ્રજા પર અત્યાચાર 
કરતો ન હતો. 


તેઓ શરીઅતની સવોપરિતાને માનનારા હતા અને પ્રજાની ખૂશી 
તથા વિશ્વાસ પ્રાત કરવો તેમના મતે બહુ જરૂરી હતું. તે ઈચ્છતા તો 
પોતાના સામ્રાજ્યને હજુ વિસ્તારી શક્યા હોત, પરંતુ તેમનું માનવું હતું કે, 
“બીજાના દેશ પર કબ્જો કરવા કરતાં સારૂં એ છે કે, પોતાના જ દેશને 
મજબૂત બનાવવામાં આવે અને શાસનના ક્તંવ્યોને સારી પેઠે અદા કરવામાં 
આવે.'' તેમણે સરકારી અધિકારીઓમાં ફેલાયેલી બદીઓ ભ્રષ્ટાચાર, 
શરાબ, જુગાર ઉપર સખત પાબંદી લાદી દીધી. એકંદરે બલ્બન એક નેક, 
બહાદુર, ન્યાયી અને સખી રાજા હતા. બલ્બને ૨૦ વર્ષ શાસન કર્યું અને 


પછી ૧૨૮૬માં વફાત પામ્યા. 


બલ્બનની વફાત પછી તેમનો પુત્ર મુઈઝુદીન કયકબાદ જે માત્ર ૧૭ 
વર્ષનો હતો, દિલ્હીના તષ્ય પર બિરાજમાન થયો. પરંતુ કયકબાદ પોતાના 
પિતાના પદચિલ્યો પર ચાલી ન શક્યો. તે બહુ જલ્દો અય્યાશ બની ગયો. 
જ્યારે દેશની સ્થિતિ બગડવા લાગી તો પંજાબના ગવર્નર જલાલુદ્દીન 
ફિરોજ ખીલજીએ ૧૨૯૦માં દિલ્હીના તષ્વ પર કબ્જો કરી લીધો અને 


૧૭૪ 


ખીલજી પરિવારના શાસનનો પાયો નાંખ્યો. અને ભારતીય ઉપખંડમાંથી 
ગુલામ વંશનું શાસન ખત્મ થઈ ગયું. કુલ મળીને ગુલામવંશના રાજાઓએ 
૮૪ વર્ષ દિલ્હી પર શાસન કર્યુ. 


મસ્લિમ શાસનની ઝાંખી હિંદુ વિદ્વાનોની કલમે 


પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધની સમાપ્તિ પર (૧૯૧૮) ખિલાફત ચળવળ શરૂ 
થઈ તેના લીડરો સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં પણ અગ્રેસર હતા. જેના પ્રતાપે 
હિંદુ મુસ્લિમ એકતામાં વધારો થયો અને અંગ્રજો વિરૂહની ચળવળ નવા 
જોમ જુસ્સા સાથે સમગ્ર દેશમાં પ્રસરી ગઈ. અંગ્રેજ બહાદુર સમજી ગયા 
કે હિંદુ મુસ્લિમ એકતા ગણત્રીના દિવસોમાં જ તેમને ભારત છોડવા 
મજબુર કરશે, માટે તેમણે બન્નેવ કોમો વચ્ચે વેમનસ્ય અને નફરતના 
બીજ વાવવા માંડયા. મુસ્લિમ શાસકો વિરૂદ્ધ ખોટો મનઘડત ઈતિહાસ 
ચીતરી તેમને મંદિરો તોડનારા, જુલ્મી, અત્યાચારી અને કટઢરવાદી સાબિત 
કરવાની કોશીષ કરી, જ્યારે કે વાસ્તવિકતાથી એને કોઈજ સંબંધ નથી. 


મધ્યયુગની લડાઈઓ ફકત વધુથી વધુ પ્રદેશ ઉપર કબ્ઝો કરવા માટે 
જ હતી. ધર્મથી એને કોઈ જ સંબંધ ન હતો. એનો જીવંત પરાવો છે કે 
મહમૂદ ગઝનવી જેવા બદનામ બાદશાહની ફોજમાં ઘણા હિંદુ સિપાહીઓ 
હતા, જે ગઝનવી સાથે રહી મધ્ય એશિયા સુધી પહોંચી લડયા હતા. 
ગઝનવીના ફોજી કમાન્ડર તિલકે મુસ્લિમ બળવો પણ રોકયો. 
(ડો. તારાચંદનું પુસ્તક ભારતીય કલ્ચર) 
એજ પ્રમાણે પુથ્વીરાજની ફોજમાં અફઘાન સિપાહીઓ અને મુહમ્મદ 
ઘોરીની ફોજમાં રાજા જમ્મુનનો પત્ર પોતાના સહ ધર્મીઓની વિરૃદ્ધ લડવા 
માટે આવ્યો હતો. (પ્રો.વાસ્તવ, આગ્રા કોલેજ) ગઝનવી મહત્વાકાંક્ષી 
જરૂર હતા. જેથી ગઝની આજુબાજુના બાદશાહ અને રાજાઓ સાથે તેમની 
લડાઈ રહેતી હતી. તેમણે જેમ હિંદુઓ સાથે જંગ ખેલ્યો, તેમ મુસ્લિમ 
બાદશાહો સાથે પણ યદ્ધ લડયા. તે છતાં રાજા હોવાની હેસિયતથી પોતાની 
હિંદુ પ્રજા સાથે ઘણો જ સારો સંબંધ રાખ્યો. ગઝની શહેરમાં હિંદઓના 
347 


મહોલ્લા હતા, જેમાં તેઓ આઝાદીથી પોતાની ધાર્મિક વિધિઓ અને 
રિવાજો કરતા હતા. ગઝનવીના સિક્કા ઉંપર સંસ્કૃત ભાષાના શબ્દો કોતરેલા 
હતા. તે શાન પ્રેમી હતા. તેમની સાથે સંસ્કૃત અને હિંદીના અનુભવી પંડિતો 
પણ હતા. યુદ્ધ દરમિયાન મથરાના મંદિરોની કલા અને સૌદર્યથી પ્રભાવિત 
થઈ પોતાની નોધપોથીમાં (બાબરની જેમ) તેના ઘણા વખાણ કર્યા છે. 
અલ્બેરૂની જેવા ભારત પ્રેમીનું તેમના દરબારમાં પ્રોત્સાહન પામવું જ તેમની 
ધાર્મિક સહિષ્ણતાની નિશાની છે. (સી.વી. વૈદીયા-મંબઈ યુનિવરસીતી) 


શહાબદ્‌ીન ઘોરી ગુજરાતથી હારીને ગઝની પાછા ફર્યા ત્યારે કોઈએ 
પત્ર લખ્યો કે અણહિલવાડના હિંદુ વેપારી (વિશાલ)નો દસ લાખ રૂપિયાનો 
માલ ગઝનીમાં પડયો છે, તેના ઉંપર કબ્ઝો કરવાથી યદ્ધની આર્થીક ખોટ 
દૂર થશે, તો પત્રની પાછળ ઘોરીએ લખી આપ્યુ કે વિશાલના માલ ઉપર 
કબ્ઝો કરવો “હરામ? છે. 


નાસિઢદીન ઘણા જ ન્યાયી, રેયતનું ભલુ ચાહનાર રાજા હતા. પોતાના 
હાથથી કર્આન લખી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. સરકારી ખઝાના- 
માંથી એક પણ પાઈ લેતા ન હતા. તેમની પત્નીએ ઘરકામ માટે નોકરની 
માંગ કરી, તો જવાબ આપ્યો કે સરકારી ખઝાનામાં લશ્કર, ગરીબો, 
વિધવાઓ અને અનાથોનો હક્ક છે, માટે ધીરજથી કામ લે. આજના પ્રજાના 
ભોગે વેભવ અને વિલાસ અતિ ખર્ચાળ પ્રધાનો પાઠ લે. (રો. વાત્સવ) 


દિલ્હીથી ૧૨ માઈલ દૂર (પાલમ પાસે) એક ગામના કવા ઉપર 
સંસ્કૃત ભાષામાં પથ્થર કોતરેલો હતો, જે હાલ દિલ્હીમાં પરાતત્વ ખાતાના 
અજાયબી ઘરમાં મોજુદ છે, જેમાં પંડિત યોગેશ્વરે મુસ્લિમ શાસકો 
(કૃતબદ્દીનથી બલ્બન સુધી) વિશે લખ્યું છે કે, બૅંગાળથી ગઝની સુધી 
અને દક્ષિણમાં રામેશ્વરમ સુધી દરેક જગ્યાએ હરિયાળી છે. દરેક વ્યકિત 
શાંતિ અને રાહતથી જીવે છે. જયારથી આ બાદશાહે (બલબન) જગતનો 
બોજ પોતાના સિરે લીધો છે, ત્યારથી ધરતીને સહારો આપનાર શીશનાગ 
ધરતીના બોજથી મકત થઈ ગયા છે. અને વિષ્ણુ ભગવાન રક્ષાનો ખ્યાલ 


૧૭૫ 


છોડીને શાંતિથી દોદાના સમદૂમાં આરામ કરે છે. (એ.યુસુક અલી) 


અલાઉદદીને પોતાની હકમતને સંપુર્ણ બિનસાંપ્રદાયિક અને સેકયુલર 
બનાવી હતી. તેમની સખ્તી હિંદઓ કરતા મુસ્લિમ અમીરો ઉપર વધારે 
હતી. તે ફકત દેશમાં શાંતિ અને મજબત વહીવટ ચાહતા હતા. દરેક 
સરકારી ક્ષેત્રની જાતે દેખરેખ રાખતા. મોંગલોના સખ્ત હમલાઓથી તેમણે 
ભારતીય સરહદોની રક્ષા કરી, જેમણે મધ્ય અને પશ્ચિમ એશિયામાં 
ખુનામરકી મચાવી હતી. 


જીવન જરૂરિયાતની પ્રત્યેક વસ્ત ઘણી જ સસ્તી મળતી. નશાબંધી, 
બળાત્કાર અને વેશ્યાવૃતિ તેમણે સખ્ત હાથે ડામી. તે પ્રથમ શાસક છે, 
જેમણે દક્ષિણના રાજયોને કેન્દ્ર સરકારમાં ભેળવી “અખંડ ભારતનું 
સ્વપ્ન સાકાર કર્યું. 

મહમ્મદ તઘલકે હિંદુઓને મોટા હોદ્દાઓ આપ્યા. સતી થવા પર 
પાબંદી લગાવી. 

ફીરોજશાહ તઘલકે ભારતમાં પ્રથમ સરકારી હોસ્પિટલો ખોલી, 
તેમણે ૧૫૦ કવા,૧૦૦ પુલ, ૫૦ બંધો, ૨૦૦ શહેરો, ૧૦% મહેલો, 
૧૦૦ વિશ્રામ ગહો અને સંખ્યાબંધ નહેરો ખોદાવી અને સંખ્યાબંધ બાગ 
બગીચા લગાડયા. 

પ્રો. ઈશ્વરી પ્રસાદી લખે છે કે, મધ્યયુગના મુસ્લિમ શાસકોએ પોતાની 
હકમતને સેક્યુલર બનાવવામાં ઘણી બહાદુરીના પગલાં ભર્યા. એવા 
કાયદાઓ અમલમાં મુકયા જેનાથી સામાન્ય પ્રજાને (જેમાં બહુમતિ 
હિંદુઓની હતી) વધુથી વધ રાહત પહોંચે. જીવન જરૂરિયાતની પ્રત્યેક 
વસ્ત છટથી મળતી. તેમણે ખેતી અને વેપારને ખબ પ્રગતિ આપી. હિંદુઓને 
ધાર્મિક અને સાંસ્કતિક આઝાદી આપી હતી, તેમના પર્સનલ લોને માન્યતા 
આપી. અને તેને અમલમાં મૂકવા સરકારી અદાલતોમાં પંડિતો નિયુકત 
કર્યા. તેમણે ધર્મને રાજકારણથી દૂર રાખી પોતાની સંપૂર્ણ શકિત પ્રજાહિત 
કાર્યોમાં લગાડી. પ્રથમ મુસ્લિમ ઈમારત કતુબમિનારના પહેલા 


માળે આયત : “લા ઈકરાહ ફીદ્દીન' (એટલે કે ધાર્મિક બાબતમાં કોઈ જ 
બળજબરી નથી) લખી. જેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, મુસ્લિમ શાસન પહેલાથી 
જ બિનસાંપ્રદાયિક હતું. 


મુસ્લિમ શાસનમાં હિંદુ સંસ્કૃતિ એટલા માટે સલામત રહી કે 
હકમતની વ્યવસ્થા હિંદઓના હાથમાં જ રહી. ઘણા ઉચા હોદ્દાઓ ઉપર 
હિંદુઓને બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા. ધાર્મિક સંતો, મહંતો અને 
બાહ્ષણોનું સન્માન કરવામાં આવત હતુ. અલાઉદીન જેવા શક્તિશાળી 
રાજા આચાર્ય મહાસેનને કર્ણાટકથી પોતાના દરબારમાં બોલાવી ધાર્મિક 
ચર્ચા કરાવતા હતા. 


દિગમ્બર પંથના આચાર્ય પોરનીચંદ્ર અને શ્વેતાંબર યોગી રામચંદ્ર 
સુરીનું અલાઉદ્દીનના દરબારમાં ઘણું જ માન હતું. ગ્યાસુદીન તઘલકના બે 
ગવર્નરો જૈન હતા. રત્નશિખર કીરોજ શાહના માનીતા દરબારી કવિ હતા. 


મસ્લિમ શાસકો પોતાની સાથે દરેક ક્ષેત્રને લગતા અનભવી માણસો 
લઈને આવ્યા ન હતા, જેથી હિંદુઓને દરેક ખાતામાં નિયુકત કર્યા, નહિ 
તો દેશનો વહીવટ ખોરવાઈ જતે. હિંદુ કારીગરોએ મુસ્લિમ ઈમારતો 
બાંધી, ટંકશાળોમાં સિક્કા છાપ્યા, હિસાબો લખ્યા, પંડિતોએ હિંદુ લો પર 
અમલ કરાવવા બાદશાહોને સલાહ સૂચનો આપ્યા. 


મુસ્લિમ શાસકોની બિન સાંપ્રદાયિકતાનો પુરાવો એ છે કે જયાં જયાં 
એમની સત્તા હતી, ત્યાં આજે પણ મસ્લિમોની સંખ્યા ઘણી જ ઓછી છે. 
ઉત્તર ભારતમાં ૭૦૦ વરસના લગાતાર શાસન બાદ પણ મુસ્લિમો ૧૫ 
ટકાથી વધી ન શકયા. એ જ પ્રમાણે મહારાષ્ટ્રમાં બહમનીવંશ અને 
હૈદરાબાદમાં નિઝામનું રાજ હોવા છતા પણ મુસ્લિમો લઘુમતીમાં છે. 
એની તુલનામાં બંગાળ, કાશ્મીર અને દક્ષિણની પૂર્વ-પશ્રિમ સમુદ્રપટી 
મલબાર, કેરાલા, મદ્રાસ, વગેરે જગ્યાઓ જયાં હિંદુ શાસન હતુ, ત્યાં 
મસ્લિમોની સંખ્યા સારા પ્રમાણમાં છે. 


૧૭૬ 


પંડિત સુંદરલાલ લખે છે કે આ ખ્યાલ સદંતર ગલત છે કે ઈસ્લામ 
તલવારના ઝોરે ફેલાયો, કારણ કે જગતનો ઈતિહાસ સાક્ષી આપે છે કે 
કોઈ ધર્મ તલવારના ઝોરે ફેલાય શકતો નથી.( કારણ કે ધર્મનો સંબંધ 
આત્માની શ્રદ્ધાથી છે, બાહા શરીરથી નથી.) ઈસ્લામનો ઉદય એવા 
સંજોગોમાં થયો જયારે પેગમ્બર (સલ.)ની મદદ કરનાર કોઈ જ ન હતુ, 
તો પછી તલવાર ચલાવનાર ક્યાંથી લાવ્યા ? અસલ વાત એ છે કે તે 
માણસના અંતરમાં પોતાનુ સ્થાન મેળવી લે છે. ભારતમાં બહારથી 
આવનાર મસ્લિમોની સંખ્યા આંગળાના વેઢે ગણી શકાય છે. વધુ પ્રમાણ 
અહિયાના અસલ વતનીઓનુ જ છે, જે ઈસ્લામથી પ્રભાવિત થઈ 
મુસલમાન થઈ ગયા. તેમાં ઈસ્લામની સાદગી અને સમાનતાના નિયમોએ 
મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. હઝરત ખ્વાજા અજમેરી (રહ.)ના હાથે જ 
લગભગ એક કરોડ વ્યકિતઓએ ઈસ્લામ સ્વીકાર્યો. રાજપુતોના પ્રદેશો 
ઉપર મુસ્લિમોનો સંપૂર્ણ કબ્ઝો કદાપી થઈ શકયો નથી છતાં ત્યાં 
મુસ્લિમોની વસ્તી ઓછા વત્તા અંશે જરૂર છે. સિલોન અને બર્મા ઉપર 
મુસ્લિમોએ કદી કબ્ઝો કર્યો નથી. છતાં ત્યાં મુસ્લિમો સારા પ્રમાણમાં છે. 


૦૦૦ વર્ષના શકિતશાળી શાસન છતાં મુસ્લિમોની વસતી ઓછી 
હોવ એ જીવંત પુરાવો છે કે આ અરસામાં હિંદુ ધર્મ સલામત રહો, બલ્કે 
આ સમય દરમ્યાન હિંદુ ધર્મગુરૂઓએ ધાર્મિક પ્રગતિ માટે વખતોવખત 
જરૂરી સુધારાઓ પણ કર્યા. 


દક્ષિણ ભારતમાં ઈસ્લામના જલ્દીથી પ્રસરવાનું કારણ ત્યાંના દલિતો 
સાથે સુવર્ણ જાતિઓનો અછૂતનો વર્તાવ હતો. પોતાના કવાથી પાણી ન 
પીવા દેવું અને તેમની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન સંબંધો ન બાંધવા વિગેરે. 
જયારે મુસ્લિમો તેમનાથી હળી મળી ગયા. તેમને પોતાના ઘરોમાં આવવા 
દીધા. તેમની સ્ત્રીઓ સાથે લગ્ન વહેવાર સ્થાપ્યો. આ પ્રકારના સમાનતાના 
વહેવારથી પ્રભાવિત થઈ તેઓ મસલમાન થવા માંડયા. 


હિંદુ મુસ્લિમ એકતા સાધવામાં અલ્બેરૂની અને અમીર ખસ્રૂ જેવા 
351 


ભારત પ્રેમીઓને કદી ભૂલી શકાય એમ નથી. વિદેશીઓમાં બેરૂની પ્રથમ 
વ્યકિત છે, જેમણે ભારતીય જ્ઞાન ભંડારોથી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી જગત 
સમક્ષ હિંદુ ફિલોસોફી અને તર્કશાસ્ત્ર રજુ કરી, તેને જીવનદાન આપ્યું. 
ભારતીય જ્ઞાનનું ફારસી અરબીમાં રૂપાંતર કર્યુ. ભારતના શહેરોનું 
અક્ષાંશ-રેખાંશ પણ નકકી કર્ય. ભારતની જમીનની માપણી કરી. પોતાના 
પસ્તકોમાં હિદઓની બદ્દિ, ચિંતન મનન, તર્કશાસ્ત્ર, વેદશાસ્ત્ર, ન્યાય 
પદ્વિત, તેમનાં સંપ્રદાયો, મખ્ય રીતરિવાજો વિગેરે બાબતોની ઘણી જ 
રસપ્રદ માહિતી આપી, તેમના ગણ ગાયા છે. મુસ્લિમોએ ભારતના બધા 
જ ધર્મોનો ઉંડાણથી અભ્યાસ કર્યો, અને પ્રત્યેક વસ્તુઓના વખાણ કરી 
જગત સમક્ષ ભારતીય સંસ્કૃતિનો પરિચય કરાવ્યો. 


અમીર ખસ્રૂએ હિંદી, ફારસી તથા અરબીમાં ભારતીઓ અને 
ભારતીય સંસ્કૃતિના ખૂબ વખાણ કર્યા છે. ભારતીય ફલોની રંગત,રેશમી 
કપડાંની શણગારતા, હિંદી ભાષાની મીઠાશ, ભારતીય સૌદર્ય, આબોહવા, 
પક્ષીઓ તથા ખગોળ, તર્ક અને વેદિકશાસ્ત્રના પણ પોતાની શાયરીમાં 
ખુબ જૂમી જૂમીને ગુણ ગાયા છે. ફારસીમાં પ્રથમ ભારત પ્રેમની અવાજ 
ખસ્રૂએ ગુંજતી કરી. “બેહિશ્તી ફરઝ કન હિંદસ્તારા-કઝ આંઝા નિસ્બસ્ત 
ઈબોસ્તોરા.” વગરના આદમો તાઉસઝ આંજા કજા ઈ 'શદન્દે મંજીલ 
આરાઈ - એટલે કે ભારત ધરતીનું સ્વર્ગ છે. એટલા જ માટે હઝરત 
આદમ (અહે.) અને મોર (સ્વર્ગીય પક્ષી) ભારતમાં ઉતર્યા. 

મસ્લિમ સુફી-સંતો અને હિંદુ ભકિતિપંથે પણ હિંદુ મસ્લિમ સંબંધોને 
ઘનિષ્ઠ બનાવવામાં મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. 

ધાર્ભિક બાબતોમાં બન્નેવ કોમો પોતાની વિભિન્ન માન્યતાઓને લઈ 
સંગમ પેદા ન કરી શકતી હતી, તો બાધકામ, નૃત્ય અને કલાકારીગીરી 
વિગેરેમાં તેમનો વેચારિક અને કલાત્મક મેળાપ થઈ ગયો, ઈમારત 
બનાવવાનો જે પ્લાન મસ્લિમ બાદશાહોના વિચારમાં આવતો તેને 
ઈમારતનું સ્વરૂપ ધારણ કરવા માટે હિંદુ મિસ્ત્રી અને કારીગરોની બુદ્ધિમાં 


fg OO 


૧૭૭ 


ફિટ થવુ જરૂરી હતું. મુસ્લિમ ઈમારતોમાં હિંદુ કલા અને હિંદુ ઈમારતોમાં 
મુસ્લિમ કલા અને આર્ટનો નમૂનો જોવા મળતો. ગ્વાલિયરના રાજા 
માનસીંઘનો કિલો, જોધપર રતનપરનું મંદિર, અજમેરની જામેઅ મરિજિદ, 
અમદાવાદ, જોનપર વિગેરે જગ્યાઓના મંદિરો, મસ્જીદો અને શાહી 
મહેલો,હિંદ-મસ્લિમ કલા આર્ટ અને કોમી એકતાના શાનદાર નમુના છે. 


માટે ફકત હિંદુ કલા જોઈ કોઈ મસ્જિદને મંદિર કહેવું યોગ્ય નથી. 
બલ્કે વિચારવાનું છે કે, જે સંસ્કૃતિને આપણા પૂર્વજોએ હિંદુ-મુસ્લિમ 
એકતા સ્વરૂપે અપનાવી, આપણે તેને જ બન્નેવ કોમો વચ્ચે નફરત અને 
વેમનસ્યનું બિદુ સમજી તેનું ઘોર અપમાન કરી રહ્યા છે. 


અંકુશ વગરની જીભ અને કલમના નકસાનો 


Nath Ns NS 


હે ઈમાનવાળાઓ ! ઘણી ખરી ધારણાઓથી દૂર રહો, કેમકે કેટલીક 
ધારણાઓ પાપ હોય છે. [સ્રએ હજૂરાત-૧૨/ 


હઝરત અબૂ હરેરહ રદી.થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ (સલ.)એ 
ફરમાવ્યું કે, ધારણા, અટકળ અને પાયા વગરના અનુમાનો કરવાથી 
બચો. કેમકે અનુમાન મોર્ટુ જૂઠ છે. /મિશ્કાત-૪૨૭/ 


મુનાફિકો તેમજ કેટલાક કાચા મુસ્લિમોની ટેવ હતી કે કોઈપણ 
સારી માઠી ખબર સાંભળતાં જ તેને મશહર કરી દેતા. કાચા મસ્લિમો 
નાદાનીથી, પણ મુનાફિકો તો ઈજા પહોંચાડવાના આશયે જ તેમ કરતા 
હતા. તેમાં મુસલમાનોને નુકશાન પહોંચવાનો વિશેષ સંબંધ હોવાથી પ્રત્યેક 
બાબતે પ્રથમ સરદારો અને જવાબદાર વ્યકિતઓ સમક્ષ રજૂ કરવાનો 
હકમ થયો, કે જેથી તેની તપાસ કર્યા પછી જાહેર કરવા જેવી બાબત હોય 
તો જાહેર કરવાનો હુકમ આપે અથવા કંઈ યોગ્ય હોય તેવો હકમ આપે. 
તો તેના ઉપર સો મુસ્લિમો અમલ કરે. એક આયતમાં તેના અનુસંધાનમાં 
ફરમાવ્યું છે કે... 

“અને જ્યારે તેઓની પાસે સલામતી અથવા ખોફની કોઈપણ નવી 


fg 


ખબર પહોંચે છે તો તેઓ તેને તરત જ મશહર કરી દે છે. પણ તેમ ન 
કરતાં જો તેઓ તે વાતને રસૂલુલ્લાહ (સલ.) સુધી અને તેઓ માંહેના 
અધિકારવાળા લોકો સુધી પહોંચાડી આપત તો તેઓમાંથી જે લોકો 


NO 


ચોકસાઈ કરનારા છે તેઓ તેની ચોકસાઈ કરી લેત.'” /નિસાઅ-૮૭/ 


એક હદીસમાં છે કે જૂઠ બોલવું ન તો હકીકત (વાસ્તવ)માં જાઈઝ છે, 
ન તો અમસ્તા મજાકમાં. તેમજ આ પણ યોગ્ય નથી કે તમારામાંથી કોઈ 
પોતાના બાળક સાથે કોઈ વસ્તુનો વાયદો કરી લે અને પછી તે પરો ન કરે. 


સૂરએ કહફ આયત નં. ૪૯માં છે : “અને હિસાબના આમાલનામા 
ખલ્લા મૂકવામાં આવશે, ત્યારે તું ગનેહગારોને જોઈશ કે તેમાં જે કાંઈ 
(લખાયેલું) હશે તેનાથી તેઓ ડરતા હશે અને કહેતા હશે કે હાય અમારી 
કમબખ્તી ! આ આમાલનામાની અજીબ હાલત છે કે એણે ન કોઈ નાની 
વાત છોડી, ન કોઈ મોટી વાત છોડી, પરંત સોને લખી રાખી છે. અને 
તેઓએ જે કંઈ દુનિયામાં કર્યું હશે તે સઘળ (નોંધ થયેલું) પોતાના સામે 
જોશે અને તારો પરવરદિગાર કોઈના ઉપર ઝુલ્મ કરશે નહિ.” 

આપે (સલ.) ઝુબાનની હિફાઝત કરવાની ખાસ તાકીદ ફરમાવી છે. 
ઝુબાન અને શર્મગાહની હિફાઝત કરવાની ગેરંટી આપનારને જન્નતની 
ગેરંટીનો વાયદો કર્યો છે. એક હદીષ શરીફમાં છે કે, સારા મુસલમાન 
હોવાની નિશાની એ છે કે, તે બેકાર અને વ્યર્થ વાતોથી પરહેઝ કરે. એક 
હદીષ શરીફમાં છે કે, શયતાન માનવીનું રૂપ ધારણ કરી લોકો પાસે જાય 
છે અને તેમને જૂઠી અફવાઓ સંભળાવે છે, ત્યારપછી લોકો વિખરાઈ 
જાય છે. તેમાંથી એક કહે છે કે, મેં એવા માણસને વાત કરતાં જોયો હતો 
જેનો દેખાવ તો મને ખબર છે, પરંત તેના નામની મને ખબર નથી. આ 
હદીષ શરીફથી માલુમ પડે છે કે, ખોટી અફવાઓ ફેલાવવી અને તપાસ 
કર્યા વિના અફવાઓ ઉપર વિશ્વાસ કરી લેવો બંનેવ શયતાની કામ છે. 


જે લોકો ડાયરેકટ જૂઠ બોલવાથી ડરે છે, તે પણ બેબનિયાદ અને 
તહકીક વગર વાતો બીજાના માથે ચઢાવી દે છે “લોકો આમ કહે છે” લોકો 


૧૭૮ 


આવી વાતો કરે છે. આ પ્રમાણેના શબ્દો પોતાના ઉપર જૂઠના આક્ષેપથી 
બચવા માટે કહે છે. અને જૂઠ લોકોમાં ચાલી શકતું ન હતું, તેને આ પ્રમાણેના 
સારા શબ્દો ઉપર સવાર કરીને ફેલાવવામાં આવે છે. એટલા માટે આપે 
(સલ.) આ પ્રમાણેના ફકરાને ““જૂઠની સવારી''થી સંબોધ્યો છે. 


આ જ વાતને સાદા શબ્દોમાં આપ (સલ.)એ આ પ્રમાણે દર્શાવી 
છે કે, “માણસના જૂઠા હોવા માટે એટલી વાત કાફી છે કે તે બધી જ 
વાતો જે તેણે ગમે ત્યાંથી સાંભળી હોય, તેને તહકીક વગર બીજી વ્યકિત 
સમક્ષ વર્ણન કરી દે.” 

ઉપરોકત બંને હદીષોનો ભાવાર્થ એ છે કે, એક સાચા મુસલમાન 
માટે જાઈઝ નથી કે તે દરેક કાચી પાકી વાત ગમે ત્યાંથી સાંભળી તેને 
લોકોમાં પ્રચલિત કરી દે. આ પ્રમાણે અફવાઓ ફેલાય છે, જુઠી વાતો 
સમાજમાં વહેતી થાય છે. કરઆન શરીફમાં આ પ્રમાણે તહકીક વગરની 
વાતો વહેતી કરવાને મુનાફિકોની આદત (નિશાની) બતાવી છે. જે આપના 
સમયમાં મુસ્લિમ સમાજમાં જુઠી અફવાઓ ફેલાવવામાં નિષ્ણાંત હતા. 


ઉપરોકત નસીહતોથી ઈસ્લામનો ઉદ્દેશ એ છે કે, દરેક મુસલમાન 
સમાજનો જવાબદાર અંગ બની જીવન ગઝારે. તેના મોઢાથી જે વાત 
નીકળે તે સાચી અને ખરી હોય. તે પોતાની કથની અને કરણીથી 
બેજવાબદાર સાબિત ન થાય. કંઆંન શરીફમાં છે કે, માણસ જે વાત પણ 
ઉચ્ચારે છે તેને રેકોર્ડ (સુરક્ષિત) કરનાર એક ફરિશ્તા હર વખત તેયાર 
છે. સારાંશ કે, માણસ એમ ન સમજે કે, તે જે વાત ઝબાનથી બોલી 
રહયો છે તે વાતાવરણમાં ફના થઈ જાય છે, બલ્કે તેનો રેકોર્ડ થાય છે. 
અને આખિરતમાં તેનો દરેક વ્યકિતએ જવાબ આપવો પડશે. 


ઝુબાનની જેમ કલમ પણ એક અમાનત છે. જેમની પાસે કલમ છે, 
તેમની જવાબદારીઓ વધી જાય છે. આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, 
આપણે જે કાંઈ કહયું કે લખ્યું તે હવામાં ઓગળી ગયું અને નામશેષ થઈ 
ગયું તો તે બરાબર નથી. બોલતી કે લખતી વખતે જિમ્મેદારીની ભાવના 


fgg OO 


હોવી જોઈએ. આપણાં શબ્દો આપણી કર્મપોથીના દાગ ન બની જાય તેની 
કાળજી લેવી જોઈએ. હદીષ શરીફમાં છે કે, જે વધારે બોલે છે તે વધારે 
ભૂલો કરે છે. લ હિલ્યહ : ૫/૧૬૭] કલમકાર જ્યારે પણ તેની પર કલમ 
ઉપાડે તો સંતુલન જાળવી રાખે. કલમકારે લખતી વખતે પોતાના વ્યકિતગત 
અભિગમના વહેણમાં તણાઈ ન જવું જોઈએ. 

હદીષમાં છે કે, સચ્ચાઈ નેકી તરફ લઈ જાય છે અને નેકી જન્નત તરફ 
લઈ જાય છે. માણસ સાચુ બોલતો રહે છે, અહીં સૂધી કે તે ખદાપાકના 
દરબારમાં “સાચાના'” સ્થાને બિરાજમાન થઈ જાય છે અને ચોક્કસ જ જૂઠ 
બુરાઈ તરફ લઈ જાય છે અને માણસ જુઠ બોલતો રહે છે, અહીં સુધી કે 
ખુદા પાકના દરબારમાં તેને “જો” લખી દેવામાં આવે છે. [બિખારી શરીક] 


આ બધી જ નસીહતો અને તઅલીમ હોવા છતાં આજે આપણી 
ઝુબાન અને કલમ એટલી બેકાબૂ થઈ ગઈ છે કે તેને કાતરની જેમ 
ચલાવવામાં જવાબદારીનો કોઈ એહસાસ જ બાકી રહયો નથી. જે 
કોઈ ઉડતી વાત જ્યાંથી સાંભળી લીધી હોય તેની તેહકીક કર્યાં વગર 
બીજાઓ સુધી પહોંચતી કરવામાં કોઈ જ શર્મ-સંકોચ અનુભવતા નથી. 
અને બેધડક તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. 

આમ તો દરેક પ્રકારની જૂઠી ખબરમાં સાવચેતી અને જવાબદારીની 
જરૂરત છે, પરંત જે ખબરથી કોઈના ઉપર આક્ષેપ લાગતો હોય, કોઈની 
ઈઝઝત-આખરૂનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે વધુ સાવચેતીની જરૂરત છે. દરેક 
વ્યકિત પોતાની રીતે એ ઈરાદો અને નિર્ધાર કરી લે કે, બીજા લોકો ચાહે 
ગમે તેવી વાતો વહેતી કરતા રહે, મારે તો આનાથી બચવું જ છે. અને 
બેજવાબદાર વ્યકિત નથી બનવું. તો ઈન્શાઅલ્લાહ ઉમ્મીદ છે કે, 
સમાજમાંથી બરાઈઓ થોડી ઓછી થશે. સમાજમાં પ્રસરેલી બદીઓ 
અને બરાઈઓના સામાન્ય પ્રચલિત હોવાનું બહાનું કાઢી માયુસ થઈ 
બેસી રહેવાથી કામ ચાલશે નહિ. પોતાના અમલ અને ઈરાદાને વધુ મજબૂત 
રાખી બરાઈઓનો મકાબલો કરીશું તો જ સુધાર થશે, ઈન્શાઅલ્લાહ. 


૧૭૯ 


ઈસ્લામમાં વાણી સ્વાતંત્ય 


વિચાર તથા વાણી સ્વાતંત્ય વર્તમાનકાળનું એક સવોચ્ચ અને મહાન 
મૂલ્ય છે. આધુનિક દષ્ટિકોણ મુજબ દરેક માનવીને વિચાર સ્વાતંત્યનો 
બિનશરતી અધિકાર છે. હા, માત્ર એટલી શરત છે કે, તે સ્વતંત્રતા અન્યો 
માટે હાનિકારક ન બનતી હોય. આ વિચાર-વાણી સ્વાતંત્યના ચોક્કસ જ 
હકારાત્મક તેમજ નકારાત્મક બન્ને પાસા છે. નકારાત્મક પાસાની ટીકા 
કરવાની સાથોસાથ આપણે તેના હકારાત્મક પાસાને વધાવવા જોઈએ. 
આધુનિક કાળની આ વિચાર સ્વતંત્રતા ઇસ્લામનું જ ઉંપસર્જન છે. તેના 
કારણે જ એ શક્ય બન્યું કે, વિશ્વમાંથી તે ધાર્મિક ત્રાસ હવે સમા થઈ 
ચૂક્યો છે, જે ઈતિહાસના દરેક કાળમાં જારી રહયો. 


વર્તમાનકાળમાં પહેલી વખત એવું થયું, કે, ધાર્મિક સ્વાતંત્ય તથા 
પોતાના વિચારોના પ્રચાર-પ્સારને ઓછામાં ઓછો સેધ્ધાંતિક ધોરણે 
ઉચિત માનવ અધિકાર માની લેવામાં આવ્યો. અલબત્ત, અહીં એ કહેવું 
અનિવાર્ય છે કે, ગ્લોબલાઈઝેશન અને મોડર્તિઝમના આ કાળમાં વિચાર 
સ્વાતંત્ય ઉપર પણ પશ્ચિમે પોતાની ઈજારાદારી ઉભી કરી લીધી છે અને 
કંઈક મુસ્લિમ જગત અને પૂર્વની પોતાની કમીના કારણે અને કંઈક વિશ્વમાં 
પશ્ચિમી વિચારના પ્રભાવના લીધે વિચારોનો આખો પ્રવાહ પશ્ચિમથી 
પૂર્વ તરફ જ વહે છે, તેનાથી ઉલ્ટુ થતું નથી, અથવા થવા દેવામાં આવી 
નથી રહયું. પશ્ચિમી લેખકો, નવલકથાકારો, કલાકારોને નિરંકુશ વિચાર 
સ્વાતંત્યના બધા અધિકારો આપી દેવામાં આવ્યા છે. જેનાથી સમગ્ર વિશ્વમાં 
અનિષ્ટ (બુરાઈ) ફેલાઈ જવાની સ્થિતિ સર્જાય જાય છે. છતાં પશ્ચિમની 
સરકારો તેનો બચાવ કરે છે અને આ ધાંધલ વિરૂદ્ધ જો એકલદોકલ 

વિરોધનો સૂર ઉઠે છે, તો તેને કોઈ સાંભળનાર નથી. 
વાદવિવાદ-વિરોધ ખુદાપાકની નિશાની છે. તે આ સૃષ્ટિની એક 
સામાન્ય વાસ્તવિક્તા છે. કોઈ પણ બે વસ્તુનું સ્વરૂપ તથા ગુણધમો 
એકસરખા નથી. એક માનવીની માત્ર હાથની રેખાઓ જ જુદી જુદી નથી 
357 


હોતી, તેની વિચારશૈલી પણ અલગ-અલગ હોય છે. વિચારશૈલી વિવિધ 
હોવાના કારણે જ વિચાર-વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે જ ઈસ્લામ મતભેદને 
હકારાત્મક દેષ્ટિએ જુએ છે. ઈસ્લામ દરેક વ્યક્તિને પોતપોતાનું મંતવ્ય 
ધરાવવાનો તથા વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર આપે છે. અલબત્ત તે મતભેદ જે 
હદ વટાવી જાય, જે દુશ્મની અને વાડાબંધીમાં પરિણમે તેની શરીઅતે 
મનાઈ ફરમાવી છે. આ પ્રકારના વાદવિવાદે જ ઉમ્મતનું પતન નોતર્યું છે. 


વિચાર-વાણી સ્વાતંત્યની ઇસ્લામે બહુ જ કાળજી રાખી છે. અલ્લાહ 
તઆલાના રસૂલ (સલ.) તેમજ ખલીફાઓ (ખુલફાએ રાશિદોન)ના 
જીવનમાં તેના ઝળહળતા ઉદાહરણો ડગલેને પગલે મળે છે. અલ્લાહપાકના 
રસૂલ (સલ.)ના કાળમાં ગુલામો, સ્ત્રીઓ તથા ગરીબોને માનવીય અધિકારો 
મળ્યા. સ્રી જે દરેક દેશકાળ તથા ધર્મ-સંસ્કૃતિમાં ઉપેક્ષિત હતી, ઇસ્લામે 
તેને એટલી ઉંચાઈ આપી કે એક સ્ત્રીની વાતો આકાશમાં સાંભળવામાં 
આવી. સૂરએ મુજદિલહમાં છે કે, “અલ્લાહપાકે તે સ્ત્રીની વાત સાંભળી 
રીધી, જે તમારી સાથે પોતાના પતિ બાબતે દલીલ કરી રહી હતી.?” બીજા 
શબ્દોમાં કહો તો એક સ્ત્રીનો આપની સાથે વાર્તાલાપ અમર બની ગયો. 


ગુલામોને પણ સંપૂર્ણ સ્વાતંત્ય પ્રાત હતું. હઝરત ઉમર (રદી.) પાસે 
જ્યારે એક ગુલામ હઝરત અમ્ર બિન આસ અને તેમના પુત્ર વિરૂદ્ધ 
ફરિયાદ કરવા પહોંચ્યો, તો ન્યાયપ્રિય ખલીફાએ તેઓને બોલાવીને સજા 
આપી અને પોતાનું વિખ્યાત કથન કહ્યું કે, “તમે ક્યારથી લોકોને બંદીવાન 
બનાવી લીધા, જો કે તેમની માતાઓએ તેઓને આઝાદ (સ્વતંત્ર) જન્મ 
આપ્યો હતો.'' એક વખત હઝ. ઉમર ફારૂક (રદી.) પ્રવચન આપી રહ્યા 
હતા. કોઈ મુસ્લિમે તેમની ઉપર કોઈક વાંધો ઉઠાવ્યો અને સખત શબ્દોમાં 
વાત કરવા લાગ્યો. હાજરજનોએ તેને આમ કરતાં અટકાવવાની કોશિશ 
કરી, તો હઝરત ઉમર (રિદી.)એ તેમને રોકી દીધા અને ફરમાવ્યું : “એને 
બોલવા દો. જો તમે આવી વાતો નહીં કરશો તો તમારામાં ભલાઈ નહીં 
રહેશે. અને જો અમે આવી વાતોને નહીં સાંભળીશું તો અમારામાં કોઈ 


૧૮૦ 


Nd 99 


ભલાઈ નહીં રહેશે.'” આવી જ એક ઘટના ઇસ્લામી ઈતિહાસમાં ઘણી 
મશહૂર છે કે, જ્યારે મદોનામાં મુસ્લિમોએ પોતાની પુત્રીઓ માટે વધારે 
મહેર લેવાનો રિવાજ શરૂ કર્યો, તો હઝરત ઉંમર (૨દી.)એ એવો આદેશ 
આપ્યો કે, “કોઈ પણ માણસ ચાર હજાર સોનામહોરથી વધારે મહેર ન 
માંગશે, ન આપશે. નહીંતર વધારાનો માલ જત્ત કરી લેવામાં આવશે અને 
બયતુલ-માલમાં જમા કરી દેવામાં આવશે.” 


આ આદેશ જારી કર્યા બાદ જ્યારે હઝ. ઉમર (રદી.) મિમ્બર પરથી 
નીચે ઉતર્યા, તો એક વૃદ્ધ સ્ત્રી ઉભી થઈ અને વિશ્વાસપૂર્વક બોલી : “આ 
મામલામાં કુર્‌ૂઆને કોઈ હદ રાખી નથી. ઉમરને કોઈ અધિકાર નથી કે 
એ મહેરની સીમા બાંધે.'” પોતાની વાતના સમર્થનમાં તેણીએ બુલંદ અવાજે 
કુર્‌ુઆનની એક આયત તિલાવત કરી, જેનો અર્થ થાય છે : “જો તમે એક 
પત્નીને છોડી બીજી પત્ની કરવા માંગો અને તેઓમાંથી કોઈને તમે ભંડારને 
ભંડાર (મહેર પેટે) આપી રાખ્યા હોય, તો પણ તેમાંથી કાંઈ પણ પાછુ 
નહીં લેશો.” તરત જ ખલીફા હઝરત ઉંમર (રદી.)ને પોતાની ભૂલ 
સમજાઈ ગઈ અને તેમણે કહ્યું : “એક સ્ત્રીએ ઉમર સાથે વાદવિવાદ કયો 
અને તેમાં તે જીતી ગઈ.” 

ઇસ્લામ અભિવ્યક્તિ સ્વાતંત્યનો ઝંડાધારી બનીને આવ્યો. ઈમાન, 
ઈસ્લામી વતુંળમાં માનવ મનની સ્વતંત્રતાનું સોથી મોટું નિમિત્ત બન્યું. 
ઈમાનના કારણે જ માનવ બુધ્ધિને અંધશ્રધ્ધા તથા વહેમથી આઝાદી મળી 
અને ઈમાની બુધ્ધિ સ્વતંત્રતાપૂર્વક સ્પષ્ટતા કરવાવાળી બુધ્ધિ બની. 
સ્વતંત્રતાની આ ભાવના આપ (સલ.)ના બધા સાથીઓમાં ઉતરી ગઈ 
હતી. તેઓ તેની શક્તિને સમજતા હતા. એ કારણે જ જ્યારે રૂસ્તમે હઝ. 
રિબૂઈ બિન આમિર (રદી.)થી એમ પૂછ્યું કે, તમે અહીં કેમ આવ્યા ? 
તો હઝરત રિબૂઈ (રદી.)એ જવાબ આપ્યો કે, “અમને અલ્લાહપાકે 
મોકલ્યા છે. એટલા માટે ખુદાપાકના બંદાઓને બંદાઓની ગુલામીમાંથી 
આઝાદ કરી અલ્લાહપાકની બંદગી સુધી લઈ જઈએ અને અન્ય ધર્મોના 


અત્યાચારમાંથી મુક્ત કરી ઇસ્લામી ન્યાયની શીતળ છાંયમાં લઈ જઈએ.” 
બીજા શબ્દોમાં કહો તો અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા ઇસ્લામનું લક્ષ્ય તથા 
તેનું હાદ છે. વિચાર સ્વાતંત્યના આધારે જ તો સમગ્ર માનવીય સમાજ 
બધી બાબતોમાં સહભાગી હતો. એટલે જ ત્રીજા ખલીફા હઝરત ઉષ્માનની 
ખિલાફત સબંધી ૬ સદસ્યની ચૂંટાયેલી કમિટીએ લોકમતનો મામલો 
હઝરત અદ્દુર્રહમાન બિન ઓફ (રદી.)ને હવાલે કરી દીધો, તો હઝરત 
ઈબ્ને કષીર (રહ.)ના કહ્યા મુજબ તેમણે મદીનામાં રહેવાવાળા બધા 
લોકો યુવાનો, વૃદ્ધો, બાળકો, ત્યાં સુધી કે પરદાધારી સ્ત્રીઓ, ગામડા- 
વાસીઓ અને મુસાફરોનું પણ મંતવ્ય લેવાની કાળજી લીધી. હઝરત 
અબ્દુર્રહમાન બિન ઓફે લોકમત લેવા માટે ત્રણ દિવસ-રાત સખત 
પરિશ્રમ કર્યો. તેઓને એક માણસ પણ એવો ન મળ્યો, જે હઝરત ઉષ્માન 
(૨દી.)ને ખિલાફતને લાયક સમજતો ન હોય. 


મુસ્લિમોના પ્રારંભિક કાળમાં વિચાર-વાણી સ્વતંત્રતા પૂરી રીતે 
અમલમાં હતી. જ્યારે હઝરત ઈમામ અબૂ હનીફા (રહ.) જેવા એક 
મહાન કાયદાશાસ્ત્રીને એમ કહેવાની તક સાંપડી કે, “અમે કુર્‌ૂઆન- 
હદીષ અને સહાબાએ કિરામના મંતવ્યોને તો અનુસરીશું, પરંતુ વિવાદ 
જો તાબિઈન વચ્ચે અર્થાત્‌ અમારા જેવા સમકાલીનો વચ્ચે હશે, તો અમે 
આંખ બંધ કરીને માની નહીં લઈશું. કારણ કે તેઓ પણ સામાન્ય માનવી 
છે, અમે પણ સામાન્ય માનવી છીએ.” જ્યારે ચાર કાયદાકીય વિચાર- 
શાળાઓ (હનફી, માલિકી, શાફિઈ, હંબલી) વિકસી રહી હતી, ત્યારે જ 
ઈમામ અવઝાઈ અને દાવૂદ ઝાહિરી (રહ.)નું કાયદાશાસ્ર (ફિકહ) પણ 
ફ્લી-ફાલી રહ્યું હતું. બધા પોતપોતાના મંતવ્યને સાચું સમજતા હતા, 
પરંતુ એ સંભાવના સહિત કે તે ખોટું પણ હોય શકે. ખલીફા મન્સૂરના 
કાળમાં ઈમામ માલિક (રહ.)એ પોતાની કિતાબ “મુઅત્તા'ને સમગ્ર 
મુસ્લિમ સમાજ માટે બંધારણ/કાનૂન બનાવવાનો ઈન્કાર કરી દીધો હતો. 
કારણ કે તેઓને એ વાતનો બરાબર અંદાજો હતો કે, આમ કરવાથી જ્ઞાન 


૧૮૧ 


તથા સંશોધનના સતત આગળ ધપી રહેલા કાફલાને બ્રેક લાગી શકતી 
હતી. (હુ્જતુલ્લાહિલ બાલિગહ) 


ઈસ્લામમાં વાણી સ્વાતંત્યને આટલું મહત્વા આપવા પાછળ કારણ 
શું છે ? એનો જવાબ એ છે કે, માનવીય સમાજનો એતિહાસિક તથા 
માનસિક અભ્યાસ એ દર્શાવે છે કે, માનવી જેવી રીતે એકસમાન લાગે 
છે, તેવી જ રીતે તે જુદો પણ છે. તે પોતે એક લઘુ વિશ્વ (આલમે અસગર) 
છે. દરેક માનવી પોતાનું એક આગવું વ્યક્તિત્વ ધરાવે છે. તે પોતે એક 
નાની દુનિયા છે. તેની ખુદની એક રાય (મત) છે. શરઈ આદેશોનું સંબોધન 
પણ વ્યક્તિને જ કરવામાં આવ્યું છે. ખુદાપાકને ત્યાં પણ વ્યક્તિ જ 
જવાબદાર છે. બીજા શબ્દોમાં જેવી રીતે માનવી-માનવી વચ્ચેની સામ્યતા 
એક હકીકત છે, તો ભિન્નતા પણ એક વાસ્તવિક્તા છે. વિચાર વૈવિધ્ય જ 
જગતને સુંદર બનાવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહો તો મતભેદ વગર છૂટકો 
નથી. તેનાથી એ ફાયદો થાય છે કે, મામલાના બધા પાસા સામે આવી 
જાય છે. બીજાના વિચારને પ્રેરણા મળે છે. અર્થાત્‌ માનવીય મતભેદ 
સમાજનો એક ગુણ પણ છે, અને તેની પ્રગતિ માટે એક અનિવાર્ય બાબત 
પણ. એટલે જ માનવીના વૈચારિક ઈતિહાસમાં વાદવિવાદ જોવા મળે છે. 
આનો અર્થ એ કે મતભેદ જો સીમામાં રહે, તો અનિચ્છનીય નથી. પરંતુ 
તેણે કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું પડશે. 


૦ કુર્‌આન શરીફમાં છે કે, “આ ઈન્કારીઓ ખુદાપાક સિવાય જેની 
પૂજા કરે છે, તેમની નિંદા ન કરો. કારણ કે પછી તેઓ અજ્ઞાનવશ 
સીમા વટાવી અલ્લાહપાકની નિદા કરશે.” (અન્આમ : ૧૦૮) આ 
આયતથી જાણવા મળે છે કે, કોઈ ધર્મની પવિત્ર હસ્તીઓની નિંદા 
ન કરવી જોઈએ. જો કે અહીં નિંદાની મનાઈ છે, સેધ્ધાંતિક ચર્ચાની 
નહીં. અથાત્‌ ટીકાની મનાઈ નથી. 


૦ જ્યાં સુધી કોઈ માણસ ફર્ઝ અકીદા તથા ફર્ઝ અઅમાલ (જેને 
જરૂરિયાતે દીન કહેવામાં આવે છે)નો ઈન્કાર નહીં કરે, ત્યાં સુધી 
361 


કોઈને કાફિર ન કહે. માત્ર આંશિક કે ગૌણ બાબતોમાં મતમતાંતરના 
લીધે કુફના બાણ છોડવા ન જોઈએ. અલ્લામા ઈબ્ને આબિદીન 
શામી (રહ.) લખે છે કે, જો કોઈને કાફિર કહેવાના અનેક કારણો 
હોય, પરંતુ એક કારણ તેના ઈમાન તરફ નિદેશ કરતું હશે, તો 
મૂફતી માટે એ જરૂરી છે કે, તેના વિશે સારૂં અનુમાન રાખી તેને 
કાફિર કહેવાથી બચે. તેને મુસલમાન જ સમજે. 


૦ કોઈ પણ વાદવિવાદ વખતે નિય્યત પર હુમલો ન કરે. કોઈના ઈખ્લાસ 

પર પ્રશ્નાર્થચિહ્ ન લગાવે. 

વ્યક્તિગત આક્ષેપો ન કરે. 

મુનાઝિરાની ભાષા ન વાપરે. ફતવો આપવાની શૈલીમાં વાત ન કરે. 
૦ દલીલ તે જ માન્ય હશે, જે બન્ને પક્ષોના મતે સ્વિકૃત હોય. જો પ્રતિ- 

પક્ષના મતે દલીલ માન્ય સ્ત્રોતની નહીં હશે, તો એ તેની નજરમાં દલીલ 

જ નહીં હશે. 

અત્રે સ્પષ્ટતા કરી લઈએ કે, મતભેદ કરવો દરેક સંજોગોમાં ખરાબ 
નથી, બલ્કે જો એ હદમાં રહે તો પ્રસંશનીય છે. હદમાં રહે તો વાદવિવાદ 
એક સકારાત્મક ઘટના છે. તે ખંડનમાં નહીં, મંડનમાં પરિણમે છે. વાણી 
સ્વાતંત્ય સ્વસ્થ સમાજ માટે બહુ જરૂરી છે. સ્વાતંત્યની સ્થિતિમાં વિરોધી 
મત પણ સપાટી પર આવશે. શંકા-કુશંકાઓ દૂર થશે, જે સત્ય તથા 
સશક્ત મત હશે તે બચશે, બાકી બધું ખરી પડશે. ઈસ્લામમાં જોહુકમી 
(સરમુખત્યારશાહી)ની કોઈ ગુંજાઈશ નથી. પછી તે રાજકીય હોય કે 
વૈચારિક હોય. 


મુસ્લિમોના પ્રારંભિક કાળમાં જે આટલા મોટા વૈચારિક (કલામ્રી) 
અને વ્યવહારિક (ફિકહી) સંપ્રદાયો જોવા મળે છે, તેનું એક કારણ એ 
પણ હતું કે, તેઓ વિચાર-વાણી સ્વાતંત્યના બહુ આગ્રહી હતા. તેઓ 
એકબીજાનો આદર કરતા હતા, તો એકબીજાના મત-વિચાર પર કોઈ 
પણ ખચકાટ વગર ખુલ્લી ટીકા પણ કરતા હતા. હું જ સાચો અને બીજા 


૧૮૨ 


બધા ખોટા એ વલણ એમનું ન હતું. હઝરત ઈમામ શાફિઈ (ર૨હ.)એ તે 
કાળનું પ્રચલિત વલણ આ શબ્દોમાં રજૂ કર્યું છે કે, “મારો મત સાચો છે, 
પરંતુ તે ગલત હોય શકે છે. અને સામેવાળાનો મત ગલત છે, પરંતુ તે 
સાચો હોય શકે છે.” હનફીઓના એક મોટા ગજાના ઈમામ, અલ્લામા 
અલાઉદીન હસ્કફી (રહ.)એ પણ આવી જ વાત કરી છે. 


પ્રશ્ન એ છે કે, સદીઓ સુધી ઇસ્લામ સમગ્ર વિશ્વના દરેક ક્ષેત્ર 
નેતૃત્વ પુરૂ પાડતો રહ્યો. તેનું રાજકીય પતન તો હમણાં કાલની વાત છે. 
(યાદ રહે કે ઉષમાની તુકોની સેનાઓ ૧૭૮૨માં વિયાનાના દરવાજાઓ 
પર ટકોરા મારી રહી હતી.) તેની પહેલાં સદીઓ સુધી તે સર્જનાત્મક 
ભૂમિકા નિભાવતો રહ્યો અને ત્યાર પછી જે પતનની શરૂઆત થઈ, તે 
આજ સુધી થોભવાનું નામ નથી લેતું. આવું કેમ થયું ? જવાબ એ છે કે, 
સદીઓ સુધી વિચાર-વાણી સ્વાતંત્યના લીધે સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા ચાલુ 
રહી, પરંતુ ત્યાર પછી એ સ્થિતિ ન રહી. ત્યાર પછીના લોકોએ યોગ્ય 
ટીકાને પણ નિષિધ્ધ કાર્ય બનાવી દીધું. ઈમામ મુહમ્મદ (૨હ.) અને 
ઈમામ અબૂ યૂસુફ (રહ.) બન્ને ઈમામ અબૂ હનીફા (રહ.)ના શાગિદં, 
શિષ્ય હતા. તે છતાં પણ લગભગ બે તૃતિયાંશ બાબતોમાં તેઓ એકબીજા 
સાથે મતભેદ ધરાવે છે. 


જ્યારે ઉમ્મતમાં વાદવિવાદ પોતાની મર્યાદામાં રહ્યો, ત્યાં સુધી 
ઉમ્મતનું જતન થતું રહ્યું. પરંતુ જયારે તે મતભેદ મનભેદમાં પરિણમ્યો, 
ત્યારે તેણે પતન નોતર્યું. ઘણી વખત જીતેલી બાજી અંદર-અંદરની ફાટફ્ટના 
કારણે પરાજયમાં પરિવર્તિત થઈ ગઈ. જ્યારે ઉમ્મત પર ચંગેઝખાન 
અને હલાકુખાન આફતના ઓળા બની ત્રાટક્યા હતા, ત્યારે પણ ઉમ્મતના 
કેટલાક લોકો અંદર-અંદરના અયોગ્ય ઝઘડાઓમાં લાગેલા હતા. જ્યારે 
હલાકુખાનની સેનાઓ બગદાદના દ્વાર ખખડાવી રહી હતી ત્યારે ત્યાંનો 
ધાર્મિક વર્ગ “અલ મામૂન ચોક” ખાતે શાસ્રાર્થ (ભુનાઝિરો) કરી રહ્યો 
હતો. ભારતીય ઉપખંડમાં પણ પરિસ્થિતિ કાંઈ સારી નથી. બીજાઓના 


અનેક હુમલાઓ છતાં આપણે આપણા બેકારના વાદવિવાદને પડતા મૂકી 
એક પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થવા માટે તેયાર નથી. 


વાણી સ્વતંત્રતા મદે યુરોપના બેવડા માપદંડો 


વિચાર-વાણી સ્વતંત્રતા (Freedom of Speech) તથા વ્યક્તિની 
આઝાદી માનવજીવનનો બુન્યાદી હક્ક છે. ઇસ્લામ પૂવે સમયના 
અત્યાચારી જાલિમ સત્તાધીશોની ધાકધમકી અને ધર્મગુરૂઓના એકચકી 
શાસનને લઈ માનવી પોતાના આ બુન્યાદી જન્મસિધ્ધ હક્કોને વ્યક્ત કરી 
શકતો ન હતો. માનવ ઈતિહાસમાં સર્વપ્રથમ ઈસ્લામ તે ધર્મ છે, જેણે 
દરેક બાબતમાં માનવીની આઝાદી અને સ્વતંત્રતાની ઘોષણા કરી અને 
અમલી સ્વરૂપે તેને વધુથી વધુ પ્રોત્સાહન આપ્યું. 

સર્વપ્રથમ કર્આન શરીફમાં ઘોષણા કરવામાં આવી કે ઈલા ઈકરાહ 
ફીદ્‌ીન્ન અથાત્‌ ધર્મ બાબતે કોઈ બળજબરી નથી. આ બાબતને સંખ્યાબંધ 
આયતોમાં વિવિધ દાખલાઓ અને કિસ્સાઓ ટાંકી સ્પષ્ટ કરી, માનવીને 
પોતાની બધ્ધિ, સમજદારી અને વિવેકથી કામ કરવાની પ્રેરણા આપવામાં 
આવી તથા બાપદાદાઓનું આંધળ અનુકરણ કરવાને સખ્ત શબ્દોમાં 
વખોડવામાં આવ્યું. 


આ ઉપદેશોનું એ પરિણામ આવ્યું કે, લોકો અલ્લાહપાકના પ્યારા 
રસૂલ (સલ.) પાસે આવીને દરેક પ્રકારના સવાલો કરવા લાગ્યા, અને 
આપ (સલ.) વિના સંકોચે તેમને સંતોષકારક જવાબો આપતા હતા. આ 
વિષયના અન્‌સંધાનમાં હાલમાં એક પસતક પણ છપાય છે, જેનું નામ 
?'સહાબાએ કિરામકે સવાલાત ઓર આપ (સલ.)કે જવાબાત 
છે. આ પસતક વાંચવાથી વિચાર-વાણી સ્વતંત્રતાનો વ્યાપક સ્વરૂપે ઘણી 
સારી રીતે ખ્યાલ આવી શકે છે. 


બુખારી શરીફમાં છે : હઝરત અનસ (રદી.) ફરમાવે છે કે અમો 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) સાથે મરિજિદમાં બેઠા હતા. 


૧૮૩ 


એક ઊંટ સવાર આવ્યો અને પોતાનું ઊંટ મસ્જિદ પાસે બાંધી જોરથી બૂમો 
પાડવા માંડયો કે, “તમારામાં મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ) 
કોણ છે ? હમો લોકોએ આપ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ) તરફ 
ઈશારો કરી કહું કે, આ અલ્લાહપાકના રસૂલ છે. ત્યાર બાદ તેણે કહયું 
કે, હું આપનાથી અમૂક પ્રશ્નો પૂછવા માંગ છં, અને પ્રશ્નો પૂછવામાં 
સખ્તી કરીશ. તમો મારા ઉપર ગસ્સે ન થશો. તો આપ (સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમ)એ જવાબમાં ફરમાવ્યું કે, તમારે જે પૂછવું હોય તે 
વિના સંકોચે પૂછી શકો છે. ત્યારબાદ તેણે ઘણી સખ્તાઈ અને કડકાઈથી 
પ્રશ્નો પૂછયા અને આપ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ)એ ઘણા ઠંડા 
કલેજે જવાબો આપ્યા. 


મદીના શરીફમાં એક બાંદી અને ગલામ (પતિ-પત્ની) હતા. પત્નીના 
આઝાદ થવાને લઈ તેને પતિથી છૂટાછેડા લેવાની પરવાનગી મળી ગઈ. 
પરંત પતિ પત્નીને છોડવા માંગતા ન હતા. પતિ તરફથી આપ (સલ.)એ 
બાંદોને દરખ્વાસ્ત કરી કે તે પોતાના પતિની સાથે જ રહે. તો બાંદીએ 
અર્ઝ કરી કે અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ) ! શં 
આપ મને હકમ કરો છો ? આપે ફરમાવ્યુ કે હું તો ફકત ભલામણ કરૂં 
છં, તો બાંદીએ કહયું કે મને ભલામણ મંજૂર નથી. 


૧૪૦૦ વર્ષ પહેલાંનો આ કિસ્સો વાંચો અને વિચારો કે તે સમયે 
બાંદી ગુલામને જાનવરો જેટલા હક્કો પણ પ્રાપ્ત ન હતા. અને એક બાંદી 
તે સમયના બાદશાહ (શહેનશાહે દો આલમ) મહાન નબી (સલ્લલ્લાહ 
અલયહિ વસલ્લમ)ને એમ કહેવાની હિંમત ધરાવતી હતી કે, આપની 
ભલામણ હું કબૂલ કરતી નથી. જે બાંદીને આઝાદ કરવા માટેની રકમ 
પણ આપ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ)ની પવિત્ર બીવી હઝરત 
આયશા (રદી.) એ આપ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ)ના મશ્વેરાથી 
પોતાના તરફથી આપી હતી. છતાં કોઈ દબાણ કે ઉપકાર કરવાનું મહેણ 
માર્યા વગર તેનો ફેસલો માન્ય રાખવામાં આવે છે. 


આ એક બનાવ નથી. આ પ્રમાણેના સંખ્યાબંધ બનાવો હઝૂરે અકરમ 
(સલ.) અને આપના માનવંત ખલીફાઓના યુગમાં બન્યા છે. લોકોને 
ધાર્મિક, સામાજિક તથા રાજકીય દરેક બાબતોમાં એટલી હદે સ્વતંત્રતા 
પ્રાપ્ત હતી કે લાખો ચો.કિ.ના ક્ષેત્રફળ ઉપર મહાન સલ્તનત ધરાવતા 
ખલીફા હઝરત ઉંમર (રદી.)ને મિમ્બર પરથી પ્રવચન કરતી વખતે પણ 
બે રોકટોક પ્રશ્નો પૂછવા કે ટીકા-ટીપ્પણી કરવાને દરેક સામાન્ય સ્ત્રી- 
પરૂષ પોતાનો સ્વતંત્ર અધિકાર સમજી તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. 


આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ આ અભિવ્યકિતની 
સ્વતંત્રતાને પોતાના આ શબ્દોમાં વધુ સ્પષ્ટ કરી કે “મારી ઉમ્મત (એક 
રિવાયત પ્રમાણે સહાબાએ કિરામ)નો વાદ-વિવાદ (ઈખ્તેલાફ) રહમત 
છે. આ હદીષ શરીફના અનુસંધાનમાં કરન શરીફ, હદીષ શરીફ અને 
ઈસ્લામી ફિકહનો વિશાળ ઈલ્મીભંડાર સાક્ષી આપે છે કે મુસ્લિમ વિહાનો 
(સ્કોલરો) અને જ્ઞાન પ્રેમીઓએ દરેક વિષયમાં ખલ્લા મને વાદ-વિવાદ 
અને વિવરણીય મતભેદોને સ્વિકાર્યા. જેના ફળસ્વરૂપે ઈસ્લામમાં વિભિન્ન 
શ્ઞાનોના દરવાજા ખૂલ્યા. તફસીર, ઉસૂલે હદીષ, ફિકહ, અકાઈદ વગેરે 
વિષયો વ્યવસ્થિત (પારિભાષિક શબ્દો સાથે) સંપાદિત થયા. 


ત્યાર બાદ અબ્બાસી ખિલાફતયુગમાં તેમાં ઘણો વધારો થયો. મુસ્લિમ 
સલ્તનત એશિયા, આફિકા અને યારોપ સુધી વિસ્તરી. જેના પરિણામે 
મસ્લિમોનો વૈચારિક વાદ-વિવાદ ઈજીપ્ત, ઈરાન, ગ્રિક વગેરે દેશોની 
ફિલોસોફી અને સંસ્કૃતિઓ સાથે થયો. જેને લઈ મુસ્લિમોમાં ફીલોસોફી, 
ડોકટરી, ગણિત-ભૂમિતિ, ખગોળશાસ્ત્ર વગેરેના નિષ્ણાંતો પેદા થયા. બલ્કે 
મસ્લિમો તે સમયના ધાર્મિક તથા સેક્યુલર જ્ઞાન ભંડોરોમાં શ્રેષ્ઠ અને 
પારંગત થઈ ગયા. આ શૈક્ષણિક પ્રગતિને લઈ મસ્લિમો ઈટાલી, સ્પેન, 
સિસલી અને ફાનસ પહોંચ્યા, જેના પરિણામસ્વરૂપે નવા વેશ્ઞાનિક યુગનો 
પ્રારંભ થયો. યરોપને વૈજ્ઞાનિક અને ટેકનીકલ ક્રાંતિ મસ્લિમોની 
અભિવ્યકિતની સ્વતંત્રતાને લઈને જ પ્રાપ્ત થઈ. જો કે મુસ્લિમોની તુલનામાં 


૧૮૪ 


RN 


યુરોપને વેચારિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવામાં ઘણી સખ્ત અને આકરી સજાઓ 
વેઠવી પડી, કારણ કે મુસ્લિમોને કરઆન શરીફ અને હદીષ શરીફ મારફતે 
વાણી સ્વતંત્રતા માટે ઉત્તેજન અને આધ્યાત્મિક બળ મળતું હતું. જ્યારે 
યુરોપના વૈજ્ઞાનિકોને તે સમયના પાદરીઓ અને ચર્ચ તરફથી વૈચારિક 
સ્વતંત્રતાના વિરોધમાં સખ્ત ધમકીઓ મળતી હતી, બલ્કે વૈજ્ઞાનિકોના 
નવા આચાર-વિચાર જયારે ચર્ચની ધાર્મિક માન્યતાઓના વિરૂધ્ધ જવા 
માંડયા, તો ચર્ચ તરફથી ધર્મગરૂઓની અદાલતો (Courts of Inquisi- 
૦) કાયમ કરવામાં આવી. સંખ્યાબંધ વૈજ્ઞાનિકોની ધરપકડ થઈ. ત્રણ 
લાખ વ્યકિતઓને સજા થઈ. જેમાં બત્રીસ હજારને જીવતા સળગાવી 
દેવામાં આવ્યા, એમાં પદાર્થ અને ખગોળવિદ્યાના પ્રખર વિદ્વાન બ્રન્દે 
(Brund)નો પણ સમાવેશ થયો છે. 


ચર્ચ સમક્ષ તેમનો ફકત આ એક જ અપરાધ હતો કે તે પૃથ્વી સિવાય 
બીજા ગ્રહો અને વસ્તીઓને માનતા હતા. આ જ પ્રમાણે મહાન વૈજ્ઞાનિક 
ગેલેલિયો (ઉત્ાં૦)ને પણ ફકત એટલા માટે જ મોતની સજાનો ઓર્ડર 
ફટકારવામાં આવ્યો કે તે પૃથ્વીને સૂર્યની ચોતરફ ફરવાની માન્યતા ધરાવતા 
હતા, જે ચર્ચની માન્યતા મુજબ ન હતી. જો કે પછી ૮૦ વર્ષની ઉંમરે 
ગેલેલિયો પોતે ચર્ચમાં ગયા અને પાદરીઓ સમક્ષ ઘૂંટણીએ પડી પોતાની 
આ વેશ્ઞાનિક માન્યતાનો ઈન્કાર કરી માફી માંગી, ત્યારે ફાંસીની સજા 
માફ કરવામાં આવી. આ અદાલતો જે કેથોલિક ચર્ચ તરફથી મધ્યયુગમાં 
ઈટાલી, સ્પેન, જર્મની અને ફાન્સમાં સ્થાપી હતી, જે સ્પેનથી આરબોની 
હકૃમતના પતન સાથે ઈ.સ. ૧૪૯૦માં કાયમ કરવામાં આવી. ઈ.સ. 
૧૮૦૮માં નેપોલિયને તેને બંધ કરવાની કોશિષ કરી, પરંત ઈ.સ. 
૧૮૨૦માં ફરીથી કાયમ થઈ. અને ઈ.સ. ૧૮૩૫ સૂધી કોઈને કોઈ રીતે 
વેશ્ષાનિકોને સતાવવામાં આવ્યા. ચર્ચની આ અદાલતોના ઝુલ્મ અને 
અત્યાચારના ભોગ બનેલા લોકોની કલ સંખ્યા એક કરોડ વીસ લાખ સુધી 
પહોંચી છે. (John Devenport) 


અમેરિકી લેખક મીસ્ટર ડ્રેપર (Draper) પુસ્તક "History of 
Conflict between Religion & Science" TL પ્રમાણેના એતિહાસિક 
દસ્તાવેજોથી ભરપૂર છે, જેમાં ચર્ચના વિચાર-વાણીને લગતી સ્વતંત્રતા 
વિરૂધ્ધ થયેલા અમાનુષિ વર્તનની કહાણી વાંચી આજે પણ રૂવાંટાં ખડાં 
થઈ જાય છે. (આ પસ્તકનો ઉદૂ અનુવાદ “મઅરકએ મઝહબો સાયન્સ? 
મોલાના ઝફરઅલી સા. એડીટર “જમીનદાર?” લાહોર તરફથી થઈ ચૂકયો 
છે.) મુસ્લિમ વેભ્ઞાનિકોને અભિવ્યકિત સ્વતંત્રતાની રાહમાં આ પ્રમાણેની 
કોઈ પણ અડચણ નહીં આવી. કારણ કે ઇસ્લામી તઅલીમ પ્રમાણે તેમને 
પ્રોત્સાહન મળતું હતં. બીજી મહત્વની બાબત એ છે કે ઈસ્લામે વાણી 
સ્વતંત્રતાને બિલકલ બેલગામ કરી ન હતી, બલ્કે તેની અમૂક મર્યાદાઓ 
નકકી કરી દીધી હતી. માનવજ્ઞાન જ્યારે પણ આકાશી વહીથી ઉપરવટ 
જઈ પોતાની બધ્ધિને સર્વેસર્વા સમજી લે છે, ત્યારે તે જ્ઞાનની મર્યાદાઓ 
અને ભેદરેખાઓની સીમા વટાવી દે છે. અભિવ્યકિતને લગતી સ્વંતત્રતામાં 
પણ તેણે મર્યાદાઓ ઓળંગી દીધી છે. કયાં તો તેને સંકંચિત વિચારોમાં 
એટલો બાંધી દીધો હતો કે, તે પોતાના મનના વિચારો રજૂ કરી શકતો ન 
હતો. ધાર્મિક અને રાજકીય પાબંદીઓમાં જકડાયેલ હતો (અમુક ધર્મોમાં 
આજે પણ સંકચિતતાના દર્શન થાય છે.) 


હવે જ્યારે ઇસ્લામની બરકતથી વાણી સ્વતંત્રતાની છૂટ મળી, તો 
ઈસ્લામે દર્શાવેલ મર્યાદાઓ ઓળંગી જવાને લઈ લોકોમાં સ્વચ્છંદતા 
આવી ગઈ, માન-મર્યાદા ન રહી. આઝાદીના આ અપચાને લઈ સમાજિક 
જીવનનું સંતુલન ન રહ્યુ. યુરોપમાં ઘણા એવા વિહાનો છે, જે આ સામાજિક 
અસંતૂલનનો સ્વિકાર કરી હાલની લગામ વગરની આઝાદીને નિરર્થક 
અને ખતરાવાળી માને છે. 

શ્રી ઉ. F. Skiતહતનું કહેવું છે કે આપણે આઝાદી પચાવી શકતા 
નથી. આઝાદી કોઈ સર્વોચ્ચ કલ્યાણ નથી. માનવીએ કાયદાના નિયંત્રણમાં 
રહેવું જોઈએ. 


૧૮૫ 


ઇસ્લામે પોતાના અનુયાયીઓને અન્ય ધર્મો અને તેમના ધર્મગુરૂઓ, 
ઉપદેશકો વિશે અપમાનજનક શબ્દો વાપરવાની સખ્તીથી મનાઈ કરી છે. 


દરેક વસ્તુની એક હદ અને મર્યાદા હોય છે. તેટલી હદમાં તે વસ્ત 
ફાયદાકારક હોય છે, અને મર્યાદા ઓળંગવાથી તે નુકસાનકારક નીવડે 
છે. માણસ કોઈની વિરૂધ્ધ કોઈ પણ જાતની વાત કરે તો પહેલાં જરૂરી 
છે કે તેની સંપૂર્ણ તેહકીક કરે. સાંભળેલી વાત ઉપર ભરોસો ન કરે. 
હદીષ શરીફમાં તહકીક વગરની (ફકત સાંભળેલી) વાતોનું વર્ણન કરવાને 
જૂઠ કહેવામાં આવ્યું છે. 


આપ (સલ.)ની વિરૂદ્ધ આક્ષેપો તથા આપની બેઈઝઝતી અને 
આપની તઅલીમને વિકત રીતે રજૂ કરવી વગેરે બાબતો આપ (સલ.)ના 
નબુવ્વતના એલાન કરવાની સાથે જ શરૂ થઈ ગઈ હતી. તેમાંથી કરન 
શરીફમાં ઘણા આક્ષેપોનો ઉલ્લેખ પણ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કે 
મક્કા શરીફમાં આપ (સલ.)ના નુબૂવ્વતના એલાન પહેલાં આપને સાદિક 
(સાચા), અમીન (અમાનતદાર) અને સદાચારી વગેરેના ઈલ્કાબોથી 
નવાઝવામાં આવ્યા હતા. લોકોના ઝઘડાઓમાં આપને ફેસલો કરનાર 
(લવાદ) બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ એતિહાસિક હકીકતથી આ વાત 
સ્પષ્ટ થાય છે કે આપ (સલ.)ની વિરૂધ્ધ આક્ષેપો અને વિકત રજૂઆતોનં 
અસલ કારણ આપની ઝાત મુબારક નથી, બલ્કે આપની ઈસ્લામની 
દઅવત અને માનવતા પ્રત્યેની રહમદિલી છે. જે લોકો માનવતા વિરૂધ્ધ 
પોતાના નાપાક હેતઓ પાર પાડવામાં ઇસ્લામી તઅલીમને અવરોધરૂપ 
સમજતા હતા, તેમણે આપના વિરૂધ્ધ ષડયંત્રો રચ્યા, આપને બદનામ 
કરવા ખોટા આક્ષેપો ઠોકી બેસાડયા. આ પ્રમાણે ૧ ૪૦૦ વર્ષથી લગાતાર 
દુશ્મનો આપ (સલ.)ની પાક તઅલીમ અને આપના પવિત્ર જીવન 
મુબારકને વિકૃત રીતે રજૂ કરવાની લગાતાર કોશીષો કરી રહયા છે. 


ખ્રિસ્તી મત અને ઇસ્લામ વચ્ચે ભાષાની રૂકાવટ સોપ્રથમ ઈ.સ. 
૧૪૧૧માં ત્યારે દૂર થઈ, જ્યારે ફાન્સમાં કને પાકનું લેટિની ભાષામાં 


ભાષાંતર થયું. ત્યાર બાદ ૧૬૪૯માં ડય તપ Rye નામના વિદ્વાને 
(જે ઈસ્કન્દરિયામાં ફાન્સીસી કાઉન્સીલર હતા) આ ભાષાંતરની મદદથી 
ફાન્સીસી ભાષામાં કરન શરીફનું ભાષાંતર કર્ય. કઆંન શરીફનું પ્રથમ 
અરબીથી અંગ્રેજીમાં ભાષોતર ૧૭૩૪માં જ્યોર્જ સેલ (George Sale) 
નામી વ્યકિતએ કર્ય. 


યૂરોપમાં ઇસ્લામ વિશે સાચા અને વાસ્તવિક વિચારોની શરૂઆત 
અઢારમી સદીથી થઈ, જ્યારે યરોપના પ્રવાસીઓ અને વેપારીઓ અરબ 
જગત વિશે સારા અભિપ્રાયો લઈને યરોપ પાછા ફર્યા તથા યુરોપના 
સફીરો અને મિશનરીઓએ પણ ઇસ્લામ વિશેની જાણકારીમાં વધારો 
કર્યો. જેમાં સોપ્રથમ નામ કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીના અરબીના પ્રોફેસર 
સાઈમન ઓકલે (Simo ૦k) તથા એડવર્ડ ગીબોન (Edward 
ઉibbon) જે મોડન અંગ્રેજી ઈતિહાસના સર્જક છે. તેમણે પણ ઇસ્લામ 
તથા આપ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ) વિશે ઘણી જૂઠી વાતો અને 
દૃષ્પ્રચારને રદિયો આપ્યો. આ જ પ્રમાણે ફાન્સીસી લેખક વોલીટર તથા 
જર્મન કવિ ગેટે વગેરેએ પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. 


ઓગણીસમી સદીના મધ્ય સુધીમાં કાર્લાઈલ જેવા લેખકો પેદા થયા 
જેમણે આપ (સલ.)ને “પયગમ્બરોના હિરો? કહ્યા. માઈકલ હાર્ટે ૧૦૦ 
મહાન વિભૂતિઓમાં આપને પ્રથમ નંબર આપ્યો. 


૧૪૦૦ વર્ષ પછીનો આ પ્રમાણેનો એતિહાસિક વણાંક એ વાતનો 
સ્પષ્ટ નિદેષ આપે છે કે આપના વિરોધીઓની બધી જ કોશિશો વ્યર્થ 
ગઈ. આ લોકોના જબરજસ્ત વિરોધ છતાં આપ (સલ.)નું જીવનચરિત્ર, 
આપનું શિક્ષણ અને કરઆન શરીફનું સંપૂર્ણ સુરક્ષિત હોવું, એ હકીકતમાં 
આપ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ)ના અંતિમ નબી હોવાની જબરજસ્ત 
સાબિતી છે. રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ) ફકત નબૂવ્વતને 
અંતિમ સ્વરૂપ આપવાવાળા ન હતા, બલ્કે સાથે આપના વિરોધીઓ માટે 
આ મોકો પણ ખત્મ કરવાવાળા હતા કે તેઓ આપની પવિત્ર સીરત અને 

370 


૧૮૬ 


આપના શિક્ષણને મીટાવવામાં સફળ થઈ શકે. ખત્મે નબૂવ્વત સ્વાભાવિક 
રીતે નબૂવ્વતની સુરક્ષાનો તકાજો કરે છે. અને નબૂવ્વતની સુરક્ષા ઉમ્મતની 
સુરક્ષાની ગેરંટી આપે છે. આ બધાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા અલ્લાહપાક તરફથી 
કરી દેવામાં આવી છે. 


યહુદીઓના રાજકીય પ્રશ્ન “હોલોકાસ્ટ”” માટે યુરોપનો જ એક 
દેશ ઓસ્ટ્રીયા જે યરોપિય યુનિયનનો પ્રમુખ દેશ હતો, ત્યાં ઈંગ્લેન્ડના 
એક વયોવૃધ્ધ નાગરિક અને પ્રખ્યાત ઈતિહાસકાર મિસ્ટર Dovid 
iત્ખતકૃની ફકત એ ગુનાહને કારણે ધરપકડ કરી છે કે તે યહદીઓની આ 
રાજકીય માન્યતા “હોલોકાસ્ટ'ને બેબનિયાદ ગણાવે છે. મિસ્ટર ડેવીડને 
પોતાની વિચાર-વાણીની સ્વતંત્રતાનો કોઈ હકક નથી તથા યૂરોપને આમાં 
વાણી અને અભિવ્યકિતની સ્વતંત્રતાની પવિત્ર માન્યતા ઉપર તરાપ દેખાતી 
નથી. નવેમ્બર ૨૦૦૯ સુધીમાં હોલોકાસ્ટનો ઈન્કાર કરનાર લગભગ 
સાત યરોપિય વિદ્વાનોને જેલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. જેમાં જેન 
મેરી લીપીન, રાજર ગારોડી, જર્જન ગ્રાફ, ગ્રર્હાટ ફાસ્ટર, ફેડરિક કોબન, 
જૈન પ્લાટીન અને ગેસ્ટન આરમન શામેલ છે. 


દિવ્ય ભાસ્કરમાં શ્રી સુપાર્્થ મહેતા લખે છે કે, મુહમ્મદ (સલ.)નું 
અપમાન કરતી અમેરિકામાં બનેલી ફિલ્મને કારણે દુનિયાના અનેક 
ભાગોમાં તોફાનો ફાટી નીકળ્યા છે. જેમાં અત્યાર સુધી અમેરિકાના 
લિબિયા ખાતેના રાજદૂત સહિત આશરે ૫૦ લોકોના જાન ગયા છે. આટલા 
તોફાનો છતાં આ ફિલ્મને યુ-ટ્યુબ ઉપરથી હટાવવા અમેરિકા તેયાર 
નથી. તેમાં મુસ્લિમો વિરૂદ્ધના કોઈ ઊંડા કાવતરાની ગંધ આવે છે. 
અમેરિકાની સરકાર એવું ઈચ્છે છે કે, આ ફિલ્મ જોઈને ઉશ્કેરાયેલા 
મુસ્લિમો અનેક દેશોમાં તોડફોડ કરીને અળખામણા થાય. અને તે દેશોમાં 
તેમના વિરોધનું વાતાવરણ પેદા થાય. અમેરિકાએ મુસ્લિમો માટે 
બુધ્ધિપૂર્વકનું છટકુ ગોઠવ્યું છે અને મુસ્લિમો તેમાં સપડાઈ રહ્યા છે. 
જાણીને નવાઈ લાગશે, પણ જે “ઈન્નોસન્સ ઓફ મુસ્લિમ્સ” ફિલ્મને 
371 


કારણે આ વિવાદ સળગી રહ્યો છે, તેનું દિગ્દર્શન એલન રોબટ્્સ નામના 
દપ વર્ષના ડિરેક્ટરે કર્યું છે. જેઓ અગાઉ અશ્લીલ ફિલ્મો પણ બનાવી 
ચૂકયા છે. આ ફિલ્મનું નિમાણ અમેરિકાના ભીડિયા ફોર કાઈસ્ટ' નામના 
ધર્મઝનૂની જૂથે કયું છે. આ નિર્માણ પાછળ અમેરિકામાં રહેતા એક મૂળ 
ઈઝરાયલના યહૂદી અને બીજા મૂળ ઈજિષના ખ્રિસ્તી નાગરિક છે. આ 
ફિલ્મનું પ્રોડકશન તદ્ન કંગાળ છે. તેમાં જે હિરોઈન પાસે કામ કરાવવામાં 
આવ્યું તેને ખબર નહોતી કે તે મુહમ્મદ સાહેબનું અપમાન કરતી ફિલ્મમાં 
કામ કરી રહી છે. તેનું કારણ એ હતું કે, આ ફિલ્મના સંવાદો પાછળથી 
ડબ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ફિલ્મનો વ્યાપક વિરોધ થયો તે પછી તેના 
નિમાંતાઓ ઘર છોડીને નાસી ગયા છે. 


અમેરિકામાં “હેટ સ્પીચ?” (ધિક્કાર પેદા કરે તેવા ભાષણ)ની 
વિરૂદ્ધમાં કાયદાઓ છે, પણ કોઈના ધમની ટીકા કરે તેવા ભાષણો ઉપર 
કે ફિલ્મો બનાવવા ઉપર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. તેમ છતાં લિબિયામાં 
મુસ્લિમોના ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ અમેરિકી એલચી કચેરી ઉપર હુમલો 
કયો ત્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્ષતિ બરાક ઓબામાએ અમેરિકનોની 
સહિષ્ણુતાની દુહાઈ દેતાં આ ફિલ્મની ટીકા કરી હતી. અમેરિકાના પ્રમુખ 
ધારે તો સેકંડમાં યુ-ટ્યુબ ઉપરથી આ ફિલ્મને હટાવી લેવાનો આદેશ કરી 
શકે છે, પણ તેઓ આગને જલતી જ રાખવા માંગે છે. 


જગતભરના મુસ્લિમો અસહિષ્ણુ છે અને અશાંતિપ્રિય છે, એવું 
સિદ્ધ થાય તે જરૂરી છે. માટે ઈરાદાપૂર્વક આવી ફિલ્મો, કાર્ટ્નો, લેખો 
અને પુસ્તકો હારા મુસ્લિમોની ઉશ્કેરણી કરવામાં આવી રહી છે અને 
મુસ્લિમો પણ અમેરિકાની ચાલબાજીનો ભોગ બની રહ્યા છે. 


આજે આરબ જગતમાં અને ખાસ કરીને સિરિયામાં જે કાંઈ ચાલી 

રહ્યું છે તેનાથી જગતભરના મુસ્લિમો વિક્ષુબ્ધ છે. આ ઘટનાઓ પાછળ 
અમેરિકાનો છૃપો હાથ છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી. આ પરિસ્થિતિમાં નાનો 
પણ તણખો ભડકો બની શકે છે ત્યારે અમેરિકાએ આ ફિલ્મ ઉપર 
372 


૧૮૭ 


તાત્કાલિક પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. (દિવ્ય ભાસ્કર) 


યૂરોપને પોતાની સામાજિક વ્યવસ્થા (CV) ઉપર ગર્વ છે તો 
બીજા સમાજો અને ધમોને પણ પોતાની સામાજિક વ્યવસ્થા અને ધાર્મિક 
આસ્થાઓ ઉપર ગર્વ છે, યરોપ જે પોતાને બુધ્ધિ અને વિવેકવાળો સમાજ 
કહે છે, ત્યાં શું એક વ્યકિત એક અબજથી વધ લોકોના દિલોને ઝખ્મી 
કરે, તથા તેમની આસ્થાઓની મજાક કરે તેની કોઈ મર્યાદા જ નથી ? 
અને હોલોકાસ્ટની એતિહાસિક વાત તેમનાથી બરદાસ્ત થઈ શકતી નથી, 
બ્રિટનમાં રાણી વિરૂદ્ધ બોલવું ગનો ગણાય છે. આવા બેવડા ધોરણો અને 
માપદંડો યરોપ કેવી રીતે હજમ કરે છે. તથા પોતાના વિચાર-વાણી 
સ્વતંત્રતાના દાવામાં તે કેટલા સાચા છે, તેનો પણ ખ્યાલ આવી જાય છે. 


માનવહક્ડોનં રહ્ણ-તવલનાત્મક અભ્યાસ 


ન્યુ વર્લ્ડ ઓર્ડર (આધનિક જગતની પ્રણાલિકા)ના ઝંડાધારી અમેરીકા 
તરફથી બગદાદના કેદીઓ (જેમાં મહિલા કેદીઓ પણ શામેલ છે) સાથે 
થયેલ અત્યંત શરમજનક અને અમાનવીય વર્તાવ તથા અફઘાનિસ્તાન 
અને ગ્વાન્તાનામો (કયબા)ના કેદીઓ સાથે તેનાથી પણ બદતર વ્યવહારની 
ઘણી સત્ય હકીકતો વિશ્વ સમાજ સમક્ષ આવી, અને તેનાથી પણ વધ 
ચોંકાવનારી વિગતો તલસ્પર્શી તપાસ પછી આવી શકે છે, જેનાથી પોતાને 
આધુનિક સંસ્કૃતિના જનેતા કહેનારાઓ, માનવ હક્કોના રક્ષણના પોકળ 
દાવેદારો અને યુધ્ધ કેદીઓ વિશે કરારો (Rosolutio્ા) પાસ કરવા- 
વાળાઓની નગ્ન તસ્વીર અને કલંકિત સંસ્કૃતિનો ભાસ થયો. 


એની તુલનામાં શાંતી અને રહમતના સાગર સમા ધર્મ ઈસ્લામ 
(જેને આતંકવાદ સાથે જોડવાની ફેશન થઈ ગઈ છે) ની એક સાફ અને 
સ્પષ્ટ છબી ચોદસો વર્ષથી સમસ્ત માનવ જગત સમક્ષ ખલ્લી કિતાબ 
સમાન છે. જેમાં માનવતાના આઈડીયલ (નમૂના) હઝરત મહમ્મદ 
(સલ.)નો ઈસ્લામના સર્વ પ્રથમ કેદીઓ (બદૂના યુધ્ધ) સાથેનો સદવર્તાવ 
373 


આજે પણ ઈતિહાસના પાનાઓમાં સૂવર્ણ અક્ષરે અંકિત થયેલ છે. આ 
કેદીઓમાથી એક અબ અઝીઝ પોતાની આપવીતી સંભળાવે છે કે, જ્યારે 
મને બદૂની જગ્યાએથી કેદી બનાવી લાવવામાં આવ્યો, તો મદીનાના 
એક અન્સારી કર્ટંબમા રાખવામાં આવ્યો. તે લોકો પોતાના ખાણામાથી 
મને રોટી આપતા અને પોતે ખજુરથી ગુજરાન ચલાવતા. એમને રોટીનો 
ટુકડો કોઈ જગ્યાએથી મળી આવતો, તો એ લોકો તે રોટીનો ટુકડો મને 
આપતા. અને પોતે ખજુરથી પેટ ભરી લેતા. મને શર્મ-સંકોય થતો, અને 
હું પાછો આપતો તો પણ તે લોકો જબરદસ્તી મને રોટીનો ટુકડો પાછો 
આપી દેતા હતા. 

આપ (સલ.)એ આ કેદીઓ સાથે માફી અને દરગુજરનો વર્તાવ 
કર્યો. માલદાર કેદીઓ પાસેથી મામૂલી રકમ (ફિદિયો) લઈ તેમને છોડી 
મૂકયા. ગરીબ કેદીઓની રકમ (ફિદિયો) પોતાના તરફથી આપી દીધી. 
અમૂક કેદીઓ જે લખવા વાંચવાનું જાણતા હતા, તેમને ફિદિયામાં 
મુસલમાનોના બાળકોને શિક્ષણ આપવાનું નકકી કર્યુ. ત્યાર બાદ તેમને 
છોડી મૂકવામાં આવ્યા. હઝરત ઝેદ બિન સાબિત (રદી.)એ આ પ્રમાણે 


જ શિક્ષણ મેળવ્ય હતં. 


માનવ હક્કોના દાવેદારો જે ઈસ્લામી તઅલીમને હુમન રાઈટસના 
વિરોધી સમજે છે, અને મસ્લિમ દેશોમાં હુમન રાઈટસના બહાના હેઠળ 
તેમના ઉપર આર્થિક તથા સામાજીક દબાવ નાંખે છે. શું તેઓ પોતાની 
સોસાયટીમાં બદૂના કેદીઓ સાથેના વર્તાવનો દાખલો રજ કરી શકે છે ? 
જે કેદીઓએ પંદર વર્ષ સુધી લગાતાર આપ (સલ.) અને આપના 
સહાબાએ કિરામને શારીરિક, માનસિક અને ધાર્મિક પીડાઓ આપી 
સામાજિક બહિષ્કાર કર્યો. અને છેવટે પવિત્ર વતન મક્કા શરીફ છોડવા 
ઉપર મજબૂર કર્યા હતા. 


શ્રી સર વિલિયમ મ્યુર આ સત્ય હકીકતનો સ્વિકાર કરતા લખે છે 
કે, આ યુધ્ધ કેદીઓમાંથી એક મુસલમાનોના આ વર્તાવથી પ્રભાવિત થઈ 
374 


૧૮૮ 


કહેવા માંડયો કે, મદીના વાસીઓ ઉપર રહમતની વર્ષા થાય, તેમણે 
હમોને ઉંટ ઉપર સવાર કર્યા અને પોતે પગપાળા ચાલતા હતા. તે હમોને 
ઘઉંની રોટી ખવડાવતા હતા. અને પોતે ખજૂરથી પેટ ભરતા હતા. 
(લાઈક ઓક મહમ્મદ સલ. : ભાગ-૩, પેજ-૧૨૨) 
હઝરત મહમ્મદ (સલ.)ના આ ઉચ્ચ અખ્લાકનો નમૂનો હઝૂરે 
અકરમ (સલ.)ને માનનારા બાદશાહોએ દરેક યગમાં અપનાવ્યો, અને 
હંમેશા દુશ્મન કેદીઓ સાથે સારો વર્તાવ કર્યો. 


BN 


મિસ્ટર લીનપોલ સુલતાન સલાહદીન એયુબી વિશે લખે છે કે, 
સલાહદીનના કામોમાં ફકત આજ કામની લોકોને ખબર પડે કે તેમણે કેવી 
રીતે યેરૂશલમ (૪ જુલાઈ ૧૧ ૮૭) ને ફતહ કર્યું, તો આજ મહાન કારનામુ 
એ વાત સાબિત કરવા માટે પૂરતુ છે, કે તે ફકત પોતાના યુગના જ નહી 
બલ્કે, બધાજ યુગના સોથી રહમ દિલ,ઉંચ્ચ સંસ્કારિક અને ચારિત્યવાન 
બાદશાહ છે. 

હાલાંકે આજ યેરૂશલમ શહેરને પાછ મેળવવાના નેવુ વર્ષ પહેલા 
(ઈ.સ.૧૦૯૯) યુરોપે જયારે આ શહેરને ફતહ કર્યું હત, ત્યારે જે 
ખુનામરકી, અત્યાચાર અને ઝૂલ્મનું વાતાવરણ સર્જયુ હત, તેની સુલ્તાન 
સલાહુદીનને ખબ સારી રીતે ખબર હતી. પરંતુ સુલતાને તેનો બદલો ન 
લઈ પોતાના પ્યારા આકા હઝરત મહમ્મદ (સલ.)ની ફત્હે મક્કાની યાદ 
તાજી કરી, જેમાં આપ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમ)એ પોતાના ખનના 
પ્યાસા દુશ્મનોને માફ કર્યા હતા. 


પ્રખ્યાત અંગ્રેજ ઈતિહાસકાર ny Lane Poહા પ્રિસ્તીઓના 
ઝુલ્મ અને બર્બરતાની દાસ્તાનમાં લખે છે કે, યેરૂશલમમાં મસ્લિમોની 
કત્લેઆમને લઈ સલીબીઓ (ખ્રિસ્તી આતંકવાદીઓ) ના ઘોડાઓ મરિજિદે 
ઉમરમાં ઘૂંટણ સુધી ખૂનમાં ડૂબેલા હતા. નાના બાળકોની જાંગ પકડીને 
દીવાળથી અથડાવી તેમને મારી નાંખતા હતા. 


(Encyclopaedia Britannica Vol, art Crusades) 


375 


માનવ હક્કોના રક્ષણનો દૂષ્ટીકોણ કોઈ નવો નથી, પરંત યુરોપિય 
મિડિયાએ લોકોના માનસમાં આ વાત ઠસાવી દીધી છે કે, માનવ હક્કોના 
રક્ષણનો સો પ્રથમ ખ્યાલ અને તેન અમલીકરણ યુરોપની જ ભેટ છે, 
હાલાંકે માનવ ઈતિહાસના પ્રમાણેક આધારભૂતોથી આ વાત સ્પષ્ટ છે 
કે, યરોપમાં આસમાની પયગામ અને હિદાયતની તઅલીમ પણ પાછલી 
અમૂક સદીઓથી ( સેન્ટપોલ અને ત્યાર બાદ રાજા કોન્સ્ટોનટિનોપલના 
હાથે ભ્રષ્ટ થયેલ) ખ્રિસ્તી ધર્મ મારફતે જ આવી. ત્યાર પહેલા કોઈ પણ 
જાતના અખ્લાકી નિઝામ (સંસ્કારિક વ્યવસ્થા)વાળા સમાજન ત્યાં અસ્તિત્વ 
ન હતુ. વધુ વિગત માટે H. W. Leckyal પસતક "Histry of Eeuro- 
pean Mor0ાડ"માં વાંચી શકાય છે. 


માનવહક્કોના વિષયને યુરોપે એક રાજકીય હથિયાર બનાવી દીધુ 
છે. તેને બન્યાદ બનાવી વિભિન્ન દેશો અને સમાજો ઉપર આર્થિક પ્રતિબંધો 
અને પાબંદીઓ લગાડવામાં આવે છે, બલ્કે ઘણા દેશો ઉપર પોતાનો 
સામ્રાજયવાદી પંજો જમાવવાની કોશીષો થાય છે. 


માનવહકકોની દુહાઈ દેનારાઓનો પાછલા 
ત્રણસો વર્ષનો ઈતિહાસ 


આજે માનવ સમાજના બધ્ધિશાળી અને ઈતિહાસનું સામાન્ય જ્ઞાન 
ધરાવનાર દરેક વ્યકિત જાણે છે કે, માનવહક્કોના રક્ષણની દહાઈ દેનારા 
તે જ દેશો અને સામ્રાજ્યવાદી તાકાતો છે જેમણે પાછલી ત્રણ ચાર 
સદીઓથી સમગ્ર માનવ જગતને પોતાના સામ્રાજયવાદી તથા સામ્યવાદી 
ઝુલ્મ અને અત્યાચારના લોખંડી પંજા વડે કચડી નાંખ્યુ હતું. 

આ માનવતા પૂંજારીઓ કોના હક્કોના રક્ષણની વાતો કરી રહ્યા 
છે ? શું આરીકાના કાળા માનવીઓના હક્કોની વાતો કરે છે ? જેમને 
રંગભેદને લઈ ગોળાઓની વસ્તીથી દૂર રહેવાનો આદેશ હતો. અને જેમની 
પાસે જીવનભર મજૂરી કરાવી અથવા અમેરીકાના Rod Indian ત 
ઓસ્ટ્રેલીયાના અસલી વતનીઓને, જેમને આજ સુધી તેમના દેશોમાં 


376 


૧૮૯ 


સતાવવામાં આવ્યા છે ? 


બગદાદની જેલના ઈરાકી કેદીઓની તકલીફો અને પરેશાનીઓ ઉપર 
તો રડવુ આવવુ સ્વભાવિક છે જ, પરંતુ તેનાથી વધારે રહમ તો જીનિવા 
કરાર ઉપર સંધી કરનારા, માનવ હક્કોના જુઠા રક્ષણવાદીઓ તથા પોતાની 
સંસ્કૃતિને ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ દર્શાવી સમગ્ર વિશ્વમાં સૌસ્કૃતિક લડાઈનું રણશિંગુ 
કૂંકનાર યુરોપ અને અમેરીકાના આકાઓની અક્કલ ઉપર હમોને વધુ 
રહમ આવે છે, જે ઇસ્લામના ચમકતા અને ઝળહળતા સાર્યથી આંખો બંધ 
કરી પોતાને આધુનિક યુગના વેચારિક અને બોધ્ધિક કેદી બનાવી નફસ 
અને શયતાનની માયાજાળમાં ફસાઈ ગયા છે. કાશ કે, આ રસ્તો ભૂલેલા 
હઝરત મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહ તઆલા અલયહિ વસલ્લમ)ની તઅલીમથી 
પોતાને ઝળહળિત કરી સહીહ અને સાચા માનવતાના રસ્તા ઉપર આવી 
જાય અને સમગ્ર વિશ્વને પણ શાંતીથી જીવન પસાર કરવા દે. 

** માનવ આદ્િકારો ૪ 

ઈન્સાયકલોપીડીયા ઓફ બ્રિટાનિકા (૧૯૮ ૪)માં માનવીય અધિકારો 
[Human Rishi] ૫૨ એક વિગતવાર નિબંધ છે. તેના પહેલા પેરેગ્રાફમાં 
દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે, માનવ અધિકારોનો વિચાર જો કે પ્રાચીનકાળથી 
કવિઓ, દાર્શનિકો તથા રાજપરૂષોને ત્યાં જોવા મળતો રહે છે, પરંતુ 
વ્યવહારિકરૂપે તે માત્ર અઢારમી સદીના અંતે અમેરિકી તથા ફાન્સીસી 
ક્રાંતિ પછી પ્રગટ થયો. /૮/૧૧૮૭/ 


એક માણસ જો માત્ર આ શોધ નિબંધને વાંચે, તેનાથી વધારે જાણકારી 
મેળવવાની તેને તક નહીં મળી શકે તો તે આ વિષય સંબંધે બહુ મોટી 
ગેરસમજનો ભોગ બનેલો રહેશે. કારણ કે હકીકતમાં માનવ અધિકારોની 
ક્રૉતિ પશ્ચિમી ક્રાંતિના પ્રાગટયથી એક હજાર વર્ષ પૂર્વે અરબસ્તાનમાં 
પોતાના સંપૂર્ણ સ્વરૂપે અમલીરૂપ ધારણ કરી ચૂકી હતી. પશ્ચિમી દેશોમાં 
માનવ અધિકારોનો સ્વીકાર તે ઈસ્લામી ક્રાંતિનું પરિણામ હતું. 


NON 


ખુદ પશ્ચિમી વિહ્ાનોમાં એવા લોકો છે, જેમણે સ્પષ્ટપણે આ ઘટનાને 


સત્ય સ્વરૂપે સ્વીકારી છે. દા.ત. વિખ્યાત અંગ્રેજ લેખક એચ. જી. વેલ્સ 
(૧૮૬૬-૧૯૪૬)એ હઝૂર (સલ્લલ્લાહ અલયહિ વસલ્લમ)ના વિદાય 
હજજ વેળાના પ્રવચન (ખૃત્બએ હજજતલ વિદાઅ)ના હવાલાથી લખ્યું 
છે કે, આ વાંચનારને પ્રતીતિ થશે કે, તેનો પહેલો પેરેગ્રાફ મસ્લિમો વચ્ચે 
માલ તથા લોહી સંબંધી બધા ઝઘડાઓને નિમૂંળ કરે છે. તેનો અંતિમ 
ભાગ એક શ્યામવર્ણ હબ્શીને ખલીફાની તોલે દરજજો આપી રહયો છે. 
તેમણે (મુહમ્મદ સલ.એ) વિશ્વમાં ન્યાયી વ્યવહારની મહાન પરંપરા 
સ્થાપી. તેમણે લોકોને વિશાળ હદયતા શીખવી. તેમણે એવો સમાજ ઘડયો, 
જે ઈતિહાસના કોઈપણ પાછલા સમાજથી વધારે કરતા તથા સામુહિક 
અત્યાચારથી પાક હતો. 


આ વિશ્વમાં હકીકતથી ઈન્કારની મિસાલો પણ છે. સાથો સાથ 
હકીકત સ્વીકારવાના દાખલાઓ મોજૂદ છે. 
મ યુનોનું ઘોષણાપત્ર ૪ઃ 
વીસમી સદીનો પ્રારંભકાળ અત્યંત પીડાદાયક તથા ભૂલી ન શકાય 
એવો કાળ રહયો છે. જેમાં ઈતિહાસના બે મોટા યુધ્ધો થયા. જેને વિશ્વ- 
યુધ્ધોના નામે યાદ કરવામાં આવે છે. આ યૂધ્ધે નવી દુનિયા અમેરિકાથી 
લઈ દૂર પૂર્વના જાપાન સુધીને પોતાની લપેટમાં લઈ લીધું હતેં. યુધ્ધનો 
આ દેત્ય ભૂત ત્યાં સુધી શાંત નહીં થયો, જ્યાં સુધી તેણે લાખો લોકોનું 
લોહી નહીં પી લીધું. એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ અંતિમ 
હદે પહોંચી જાય છે, તો તેની પડતી શરૂ થવા માંડે છે. આ કારણે જ 
જ્યારે યુધ્ધનું આ ગાંડપણ પોતાની અંતિમ હદે પહોંચી ગયું અને માનવતા 
ચિત્કારી ઉઠી તો પાશવતાની તે જ અંધકારભરી રાત્રો પછી માનવતાના 
એક કિરણનો ઉદય થયો. અને તે એ કે વિવિધ દેશોમાં માનવીય અધિકારો 
સબંધે કાનૂન ઘડવાની પ્રકિયા શરૂ થઈ. અને વિશ્વભરના ન્યાયપ્રિય 
લોકોએ એવો અવાજ ઉઠાવ્યો કે કેટલાક એવા પાયાના માનવીય અધિકારો 
હોવા જોઈએ, જેમનો આદર યુધ્ધ કે શાંતિ બન્ને સ્થિતિમાં થવો જરૂરી 
378 


૧૯૦ 


હોય. આખરે આ સ્વપ્ન એવી રીતે સાકાર થયું કે ૧૦ ડિસેમ્બર ૧૯૪૮ના 
દિવસે સંયક્ત રાષ્ટ્સંઘની જનરલ એસેમ્બલીએ માનવીય અધિકારોનું 
ઘોષણાપત્ર બહાર પાડયુ, જે વ્યવહારતઃ એક રમકડાં કરતાં વધારે હેસિયત 
નથી ધરાવતું. કારણ કે સર્વપ્રથમ તો સભ્ય દેશો આ ઘોષણાપત્ર પર 
હસ્તાક્ષર કરવા માટે બંધાયેલા નથી. બીજું કે આ ઘોષણાપત્ર કોઈ સભ્યને 
એટલો અધિકાર નથી આપતો કે તે આ સબંધે પોતાના કેસને આંતરરાષ્ટ્રીય 
અદાલતમાં લઈ જઈ શકે. પરંત આ પણ એક બહ મોટી સફળતા છે. 
અને આશા રાખી શકાય એમ છે કે એમાં જે કાંઈ ખામીઓ રહી જવા 
પામી છે તે ધીરે ધીરે દૂર થઈ શકશે. 


આ ઘોષણાપત્રમાં ત્રીસ કલમો છે. જેમાં જીવન અધિકાર, સ્વતંત્રતા, 
સન્માનનો અધિકાર, અધિકારોની બાબતે સમાનતા, વંશ, વર્ણ, ભાષા 
તથા ધર્મ આધારે ભેદભાવ નહીં રાખવાનો અધિકાર, અદાલતી કાર્યવાહીનો 
અધિકાર, કારણ વગર ધરપકડ અથવા તડીપારની મનાઈ, આરોપ વિરૂદ્ધ 
સફાઈ આપવાનો અધિકાર, ખાનગી બાબતોમાં સ્વતંત્રતાનો અધિકાર, 
દેશની અંદર અંદર આવવા જવાનો અધિકાર, પોતાના દેશમાં પાછા 
ફરવાનો, નાગરિકતા મેળવવાનો, પોતાની મરજીથી લગ્ન કરવાનો, મિલ્કત 
ધરાવવાનો, વિચાર તથા વાણીનું સ્વાતંત્ય, રાજકારણમાં ભાગ લેવાનો, 
પોતાની પસંદનો ધંધો કરવાનો, શિક્ષણ લેવાના અધિકારનો ઉલ્લેખ છે. 
તે સિવાય અવારનવાર સ્ત્રીઓ તથા બાળકોના અધિકારો તદુપરાંત વંશીય 
ભેદભાવ તથા ગલામી પ્રથા રોકવા માટે રાષ્ટ્સંઘે વિવિધ ઠરાવો મંજૂર 
કર્યા છે, જે એમ કહો કે તે જ ઘોષણાપત્રની પૂર્તિ છે. 


જો પ્રમાણિકતાપૂર્વક આ ઘોષણાપત્ર પર અમલ થતો હોત તો તે 
માનવજાત માટે રહેમતની વર્ષા સમાન પરવાર થઈ શકયો હોત. પણ 
અફસોસ, આમ નહીં થઈ શક્યું. એક તો આ ચળવળ સ્વૈચ્છીક છે, બીજું 
વિવિધ દેશોએ માનવીય અધિકારોના જુદા જુદા ધોરણો નક્કી કરી લીધા 
છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્સંઘની વિવશતાનો ખલ્લો પરાવો નજીકના ભૂતકાળમાં 
379 


ય્‌રોપના હાદસમા “બોસ્નિયા'”માં સમગ્ર વિશ્વે જોયો છે. ૩૦ નવેમ્બર 
૧૯૭૩ના દિને જ્યારે સંયક્ત રાષ્ટ્સંઘની જનરલ એસેમ્બલીએ વંશીય 
ભેદભાવને શિક્ષાપાત્ર ગનો ઠરાવવા માટે એક સૂચના પસાર કરી, તો 
અમેરિકા તથા બ્રિટને તિત્રપણે તેનો વિરોધ કર્યો હતો. આનાથી અંદાજો 
મળે છે કે સ્વયં કાનૂન ઘડનારાઓની નજરમાં આ કાનૂનોની શું હેસિયત 
છે. વાસ્તવિકતા એ છે કે આજકાલ આ વિકસીત રાષ્ટ્રો તરફથી વિકાસ- 
શીલ કે પછાત રાષ્ટ્રોને ડરાવવા ધમકાવવા તથા તેમનું શોષણ કરવાનું 
એક સાધન છે, બસ ! 


વર્તમાન યગની સોથી મહત્વની જરૂરત : શાંતિ 


બાહ્ય ચમકદમક, પ્રગતિના દાવાઓ, ટેલિકોમ્યુનિકેશનની હેરતભરી 
વ્યવસ્થા, ઉપચારની અજોડ સુવિધાઓ, વિજ્ઞાન તથા ટેકનોલોજીની 
આશ્ચર્ય-જનક આગેકૂચ છતાં આજનો માનવી પરેશાન છે. યુરોપ તથા 
અમેરિકાની પરેશાનીઓ જુદી છે. એશિયા તથા આફિકાની સમસ્યાઓ 
જુદી છે. માનવતા અને માનવીય મૂલ્યો બધું સસ્તું થઈ ગયું છે. માનવીય 
જાનની કોઈ કિંમત ન રહી. માનવીય લાગણીઓ, સંવેદનાઓ, મુહબ્બત- 
પ્રેમ, મુરૂવ્વત-શરમ, બધું મૂલ્યવિહિન સિક્કાઓ બની ગયું છે. બેહયાઈ, 
નિર્લજજતા, લૂંટમાર, બળજબરી ચલણી સિક્કા સમાન બની ગઈ છે. 
અને આ બધા દૂષણોના પરિણામે વિશ્વભરના માનવસમાજનો સર્વપક્ષીય 
વિનાશ થઈ રહ્યો છે. નવા વર્લ્ડ ઓર્ડરના ઈજારાદારો હેરાન પરેશાન છે 
કે, તેમની આર્થિક વ્યવસ્થાનો પરપોટો કેવી રીતે ફ્ટી ગયો ?! 


શું સમગ્ર વિશ્વની ૩૦૦ વર્ષની મહેનતનું ફળ આ જ લડાઈ-ઝઘડાઓ, 
જુગાર તથા શરાબ છે ? શું આ જ માનવજાતની સિધ્ધિનું શિખર છે ? 


૦ યુરોપમાં દરેક ૩૦ સેકન્ડમાં એક ગભપાત કરાવવામાં આવે છે. દર 
વર્ષે ૧૪૨ મિલિયન ગર્ભપાત કરાવવામાં આવે છે. દર ૩૦ સેકન્ડ 


પછી એક લગ્ન તૂટે છે. દર ત્રણ ઘરોમાંથી બે ઘરમાં બાળકો નથી. 
(Institute for family policy, London) 


૧૯૧ 


૦ ભારતમાં એક તૃતિયાંશ માર્ગ અકસ્માતો શરાબ પીવાના કારણે થાય 
છે. વિશ્વભરના ૩.૦% મૃત્યો શરાબના કારણે થાય છે. 


૦ ફટપાથ પર રહેતા ૨૦% બાળકોને પોતાના નજીકના માણસોના 
શોષણનો ભોગ બનવું પડે છે. ભારતમાં દર વર્ષે વીસ લાખ બાળકી- 
ઓની ગર્ભમાં જ હત્યા કરી નાંખવામાં આવે છે. જેના પરિણામે 
પંજાબ, હિમાચલપ્રદેશ, ચંદોગઢ અને ગુજરાતમાં સ્ત્રી-પુરૂષનું પ્રમાણ 
ખતરનાક હદ સુધી ખોરવાય ગયું છે. પંજાબના એક કૂવામાં એકી 
સાથે ગર્ભપાત કરીને ફેકી દેવામાં આવેલ ૩પ સ્રીભ્રુણ મળી આવ્યા 
હતા. (૧૧-૮-૦૬) 

૦ કાઈમ ક્લોક ૨૦૦૫ માં દર ૧૭ સેકન્ડમાં એક ગુનો નોંધાયો. દર 
પંદરમી મિનિટે એક છેડતીની ઘટના, દ૨ ૭૭ મિનિટે એક દહેજ 
મૃત્યુ, દર ૨૯ મિનિટે એક વ્યભિચાર, દર ૧૭ મિનિટે એક હત્યા, 
દર ૬૧ મિનિટે એક લૂંટ અને દર ૩૧ મિનિટે એક જાતિય હિંસાની 
ઘટના ઘટે છે. (NCRB Delhi) 


ઉપરોક્ત અહેવાલો અને આંકડાઓ તો માનવસમાજનું એક નાનું 
સરખુ ચિત્ર દર્શાવે છે. હકીકત એ છે કે, આજના ભોતિકવાદ અને ફેશનેબલ 
યુગમાં સમગ્ર વિશ્વના પ્રત્યેક સમાજ અને વતુંળના માણસો ઘણી જ 
બેચેની, પરેશાની, ટેન્શન અને ડીપ્રેશનમાં સપડાયેલા છે. માનવસમાજનો 
એક વર્ગ જીવનથી કંટાળીને આપઘાત કરી રહ્યો છે. દરરોજ સવારમાં 
આવતા સમાચારપત્રોમાં ખૂન, લૂંટ, ચોરી, બળાત્કાર વગેરે ભય તથા 
અસલામતીની ખબરો અને ટી.વી.ની ચેનલો માનવજીવનનો સમગ્ર ચિતાર 
આપણા સમક્ષ રજૂ કરે છે. 


પ્રખ્યાત ઈતિહાસકાર ફન્કલીન બુમરે વર્તમાનયુગને પરેશાનીઓ 
(Age of Anxiety)ો યુગ કહ્યો છે. વિજ્ઞાને ભોતિક પ્રગતિ તો ઘણી જ 
કરી, પરંતુ તે માનવીને આધ્યાત્મિક અને રૂહાની શાંતિ ન અર્પણ કરી 
શક્યું. તેણે માનવીને ટેકનોલોજી આપી, તો માનવીએ તેનો ઉપયોગ બે 
381 


વિશ્વયુદ્ધોમાં ક્યો. જેણે દુનિયામાં એવી ખૂનામરકીઓ મચાવી કે જેનું 
ઉદાહરણ માનવ ઈતિહાસમાં આ પહેલાં કદી નથી જોવા મળતું. 
*% શાંતિ-શાંતિ-શાંતતિ 

આજનો માનવી શાંતિ, સુરક્ષા અને પ્રેમ-સ્નેહને શોધી રહ્યો છે. 
આજે માનવતા, સંસ્કાર અને ભલાઈ ફેલાવનાર લોકોની જરૂરત છે. 
લોકોના દુઃખ-દદમાં સહભાગી અને સાંત્વના આપનારાઓની જરૂરત છે. 
તેના માટે લોકો વિવિધ ધાર્મિક, સામાજિક, સેવાભાવી સંસ્થાઓ તરફ 
મીટ માંડીને બેઠા છે. પરંતુ આપણે જેમની પાસે શાંતિ-સુરક્ષાની અપેક્ષા 
રાખી રહ્યા છે, તે ધર્મગુરૂઓ, ધાર્મિક પુસ્તકો અને સેવાભાવી તથા 
માનવહક્કોની દાવેદાર સંસ્થાઓના ચાર્ટર અને નિયમો કે પોલીસીઓનો 
અભ્યાસ કરીએ છીએ અથવા વહેવારિક રીતે તેમનાથી મળીએ છીએ, 
તો તેમની સંકુચિત વિચારધારાઓ અને મર્યાદિત વતુંળોને લઈ સમગ્ર 
માનવજગત માટે તેમને ફાયદાકારક કે અસરકારક નિવડતા જોઈ શકતા 
નથી. તે સમગ્ર માનવજાતના લાભ માટે કામ કરતા નથી, બલ્કે પોતાના 
મર્યાદિત હેતુઓ માટે જ કામ કરતા દેખાય છે. 


અશાંતિ અને આતંકવાદ બાબતે પણ ઇસ્લામ તેના કારણો શોધી તેના 
મારણો (ઈલાજ) બતાવે છે. માટે પ્રથમ શાંતિની વ્યાખ્યા, જરૂરત અને 
શાંતિ સ્થાપવાની કાર્યપધ્ધતિ વિશે વિવિધ ધમોની ચર્ચા કરવા માંગુ છું. 


ક શાંતિની વ્યાખ્યા વિધવિધ ધર્મોમાં #* 
અરબીમાં “અમન?” શબ્દ છે, જેનો ભાવાર્થ ચેન, શાંતિ, સુક્ન, 
આરામ વગેરે શબ્દોથી થઈ શકે છે. અરબી ભાષાના પ્રખર કોષશાસ્ત્રી 
ઈમામ રાગિબ લખે છે કે, “અમન'”નો અર્થ આત્માને આરામ અને 
બીક-ડર ન હોવું છે. 
અંગ્રેજીમાં તેના માટે “પીસ?” (Pecહ)નો શબ્દ છે. ઈંગ્લ્રીશ ડિક્ષનરી 
પ્રમાણે પીસનો આર્થ લડાઈ-ઝઘડાઓથી સ્વતંત્રતા, આંતરરાષ્ટ્રીય સબંધોમાં 


૧૯૨ 


સંપ અને દોસ્તીભર્યા સબંધો. કોઈ કોમની તે હાલત, જેમાં તે બીજી 
કોમથી યુધ્ધની હાલતમાં ન હોય. વિવિધ ડિક્ષનરીઓ અને ઈન્સાયક્લો- 
પીડિયાઝના અનુસંધાનમાં શાંતિ-પીસનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે નક્કી કરી 
શકાય છે. 

આત્માને ઠંડક, આંતરિક શાંતિ, ગભરામણથી મુક્તિ, સામાજિક 
દેષ્ટિએ આપસમાં મદદરૂપ થવુ, હક્કો અને ફરજોની સમતુલન બજાવણી 
અને સામાજિક સુહાદભર્યું વાતાવરણ વગેરે શામેલ છે. 


પૂરાતન ગ્રિક (Ancient Gre) : પુરાતન ગ્રિક લોકોને ત્યાં 
અમનનો ભાવાર્થ લડાઈ ન હોવુ હતો. 


યહુદીઓ : પુરાતન હિબ્રુઓને ત્યાં અમનનો અર્થ ફક્ત લડાઈનું 
સમા હોવુ ન હતો, બલ્કે શાંતિ અને સુહાદભર્યું વાતાવરણ પણ તેમાં 
શામેલ હતું. 

ખિસ્તીઓ : ચર્ચના ઈતિહાસમાં અમન (શાંતિ) રૂહાની (આત્મિય) 
સુક્નની સાથે સામાજિક, રાજકીય શાંતિ અને ન્યાયિક વ્યવસ્થા સ્થાપવાને 
પણ સમજવામાં આવતું હતું. 

હિંદુ મત : હિંદુઓનો શાંતિનો દૅષ્ટિકોણ વ્યક્તિગત પણ છે, અને 
સામૂહિક પણ છે. રચનાત્મક પણ છે, અને નકારાત્મક પણ છે. સંસ્કૃતમાં 
શાંતિના દંષ્ટિકોણમાં ખામોશી, મનની શાંતિ, મનેચ્છાનું ન હોવુ અને દદ 
તથા તકલીફનો એહસાસ ન હોવો પણ શામેલ છે. 

ભગવદ્‌ ગીતામાં રજૂ કરેલ શાંતિના દષ્ટિકોણ પ્રમાણે પરિણામથી 


બેપરવા રહી જવાબદારીઓ બજાવવાથી મનની (આત્મિય) શાંતિ પ્રાત 
થાય છે. તેને પરિભાષામાં “નરવાન?” કહે છે. 


જેન મત : જેન મત પ્રમાણે અહિંસા સોથી ઉચ્ચ ધર્મ છે. જૈન શિક્ષણ 
પ્રમાણે ““નરવાન?' વર્ણન ન કરી શકાય તેવી અને મનેચ્છાઓથી ઉપરવટ 
કેફીયતને કહેવામાં આવે છે. જે ઘણી તપસ્યાઓ કર્યા બાદ પ્રા થાય છે. 


બોધ્ધ મત : જેન લોકોની જેમ બોધ્ધ ધર્મમાં પણ “નરવાન'”નું 
શિક્ષણ અપાયેલુ છે. પરંતુ બોધ્ધ મત પ્રમાણે “નરવાન'” એક અતિ ઉચ્ચ 
અને અટલ કેફીયતનું નામ છે, જે ખુશી અને રોશની પ્રસરાવે છે. 

ખુલાસો એ કે, દરેક ગુનાહથી બચો અને દરેક ખૂબી (શાંતિ- 
સલામતી)ને પ્રાત કરો. આત્મા અને દૃષ્ટિને પાક કરો. 

ઈસ્લામ : ઇસ્લામનો શાંતિનો દષ્ટિકોણ “ઈન્સાયક્લોપીડિયા ઓફ 
રીલીજન'” પ્રમાણે બીજા બધા જ ધર્મોથી વિગતવાર અને પરિપૂર્ણતા 
ધરાવનાર છે. જેની સંપૂર્ણ વિગત આગળ આવે છે. ખુલાસો એ કે ઇસ્લામે 
શાંતિને વ્યક્તિની બાહ્ય તથા આંતરિક શાંતિ અને માન્યતા પુરતી જ 
મર્યાદિત રાખી નથી. જેમકે હિંદુ, જેન અને બોધ્ધ ધમોમાં છે. બલ્કે તેમાં 
આંતરિક બાબતો સાથે સામાજિક અને રાજકીય ખ્યાલો પણ સ્પષ્ટ નજર 
આવે છે. અને તેમાં પણ યહુદી તથા ખ્રિસ્તી ધર્મની જેમ ધાર્મિક અને 
સામાજિક વિચારોનો પણ સમાવેશ થાય છે. 


યહુદીયત અને ખ્રિસ્તીમતની તુલનામાં ઇસ્લામે શાંતિ અને 
સલામતીની ભાવના અને તેના ઉપાયોને એટલા વિશાળ પ્રમાણમાં વર્ણન 
કર્યા છે કે, તે માનવીય જીવનના બધા જ ક્ષેત્રો અને પાસાઓને આવરી 
લે છે. ઇસ્લામ ધર્મની પ્રણાલિકા એ છે કે, તે કાયમી પરેશાનીઓના મુખ્ય 
કારણો શોધે છે અને અસલ બીમારી પારખીને તેના ઉપાય તરફ સર્વપ્રથમ 
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. 

*% શાંતિ માટે વિવિધ ધર્મોની કાર્યપધ્ધતિ #$ 

ધાર્મિક રીતે સૌપ્રથમ યહુદી ધર્મને જોઈએ. યહુદી ધર્મમાં શાંતિ 
સ્થાપવા માટે જે કાર્યપધ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે, તેને તોરાત (જૂના 
કરાર)ના પાંચ પ્રકરણોમાં વર્ણન કરવામાં આવી છે. હઝરત મૂસા 
અલયહિસ્સલામ યહુદીઓમાં માનીતા અને ઉચ્ચ રસૂલ (દૂત) સમજવામાં 
આવે છે. અને આપનું મહાન કામ એ હતું કે, આપે યહુદીઓને તે સમયના 
અત્યાચારી, દમનકારી અને મહાઘાતકી રાજા ફિરઓનથી છૂટકારો 


૧૯૩ 


અપાવ્યો. અને તેમને માનવતાના સન્માનભર્યા પદે બિરાજમાન કર્યા. 
અને આ એક મહાન કારનામુ હતુ, પરંતુ હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામના 
જીવનચરિત્રના અભ્યાસથી માલૂમ પડે છે કે, યહુદીઓ સિવાય તે સમયના 
બીજા લોકો માટે આપને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા ન હતા. 

હઝરત મોલાના અલીમીયાં નદવી (૨હ.) લખે છે કે, યહુદી ધર્મનો 
પ્રચાર કોઈ પણ યુગમાં સમગ્ર માનવજાત માટે ન હતો, બલ્કે એવા 
ધાર્મિક કથનો મળે છે. જેનાથી એમ માલુમ પડે છે કે, યહુદીઓને બીજા 
લોકોમાં યહુદી ધર્મના પ્રચાર-પ્રસારથી રોકવામાં આવ્યા છે. 


તવરાત (જૂના કરાર)ના કિતાબે ખુરૂજના ત્રીજા ભાગ (ફકરા નં. « 
થી ૧૦) અને કિતાબે ઈસ્તિસ્ના પ્રકરણ-૩૩, ફકરા નં.૪)માં પણ સ્પષ્ટતા 
કરવામાં આવી છે કે, હઝરત મૂસા અલયહિસ્સલામની શરીઅત ફક્ત 
યહુદીઓ માટે જ છે. અને હવે આ તવરાત (જૂનો કરાર) પણ પોતાની 
અસલી સુરતમાં સુરક્ષિત નથી. જેનો એકરાર જ્યુશ ઈન્સાયક્લોપીડિયા 
(પ૮૯/૯)માં પણ કરવામાં આવ્યો છે. 


આ જ પ્રમાણેનો એકરાર વિલિયમ મ્યુરે પણ ક્યો છે કે, હમોને 
જાણકારી છે કે જગતભરમાં કોઈ પણ ધાર્સિક પુસ્તક એવુ નથી, જે 
કુર્‌ૂઆન શરીફની જેમ સંપૂર્ણ રીતે પરિપૂર્ણ અને સદીઓ સુધી સુરક્ષિત 
રહ્યું હોય. એની એક દલીલ એ પણ છે કે, હાલના જૂના કરારમાં પાંચ 
પુસ્તકો છે, જ્યારે કે અસલ જૂના કરારમાં આ પ્રમાણે પાંચ પુસ્તકો ન 
હતા. અને હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામ પછી હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામ 
સુધી જેટલા પણ નબીઓ આવ્યા, તે બધા જ ફક્ત યહુદીઓ માટે જ 
આવ્યા છે. 


ખ્રિસ્તીમતમાં શાંતિ વિશે ઃ હઝરત ઈસા અલેહિસ્સલામ યહુદીઓના 
છેલ્લા નબી છે. આપના સંખ્યાબંધ ઉપદેશોમાં આપે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હું 
યહુદીઓના ખોવાયેલા ઘેટાં-બકરાઓ માટે આવ્યો છું. મત્તાની બાઈબલમાં 
છે કે, એક કન્આની સ્ત્રી (યહુદીઓ સિવાયના કબીલાની) આપની પાસે 


પોતાના બીમાર બાળકને ચમત્કારથી સારો કરાવવા માટે આવી હતી. 


આપે ફરમાવ્યું કે, હું યહુદી ઘરોના ખોવાયેલ ઘેટાં-બકરા સિવાય કોઈના 
પાસે મોકલવામાં આવ્યો નથી. 


મત્તાની બાઈબલમાં એક જગ્યાએ છે કે, હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામે 
પોતાના બાર શિષ્યોને ધર્મ પ્રચાર માટે રવાના કર્યા તો કહ્યું કે, “બીજી 
કોમો પાસે ન જશો, અને સામરીઓના કોઈ શહેરમાં ન પ્રવેશશો, યહુદી 
ઘરોના ખોવાયેલ ઘેટાં-બકરાઓ પાસે જશો. 


ઉપરોક્ત કથનોથી સાબિત થાય છે કે, હઝ. મૂસા અલયહિસ્સલામની 
જેમ હઝ. ઈસા અલયહિસ્સલામ પણ ફક્ત યહુદીઓની સુધારણા માટે 
જ મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે બાઈબલ (નવા કરાર)ની સુરક્ષાની 
પરિસ્થિતિ પણ તેવી જ છે, જે તવરાત (જૂના કરાર)ની હતી. 


એક ભરોસાપાત્ર સાવચેતીપૂર્ણ અહેવાલ મુજબ નવા કરાર અને 
જૂના કરાર બજ્ઞેવમાં થઈને ઓછામાં ઓછા ત્રીસ હજાર (૩૦૦૦૦) 
વિવિધ વિરોધાભાસો માલૂમ પડ્યા છે. 


હિંદુ મત ઃ મનુશાસ્રમાં છે કે, મૃત્યુદંડની સજામાં બ્રાહ્મણનું ફક્ત 
માથુ મુંડવામાં આવશે, પરંતુ બીજી જાત-શાતિના માણસને મૃત્યુદંડ 
આપવામાં આવશે. સજા માટે કોઈ બ્રાહ્મણને મૃત્યુદંડ આપવાની 
આવશ્યક્તા નથી. ચાહે તેણે ગમે તેટલો મોટો ગુનોહ કર્યો હોય. 


જો કોઈ બ્રાહ્મણ કોઈ શુદ્રને જાનથી મારી નાંખે તો તેનો કોઈ ગુનોહ 
નહીં ગણાશે, પરંતુ તેણે કફફારો (અમૂક રકમ) આપવો પડશે. આ રકમ 


તેટલી જ હશે, જે કોઈ પ્રાણી જેમકે સબકલી, ઉંદર અને સાપ વગેરેને 
મારવા માટે સજારૂપે છે. 


ફાન્સીસી ઈતિહાસકાર ડો. ગુસ્તાવ લેબોન “ભારતીય સંસ્કૃતિમાં 
લખે છે કે, ગુનાહ અને તેની સજાની મહત્વતા તેના નુકસાન પ્રમાણે ન 
હતી, બલ્કે ગુનેહગારની શઞાતિ પ્રમાણે સજાઓ નક્કી થતી હતી. 


૧૯૪ 


યરોપિય દેશોની લડાઈઓોની શરમનાક કહાણી 


ઇંગ્લેન્ડ અને ફાનસ વચ્ચે ૧૩૩૮ ઈસ્વીથી ૧૪૫૩ ઇસવી સુધી 
લગાતાર ૧૧૫ વર્ષ સુધી માનવજગતનું અત્યંત લાંબુ યુધ્ધ થયું. 

૧૬૧૮ ઈસ્વીથી લઈ ૧૬૪૮ ઈસ્વી સુધી લગાતાર ચાલેલા યુદ્ધમાં 
જમની, ફાનસ, ઓસ્ટ્રીયા અને સ્વિડને ભાગ લીધો હતો. જેમાં ફક્ત 
જર્મનીના એક કરોડ વીસ લાખ માણસો મૃત્યુ પામ્યા. આ લાંબુ યુદ્ધ બે 
ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયો રોમન કેથોલિક અને પ્રોટસ્ટન્ટ વચ્ચે થયા હતા. 

મોલાના અબૂ્કલામ આઝાદ (રિહ.) લખે છે કે, અમેરીકી ગૃહયુદ્ધ 
૧૮૬૧ ઈસ્વીથી ૧૮૬૫ ઈસ્વી સુધી જારી રહ્યું. જે ઉત્તર અને દક્ષિણ 
અમેરિકનો વચ્ચે ચાલ્યું. તેનું કારણ ગુલામીની પ્રથા હતું. તેમાં ઉત્તર 
અમેરીકાના ૩ લાખ અને દક્ષિણ અમેરીકાના પાંચ લાખ માણસો મૃત્યુ 
પામ્યા. તેમાં ૭૪ કરોડ પાઉન્ડ ખર્ચાયા. આટલી રકમથી જગતના બધા જ 
ગુલામો એક લોહીનું ટીપુ વહાવ્યા વગર આઝાદ કરાવી શકાતા હતા. 


૧૦૦૦ ઈસ્વીથી ૧૮૭૨ ઈસ્વી સુધી યુરોપમાં ૧૨૦ યુદ્ધો થયા. 
યુરોપમાં ૧૮૫૪ ઈસ્વીથી ૧૯૦૫ ઈસ્વી સુધી જે યુદ્ધો થયા તેમાં જાની- 
માલી નુકસાનનો અંદાજ આ પ્રમાણે છે : 


 હકાનુંનામ  જાતીનુક્સાન માલીતુક્સાન 


કરીમ્યાનું યુદ્ધ ૧૮૫૪ ઈ.| ૭૮૦૦૦૦ [૩૪૦ મિલીયન અશરફી 
અમેરીકી સિવિલ વોર ૮૦૦૦૦૦ [૧૪૦૦ મિલીયન અશરફી 
૧૮૬૧ થી ૧૮૭૧ ઈ. 

ફાનસ અને જર્મનીનું યુદ્ધ 
૧૮૦૦ થી ૧૮૭૧ ઈ. 
અમેરીકા અને સ્પેનયુદ્ધ ૧૮૯૮ઈ. --- [| ૨૫૯ મિલીયન અશરફી 
ટ્રન્સવાલનું યુદ્ધ (દ.આ.) ૮૮૦૦૦ [૨૭૦૦ મિલીયન અશરફી 
૧૮૯૯ થી ૧૯૦૨ ઈ. 

રશિયા અને જાપાનનું યુદ્ધ 
૧૯૦૪ થી ૧૯૦૫ ઈ. 


૮૫૩૦૦૦ [૫૬૦ મિલીયન અશરફી 


૪૮૫૦૦૦ | ૫૦૩ મિલીયન અશરફી 


પથમ વિશ્વયુઘ્ધની મૃત્યુ સંખ્યા 


રશિયા 
જર્મની 


ફાનસ 
ઈટાલી 
ઓસ્ટ્રીયા 
ગ્લેન્ડ 


તુર્કી 


બેલ્જાયમ 
બલ્ગારિયા 
રૂમાનિયા 


સરોયા, મોન્ટીનીગ્રો 


અમેરિકા 
ફલ 


(સત્તર લાખ) 
(સોળ લાખ) 
(તેર લાખ સિત્તેર હજાર) 
(ચાર લાખ સાઈઠ હજાર) 
(આઠ લાખ) 
(સાત લાખ) 
(બે લાખ પચાસ હજાર) 
(એક લાખ બે હજાર) 
(એક લાખ) 
(એક લાખ) 
૧૦૦૦૦૦ (એક લાખ) 

૫૦૦૦૦ (પચાસ હજાર) 


૦૩૩૨૦૦૦ (તોત્તેર લાખ બત્રીસ હજાર) 


૧900000૦ 
૧૬૦૦૦૦૦ 
૧૩૭૦૦૦૦ 
૪૬૦૦૦૦ 
૮૦૦૦૦૦ 
©O૦૦૦૦૦ 
૨૫૦૦૦૦ 
૧૦૨૦૦૦ 
૧૦૦૦૦૦ 
૧૦૦૦૦૦ 


£૦૦૦૦ 
૩૦૫૦૦૦૦ 
૧090000 
૧૪૩૦૦૦૦ 
૧૦૦૦૦૦૦ 
૧૧૦૦૦૦૦ 
૧૬૮૫૦૦૦ 
£0૦૦૦૦ 
૨૭૫૦૦૦ 
£૦0૦૦૦ 
૩૦૦૦૦ 


સલોવિકીયા 

અમેરિકા 

ઇંગ્લેન્ડ 

ફાનસ 

ઈટાલી 

યુગોસ્લાવિયા (સબિયા) 


હંગરી 

હોલેન્ડ (નેધરલેન્ડ) 
બેલ્જીાયમ 
ફિલિપાઈન 


(ત્રીસ લાખ પચાસ હજાર) 
(દસ લાખ સિત્તેર હજાર) 
(ચોદ લાખ ત્રીસ હજાર) 
(દસ લાખ) 

(અગિયાર લાખ) 

(સોળ લાખ પંચ્યાસી હજાર) 
(છ લાખ) 

(બે લાખ પંચોતેર હજાર) 
(સાઈઠ હજાર) 

(ત્રીસ હજાર) 


ફુલ ૪૧૧૯૩૦૦૦ ચાર કરોડ અગિયાર લાખ ત્રાણુ હજાર 


ચાર ખંડોના પ૯ દેશો વચ્યે ખેલાયેલ યુદ્ધમાં ફક્ત અમેરિકાના 
૩ ખર્વ ૬૦ અબજ ડોલરનો ખર્યો થયો. 


માલી નુકસાન એક ખવ ૮૬ અબજ ડોલર 


બીજા વિશ્વયુધ્ધની મૃત્યુ સંખ્યા 


રશિયા 
જર્મની 
પોલેન્ડ 
ચીન 
જાપાન 
ઓસ્ટ્રીયા 
રૂમાનિયા 
ફિનલેન્ડ 


૨૧૦૦૦૦૦૦ 
૧£૦૦૦૦૦ 
¢€૯૦૦૦૦૦ 


૩૦૦૦૦૦૦ 
૨૭૫૦૦૦૦ 
૦૦૦૦૦ 
૦૦૦૦૦ 
૧૮૩૦૦૦ 


(બે કરોડ દસ લાખ) 

(સોળ લાખ) 

(નવ લાખ) 

(ત્રીસ લાખ) 

(સત્તાવીસ લાખ પચાસ હજાર) 
(સાત લાખ) 

(સાત લાખ) 

(એક લાખ ત્યાસી હજાર) 


388 


૧૯૫ 


૦ રશિયાએ સામ્યવાદી પંજો જમાવવા માટે શરૂના દિવસોમાં જ ૧૯ 


લાખ માણસોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા અને ઓગણત્રીસ લાખ માણસોને 
વિવિધ પ્રકારની સજાઓ કરી. પચાસ લાખ માણસોનો દેશ નિકાલ 
કર્યો. ફક્ત કઝાકિસ્તાનમાં જ દસ લાખ મુસ્લિમો શહીદ કર્યા. 


કોરિયાની નાની જંગમાં બે વર્ષમાં પચાસ લાખ પુરૂષો, સ્ત્રીઓ અને 
બાળકો મૃત્યુ પામ્યા, અને એક કરોડ ઈજાઓ પામ્યા. 

ચીનમાં સામ્યવાદીઓએ પોતાનો પંજો જમાવવા દોઢ કરોડ 
જમીનદારોને ફાંસીની સજા આપી. 

યુરોપમાં કોમ્યુનિસ્ટોના હાથે મૃત્યુ પામેલ લોકોની સંખ્યા ગણત્રી કરી 
એક સંગઠને (Inter Denominational Service) તેના આંકડા આ 
પ્રમાણે બહાર પાડ્યા છે : 


/ રશિયાના હુમલાથી પાંચ લાખ 

/ કાંતિ વિરોધીઓ અને લઘુમતિઓનું સામૂહિક નિકંદન વીસ લાખ 
/ રશિયાના કેમ્પોમાં યુરોપી કેદીઓનું મૃત્યુ એક લાખ 

/ કુલ છવ્વીસ લાખ લોકો મૃત્યુ પામ્યા 


ઈરાક ઉપર ૧૯૯૦ ઈ.માં યુનોના વેપારી પ્રતિબંધોને લઈ પાંચ 
વર્ષમાં પાંચ લાખ ઈરાકી નાગરિકોના મૃત્યુ થયા. પાંચ વર્ષથી નાની 
વયના સાડા ત્રણ લાખ બાળકો મરણ પામ્યા. 


દિવ્ય ભાસ્કર દૈનિકના ૦૨-૦૪-૦૮ના સમાચાર પત્રમાં કાઈમ 
મીટરના શિર્ષક હેઠળ લખ્યું છે કે, ઈરાક યુદ્ધને માર્ચ મહિનામાં પાંચ વર્ષ 
પુરા થયા છે ત્યારે અમેરિકન અખબાર “ન્યુયોક ટાઈમ્સે” પ્રસિદ્ધ કરેલા 
યુદ્ધના ખોફનાક આંકડાઓ જોઈએ : 


૦ ૨૦૦૩માં ઈરાક યુદ્ધ પાછળ ૬૦ અબજ ડોલરનો ખર્ચ થશે એવો 
અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો હતો. પેન્ટાગોને રજૂ કરેલા બિલ પ્રમાણે 
યુદ્ધ પાછળ અત્યાર સુધીમાં ૯૦૦ અબજ ડોલરનો ધુમાડો થઈ ચૂક્યો 
છે અને ઉંબાડિયાં હજુ ચાલુ જ છે. 


૦ અમેરિકન કોંગ્રેસે આ યુદ્ધને કારણે લાંબે ગાળે ૧ થી ર ટ્રિલિયન 
ડોલરનો ખર્ચ થવાનો અંદાજ લગાવ્યો છે. તો નોબેલ પ્રાઈઝ વિજેતા 
અર્થશાસ્ત્રી જોસેફ ઈ. સ્ટિગ્લીટ્ઝે કહ્યું છે કે યુદ્ધની પડતર ૪ ટ્રિલિયન 
ડોલર કરતાં ઓછી નહીં હોય ! 

૦ યુદ્ધને કારણે પાંચ વર્ષમાં કુલ ૬ લાખ જેટલા ઈરાકી નાગરિકો મરાઈ 
ચૂક્યા છે. ૪ હજાર અમેરિકી સૈનિકો મર્યા છે. ૩૦૮ બિન અમેરિકી 
સૈનિકો મરાયા છે. ૮૦૦૯ ઈરાકી પોલીસ અને સૈનિકો હોમાયા છે. 

૦ યુદ્ધના પાપે(કે અમેરિકાના પાપે ?) ૨૨,૫૫,૦૦૦ લોકોએ ઈરાકમાં 
જ અંદરોઅંદર સ્થળાંતર કરવું પડ્યું છે. ૨૨.૫ લાખ ઈરાકીઓ સિરિયા 
અને જોર્ડનમાં રેફ્યુજી તરીકે જીવે છે. 


૧૯૬ 


૦ હા, અને પાંચ વર્ષમાં એકસો સત્તાવીસ (૧૨૭) જેટલા પત્રકારો પણ 
યુદ્ધમાં સ્વાહા થઈ ગયા છે. 
જડ ત્રીજા વિશ્વયુધ્ધના ભણકારા ૪ 

એક અત્યંત સાવચેતીપૂર્વક અંદાજા પ્રમાણે જગતમાં ઓછાવત્તા 
લગભગ પચાસ હજાર જોહરી (જૈવિક) હથિયારો છે. જેમાંથી સત્તાવીસ 
હજાર ભૂતપૂર્વ સોવિયેત યુનિયન પાસે, ઓગણીસ હજાર અમેરિકા પાસે, 
છસ્સો ફાનસ પાસે, ચારસો બ્રિટન પાસે, બસ્સો પચાસ ચીન પાસે અને 
દોઢસો ઈઝરાઈલના કબ્ઝામાં છે. 


નડ દુનિયાને રંજાડતો દેશ અમેરિકા ૪: 


અમેરિકાનો પૂરો ઈતિહાસ ખૂનામરકી, તબાહી, બરબાદી, આતંકવાદ 
અને પ્રગતિશિલ દેશોના આંતરિક મામલામાં દખલગીરીના કિસ્સાઓથી 
ભરેલો છે. બીજા દેશોમાં દખલગીરીના ૧૦૦ થી વધુ કિસ્સાઓનો 
ઈતિહાસ સાક્ષી છે. પોતાની સ્વતંત્રતા બાદથી આજ સુધી આંતરરાષ્ટ્રિય 


કાયદાઓનું ઉલ્લંઘન કરીને પોતાની ફીજોને બસો સોળ (૨૧૬) વખતે 
જગતના વિવિધ દેશોમાં ઉતારી આતંકવાદ ફેલાવ્યો છે. 


૧૯૪૫ ઈ.બાદ અમેરિકાએ વીસ દેશો સાથે કાયદેસરનું યુધ્ધ કર્યું 
છે. અને ત્રેવીસ દેશો ઉપર ખતરનાક શસ્ત્રોથી બોમ્ખમારો કર્યો છે. 


તે દેશોમાં ચીન (૧૯૪૫-૪૪૬), કોરિયા અને ચીન (૧૯૫૦-૫૩), 
ગોઈટે માલા (૧૯૫૪), ઈન્ડોનેશિયા (૧૯૬૫), ક્યુબા (૧૯૫૯-૬૦), 
કોન્ગો (૧૯૬૪), પેર (૧૯૬૫), વિયેટનામ (૧૯૬૪-૭૩), લાઉસ 
(૧૯૬૪-૭૩), કંબોડિયા (૧૯૬૯-૭૦), ગોઈટેમાલા ઉપર બીજી વખતે 
(૧૯૬૭-૬૯), ગ્રિનાડા (૧૯૮૩), લેબનોન (૧૯૪૨), લીબીયા 
(૧૯૮૬), અલ્સાલ્વાડોર (૧૯૮૦), નિકારાગોવા (૧૯૮૦), પનામા 
(૧૯૮૯), ઈરાક (૧૯૯૦-૯૧), સુદાન (૧૯૯૯), અફઘાનિસ્તાન 
(૧૯૯૮), અફઘાનિસ્તાન ઉપર બીજી વખતે (૨૦૦૧ થી ૨૦૧૨ સુધી), 

391 


ઈરાક ઉપર ફરી બીજી વાર (૨૦૦૩ થી ૨૦૧૧ સુધી). 


અમેરિકાએ જગતભરમાં ભાડાના ક્રાતિલો (Mercenaries)ી 
વ્યવસ્થા કરી લોકોને બ્લેકવોટર જેવી ખતરનાક અત્યાચારી ફોજી 
કંપનીઓથી વાકેફ કર્યા. આજે જગતના ઘણા દેશોમાં આ અત્યંત 
અત્યાચારી કૂર ફોજીઓની સહાય લઈ સામાન્ય નાગરિકોને રહેંસી 
નાંખવામાં આવે છે. 


જ શાંતિ કરતાં વધારે દારૂગોળા પર ખર્ચા ૪$ 
હથિયાર ઘટાડવા અને શાંતિ વધારવા ગમે એટલી વાટાઘાટો ભલે 
થાય, પણ હકીકત તો એ છે કે, દુનિયામાં સેન્ય પર થનાર ખર્ચની સામે 
શાંતિ અને વિકાસને લગતા પ્રયત્નો ઘણા ઓછા છે. શાંતિ અને સુરક્ષાની 
ઘેલછામાં આપણે દારૂગોળા પર રૂપિયા વેરી રહ્યા છીએ. 


અબજ ડોલર જ્યારે શાંતિ અને વિકાસ ઉપર 175.35 
1/ 3 } દુનિયામાં સેન્ય અબજ ડોલર એટલે કે સેન્યના ખર્ચનો 
પાછળ થતો ખર્ચ ફક્ત 10.10% ખર્ચ થઈ રહ્યો છે. 
વિક્સિત દેશો તરકથી વિકાસશીલ દેશોને આર્થિક 
વિકાસ અને કલ્યાણકારી યોજનાઓ માટે મળનારી રકમ. 


પછાત દેશોને આર્થિક મદદ, આવા દેશોની વૈશ્વિક 
જીડીપીમાં ભાગીદારી બે ટકા કરતાં ઓછી. 


શાંતિ, સુરક્ષા, વિકાસ, માનવાધિકારો અને આંતર- 
રાષ્ટ્રિય કાયદા જેવા મુદા માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્સંઘનું નિયમિત બજેટ. 


આઈએઈએ, ઓપીસીડબ્લ્યુ, યુએનઓડીએ અને 
સીટીબીટીઓ જેવા નિઃશસ્ત્રીકરણ અને શસ્ત્રોની જાળવણી કરતી સંસ્થા 
પાછળ થતો ખર્ચ. 


૧૯૭ 


સેના પર સોથી વધારે ખર્ચ કરનારા મુખ્ય દસ દેશો : 


દેશ ખર્ચ જીડીપીની વૈશ્વિક ભાગીદારી 
(અબજ ડોલર) ટકાવારીમાં ટકાવારીમાં 

અમેરિકા 711.0 4.7 41 

ચીન 143.0 2.0 8.2 
રશિયા 80.7 3.9 4.1 
બ્રિટન 62.7 2.6 3.6 
કાન્સ 62.5 2.3 3.6 
જાપાન 59.3 I. i 4 
સાઉદી અરબ 48.2 

Er 

જમની 46.7 

બ્રાઝિલ 35.4 


“શાંતિ માટે સામાન્ય ખર્ચની સરખામણીમાં હથિયાર 
બનાવવા ઉપર અઢળક ખચ થઈ રહ્યો છે. હથિયાર 
ઘટાડવા એ વૈશ્ચિક શાંતિ અને વિકાસ બન્ને પક્ષમાં છે.” 
(બાન કી મૂન, યુએનના સેકેટરી જનરલ) 

ન અશાંતિના મહાન સર્જક : યુરોપ-અમેરિકા ૪ 


પાછલા ત્રણસો વર્ષનો ઈતિહાસ દર્શાવે છે કે યુરોપીય સામ્રાજયએ 
સમગ્ર વિશ્વના લોકોને પોતાના ગલામ બનાવ્યા. હોલેન્ડ, ઈટાલી, ફાનસ 
અને ઈગ્લેન્ડ વગેરે દેશોએ મળીને પૂરા જગતને ખૂંદી નાંખ્યુ, અનેક 
દેશોને ગલામ બનાવ્યા. ખેતીઓ વેરાન કરી દીધી, કારખાનાઓ બરબાદ 
કર્યાં, માનવ વસ્તીઓ પર ઝુલ્મો-સિતમ અને અત્યાચારનો વિકમ સર્જયો. 


મસ્લિમ દેશો પાછલા ચારસો (૪૦૦) વર્ષથી વિજ્ઞાન અને ટેકનો- 
લોજીમાં પાછળ છે, માટે લડાઈના બધા જ મોર્ડન શસ્ત્રો તથા તેના 
પાર્ટસ તે યૂરોપ, અમેરિકા પાસેથી ખરીદી રહયા છે, કારણ કે શસ્ત્રોના 


બધા જ સ્ત્રોતો ઉંપર યૂરોપનો સંપૂર્ણ કબજો છે. માનવતાની બરબાદીના 
બધા જ શસ્ત્રો બનાવનાર, વાપરનાર તથા સમગ્ર વિશ્વમાં એનો વેપાર 
કરી નફો ખાનાર પણ ફકત યુરોપ-અમેરિકા જ છે. સાથે તેમનામાં એટલી 
લુચ્ચાઈ તથા પથ્થરનું કાળજું છે કે જો શસ્ત્રોના કારોબારમાં મંદી આવી 
જાય તો કોઈ પણ દેશમાં લડાઈની આગ ભડકાવવાના બધા જ કાવત્રાં 
અને ષડયંત્રો રચવામાં પણ તેઓ ઘણા પાવરધા છે. છેલ્લે સુલેહના 
બહાના હેઠળ પણ યુધ્ધ કરાવવામાં નિષ્ણાંત છે. 


EN CN 


પાછલા ૪૦૦ વર્ષની લડાઈઓનો રેકોર્ડ એક યરોપીય મનોવેશ્ઞાનિક 
એરકફર્મે પોતાના પસતક 'The Anato my of destructireness'Hi 
લખ્યો છે, ઈ.સ. ૧૪૮૦ થી ૧૪૯૯ સુધી ૯ લડાઈઓ, ૧૫૦૦થી ૧૫૯૯ 
સુધીમાં ૮૭ લડાઈઓ, ૧૬૦૦ થી ૧૬૯૯ સુધીમાં ૨૩૯ લડાઈઓ, 
૧૭૦૦ થી ૧૭૯૯ સુધીમાં ૭૮૧ લડાઈઓ, ૧ ૮૦૦ થી ૧૮૯૯ સુધીમાં 
૬૫૧ લડાઈઓ, ૧૯૦૦ થી ૧૯૪૦ સુધીમાં ૮૯ર લડાઈઓ, આ કલ 
૨૬૫૯ લડાઈઓ છે, જે યરોપીય દેશોમાં આપસમાં થઈ. તે સિવાય 
સામ્રાજયવાદ ફેલાવવા વિશ્વભરના દેશો સાથે લડાઈઓ થઈ તે અલગ છે. 
આજે પણ જગતના કોઈપણ ખૂણામાં લડાઈ થઈ રહી હશે ત્યાં શસ્ત્રો તો 
યુરોપ-અમેરિકાના જ હશે. આતંકવાદથી લડવા માટે આ બધા દેશોએ 
પોતાના દેશોમાં જે સખ્ત કાયદા ઘડયા છે, તેમાં દરેક પ્રકારની સ્વતંત્રતાઓ 
છીનવી લેવાઈ છે. ત્રીજી દુનિયાના દેશોના પ્રધાનોને પણ અમેરિકાના 
એરપોર્ટ પર નગ્ન કરી તેમનો સ્વમાનભંગ કરાયો છે. જ્યોર્જ બૃશની ભારત 
યાત્રાના સમયે પણ ભારતીય સંસ્કૃતિનો જે છેડ ઉડાવાયો છે તે આપણા 
સોની સમક્ષ છે. ઈરાક-અફઘાનિસ્તાનની લડાઈ વખતે (C.N.N. B.B.C.) 
વિગેરે ઉપર કેવી સેન્સરશીપ લાગી હતી, તથા પ્રેસની સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ 
મારી હતી, તેનો અંદાજો ન્યુઝ વાંચનાર-જોનાર બધાને થયો હતો. 


“ધ ઈંકોનોમિસ્ટ” મુખપત્ર (રરમી સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૫)ના લેખમાં 
“લડાઈનું ઈનામ” શિર્ષક હેઠળ લખે છે કે બીજા વિશ્વયુદ્દે વૈશ્વિક મંદીની 


૧૯૮ 


અસરો ખતમ કરી દીધી હતી. કોરિયા તથા વિયેટનામના યુધ્ધે પણ 
બજારમાં ઉછાળો આણ્યો હતો. અમેરિકી સરકારે વૈશ્વિક મંદી અને આર્થિક 
નૂકશાનો છતાં સોથી મોટો મિલેટરી ઓર્ડર “લોક હેડ માર્યન'” ૩૦૦ 
અબજ ડોલરનો કર્યો, જેની સપ્લાય ૨૦૦૬થી શરૂ થવાની છે. એટલા 
માટે અમેરિકી શેર માકૅટમાં મિલિટરી ઈન્ડસ્ટ્રીના શેરોમાં સોથી વધુ તેજી 
છે. આને કારણે વિશ્વભરમાં ઈ.સ. ૨૦૦૦માં ૪૦ અબજ ડોલરના શસ્ત્રો 
વેચાયાં. ફકત અમેરિકાના હિસ્સામાં ૧૮.૪ બિલિયન ડોલર આવ્યા. 
બાકી ફાનસ, ઈંગ્લેન્ડ, રશિયા અને ઇઝરાઈલના ભાગે આવ્યા. ૨૦૦૪માં 
સોથી વધુ શસ્ત્રોનું વેચાણ ૩૦ અબજ ડોલર થયું. જેમાં ફકત અમેરિકાનો 
હિસ્સો ૧૨.૪ અબજ ડોલર હતો. આ શસ્ત્રો ખરીદવામાં પ્રથમ ચીન, 
બીજે નંબરે ભારત અને ત્રીજો નંબર સઉંદી અરબનો હતો. વિશ્વભરમાં 
બધા જ આતંકવાદી ગૃપો પોતાના શસ્ત્રો આ દેશો પાસેથી ખરીદે છે, 
જેની આ દેશોને સારી રીતે ખબર પણ છે. 


લડાઈ અમેરિકા અને પશ્ચિમી ઓોગિક દેશોની આર્થિક જરૂરત 
છે. અમેરિકાનું ત્રીજા ભાગનું ઉત્પાદન શસ્ત્રો અને લશ્કરી સરંજામમાં 
થાય છે. તે રાષ્ટીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય લશ્કરી જરૂરતોને પૂરી કરે છે. જો 
દુનિયા શાંતિ અને સુખ-ચેનની જગ્યા બની જાય તો ઘણા દસકાઓ અને 
અગણિત ડોલરોના ખર્ચથી પેદા થયેલ આ ઉત્પાદનોનું શું થાય ? પહેલાં 
તો ત્રીજા વિશ્વના દેશોને સોવિયેત યુનિયનનો ખોફ બતાવીને હથિયારો 
ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા, હવે આ ગરીબ દેશોને 
પરસ્પર એકબીજાની વિરૂદ્ધ ઉશ્કેરણી કરવામાં આવે છે. અમેરિકા અને 
અન્ય પશ્ચિમી દેશોમાંથી હથિયારોની ખરીદી સોથી વધારે મધ્ય-પૂર્વના 
દેશો કરે છે. 

ઇસ્લામને “રૂહિવાદ' અને મુસલમાનોને “રૂહિવાદી' ચિતરવાના અનેક 
કારણો પશ્ચિમ તરફથી વહેતા કરવામાં આવે છે અને પવનની દિશા તેને 
જે તરફ લઈ જાય ત્યાં પણ લોકોમાં એ ભ્રમણા વ્યાસ થઈ જાય છે કે, 


ઈસ્લામ કટરવાદ અને રૂહિવાદનું બીજું નામ છે. અને દુનિયાના તમામ 
મુસલમાનો “કટરવાદો' અને “રૂહિવાદો' છે. 


ફ્ન્ડામેન્ટાલિઝૂમ શબ્દ : ખ્રિસ્તી ધર્મની અંગત લડાઈની પરિભાષા 


ધર્મમાં અડગ આસ્થા રાખનારાઓને સામાન્ય રીતે “ફન્ડામેન્ટલિસ્ટ' 
(રૂઢિવાદી) કહેવામાં આવે છે. જો કે આજે ઘણી વખત કંઈ પણ સમજ્યા 
વિના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનું ચલણ થઈ પડ્યું છે. તેનું કારણ એ હોઈ 
શકે છે કે, મોટાભાગના લોકો વિચારધારા અને આસ્થાને સમાનાર્થી સમજે 
છે. વિચારધારા પરિવર્તનશીલ હોઈ શકે છે, પણ આસ્થામાં કોઈ પરિવર્તન 
સંભવિત નથી. કેમકે આસ્થા કોઈ પણ ધર્મનો પાયો હોય છે. તેથી મહદ્અંશે 
આધુનિક પશ્ચિમી વિચારધારા અને તેના અનુયાયીઓનું લક્ષ્ય આસ્થા 
હોય છે. અહીં એ સ્પષ્ટતા પણ કરી લેવી જરૂરી છે કે, ઈસ્લામી ફન્ડા- 
મેન્ટાલિઝમ'ની આધુનિક પરિભાષા કેવળ પશ્ચિમી પરિભાષા છે અને 
શેષ વિશ્વમાં તેનું ચલણ માત્ર પશ્ચિમી માધ્યમો અને સંદેશા વ્યવહારને 
આભારી છે. મુસલમાનો માટે “ફન્ડામેન્ટાલિઝમ'ની પરિભાષાના 
ઉપયોગના પુરાવાઓ વીસમી સદીના અંતિમ ત્રણ દસકાઓ પહેલાં ભાગ્યે 
જ મળે છે. હવે આપણે જોઈએ કે આ પરિભાષાનો ઉપયોગ ક્યારે અને 
કોના સંદર્ભમાં થયો અને તેનો ખરેખર અર્થ શું છે ? 

જફન્ડામેન્ટાલિઝમ'ની પરિભાષા મૂળેથી એક ખ્રિસ્તી-પશ્ચિમી 
પરિભાષા છે. જેનો ઉપયોગ ૧૯મી સદીના અંતમાં અને ૨૦મી સદીના 
આરંભમાં અમેરિકામાં કેટલાક પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તીઓના જૂથો માટે કરવામાં 
આવ્યો હતો. અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોષ, પરંપરાઓ અને અન્ય માધ્યમોથી 
જફન્ડામેન્ટાલિઝમ' અંગે જે માહિતી આપણને મળે છે, તેનો સાર એ છે 
કે, “ફન્ડામેન્ટાલિઝમ'નું નામ પશ્ચિમી દેશોમાં તે પ્રોટેસ્ટન્ટ અમેરિકી ખ્રિસ્તી 
આંદોલનને આપવામાં આવ્યું, જેના માનવાવાળા જૂથો બાઈબલમાં 
ઉલ્લેખિત તમામ લખાણો અંગે તેને શબ્દસઃ એતિહાસિક તથ્ય હોવા 
ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે. 


૧૯૯ 


અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોષ "૦%#તત"માં “ફન્ડામેન્ટાલિઝમ'નો આર્થ 
આ પ્રમાણે છે : ફન્ડામેન્ટાલિઝમ અર્થાત્‌ (૧) ખ્રિસ્તી દષ્ટિકોણ અનુસાર 
એ આસ્થા કે તે દરેક બાબત જે બાઈબલમાં છે, દુરૂસ્ત છે અને તેને 
ધાર્મિક દેષ્ટિકોણ અને કર્મનો આધાર હોવું જોઈએ અને (ર) કડક રીતે 
કોઈ પણ ધર્મની શિક્ષાનું અનુસરણ કરવું. 

અંગ્રેજી ભાષાના બીજા શબ્દકોષ "Wહઇડ"માં ફન્ડામેન્ટાલિઝમ' 
ઉપર આ પ્રમાણે પ્રકાશ પાડેલ છે : કન્ડામેન્ટાલિઝમ એટલે (૧) એ 
આસ્થા કે બાઈબલના તમામ લખાણો શબ્દસઃ યોગ્ય છે, (૨) યુનાઈટેડ 
સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તીઓનું એક આંદોલન, જે આ 
પ્રકારની આસ્થાઓને ખ્રિસ્તી ધર્મ માટે જરૂરી ઠેરવે છે અને આધુનિકતા- 
વાદનો વિરોધ કરે છે. 

Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of En- 
glish Language (Published by Germany Books, New Jercy, USA, 1 994માં 
ઉલ્લેખ કર્યા મુજબ 'ફન્ડામેન્ટાલિઝમ' એટલે અમેરિકામાં પ્રોટેસ્ટન્ટ 
ખ્રિસ્તીઓનું એક આંદોલન, જેનો આરંભ વીસમી સદીની શરૂઆતમાં 
આધુનિકતાવાદની પ્રતિક્રિયારૂપે થયો, જે બાઈબલની Innerranુને 
માત્ર આસ્થા અને નૈતિકતાના મામલાઓ રૂપે જ નથી લેતું, બલ્કે તેને 
એતિહાસિક સનદનો દરજજો પણ આપે છે અને તેને ખ્રિસ્તી આસ્થા માટે 
જરૂરી ઠેરવે છે. 

જો કે Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World 
(Editor, John L. Espostio, Oxford University Press, 1996, Vol. 2, 2૩૩)મોં 
સ્પષ્ટતા છે કે, એક લાંબા ગાળા સુધી “ફન્ડામેન્ટાલિઝમ'ની પરિભાષાનો 
ઉપયોગ એક વિશિષ્ટ ખ્રિસ્તી પરંપરાના નિર્ધારણ માટે થતો રહ્યો. અલબત્ત, 
૧૯૦૦ ના દસકાના શરૂના વર્ષોમાં, જ્યારે બુદ્ધિજીવીઓ અને પ્રજાના 
જૂથોમાં દરેક સ્તરે ધાર્સિક જાગૃતિ વધી અને દુનિયાના વિભિજ્ન સમાજોમાં 
ધાર્મિક પુનરુત્થાન થયું તો તે વખતે 'ફન્ડામેન્ટાલિઝમ'ની પરિભાષાનો 

397 


વ્યાપક પરિષ્રેક્યમાં ધાર્સિક પુનરુત્થાનના આંદોલનો માટે ઉપયોગ શરૂ 
થયો. આ જ કાળમાં (હિન્દુ ફન્ડામેન્ટાલિઝમ' અને “ચહદી ફન્ડામેન્ટા- 
લિઝમ' જેવા શબ્દો પણ સંભળાવા શરૂ થયા. અલબત્ત, ૨૦મી સદીના 
અંતિમ ચતુર્થાર્ધમાં મહદ્‌અંશે 'ફન્ડામેન્ટાલિઝમ'ની પરિભાષાનો ઉપયોગ 
જ્યારે કે તે બિનખ્રિસ્તી સંદર્ભમાં થયો હોય, તે ઈસ્લામી પુનરુત્થાન 
આંદોલન માટે થયો છે. 

આ કોષમાં ઉલ્લેખ છે કે, જ્યારે “ફન્ડામેન્ટાલિઝમ'ની પરિભાષાનો 
ઉપયોગ બિનખ્રિસ્તી પરિપ્રેક્્યમાં કરવામાં આવે છે, તો તે મોટાભાગે 
ઈસ્લામી પુનરુત્થાનથી સબંધિત તે લોકો અને તે સંગઠનો માટે થાય છે, 
જે ૨૦મી સદી ઇસ્વીના અંતિમ ચતુથા્ધથી સબંધિત છે. ઈ.સ. ૧૯૯૦ના 
દસકા સુધી મુસ્લિમ ફન્ડામેન્ટાલિઝમ (કે ઈસ્લામી ફન્ડામેન્ટાલિઝમ)ની 
પરિભાષા વ્યાપક પ્રમાણમાં બોદ્ધિક અને પત્રકારત્વ બજ્ઞે પ્રકારના 
સાહિત્યમાં ઉપયોગ થવા લાગ્યો હતો. 


આમ તો પરિભાષાનો ઈતિહાસ ખૂબ લાંબો છે અને તેના ઉપર ઘણું 
લખાયું છે. આ અંગે પશ્ચિમી દેશોમાં કેટલાયે ખટલાઓ ચાલ્યા અને તે 
અનુસાર કાનૂનોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા તથા આધુનિકતાવાદને માનવા- 
વાળા અને ખ્રિસ્તી ધાર્મિક જૂથો વચ્ચે લાંબા સમય સુધી સંઘર્ષ ચાલતો રહ્યો. 
અહીં ઉન્ડામેન્ટાલિઝમ'નો અર્થ અને તે કોના માટે ઉપયોગમાં લેવાયો તે 
તદન સ્પષ્ટ છે. વ્યાખ્યાઓ જોતાં ખ્યાલ આવે છે કે, તેનો સબંધ ખ્રિસ્તીઓ 
સાથે છે અને પછી જ્યારે ધાર્મિક જૂથો અને આધુનિકતાવાદીઓ વચ્ચે સંધર્ષ 
થયો તો આ શબ્દ એક ધાર્સિક પરિભાષા હોવાની રીતે એક જૂથના ઉપયોગમાં 
આવવાની સાથે તે એતિહાસિક પરિભાષા બની ગઈ. મુસલમાનો કે ઈસ્લામ 
માટે તેનો ઉપયોગ ૧૯૭૦ પછી અને વ્યાપક રીતે તો ૧૯૯૦ પછી શરૂ 
થયો અને તેના પાછળના કારણો આગળ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. હવે એક 
વિશિષ્ટ કોમ, બલ્કે જૂથ માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ એક પરિભાષાનો ઉપયોગ 
બીજા ધર્મ કે ધર્મો અને તેના અનુયાયીઓ માટે માત્ર વેમનસ્ય, નાપસંદગી 
અને અવમાનનાના પ્રદર્શન માટે કરવો કેટલે અંશે યોગ્ય છે ? 


૨૦૦ 


ઈસ્લામ અને યરોપ વચ્યે સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષની હકીકત 


પાછલા અમુક વર્ષોથી પ્રચાર માધ્યમોએ ઇસ્લામ અને યુરોપ 
દરમ્યાન સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષના નામે એક નવુ યુધ્ધ છેડયુ છે. યુરોપના 
બુધ્ધિજાવીઓએ આ વિષય ઉપર ઘણી લાંબી ચર્ચા-વિચારણા અને ઘણો 
ઝિણવટભર્યો તથા બહોળો અભ્યાસ કરી સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષના બધા જ 
પાસાઓની ચર્ચા કરી છે. અમૂકે ઉપરછલ્લી નજરે મુસ્લિમો અને યુરોપ 
વચ્ચે સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષનો દાવો કર્યો છે. અને પોતાના દાવાની સાબિતીરૂપે 
અમૂક ભ્રામિક સવેક્ષણોના ખોટા આંકડાઓ અથવા આકસ્મિક સંજોગોને 
હકીકતનું સ્વરૂપ આપી એકબીજા સાથે તાર્કિક દલીલના આધારે જોડીને 
પોતાના દાવાને સમર્થન પુરૂ પાડયુ છે. જેમકે શ્રી H5ninક્નએ લખ્યું 
છે કે, આ કોઈ આશ્ચર્યજનક બાબત નથી કે ઈરાનની ક્રાંતિ પછી પશ્ચિમ 
અને ઇસ્લામ દરમ્યાન સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષનો આરંભ થઈ ચૂકયો છે. 
[Clash of Civilization, P. 216] 
અમકે રશીયન સામ્યવાદનો અંત અને ઈરાનમાં આયતુલ્લાહ 
ખોમેનીની ગર્વમેન્ટ બન્નેવને સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષ માટે કારણરૂપ દશાંવી છે. 
અમૂકે મસ્લિમદેશો અને ય્‌રોપમાં બનેલા અમુક બનાવોને ઉદાહરણમાં 
રજૂ કરી તેના કારણોનું અવલોકન કરતાં સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષ સાબિત કર્યો 
છે. જો કે આ લોકો ફક્ત મધ્યપૂર્વના આરબ દેશોના બનાવોને ધ્યાનમાં 
રાખીને જ ફેસલા કરે છે. દૂર પૂર્વ તથા દક્ષિણ એશીયાના મસ્લિમ દેશોને 
તે (ભૂલીને) નજર અંદાજ કરી દે છે. 


હકીકત એ છે કે યુરોપમાં ધાર્મિક આતંકવાદનો ઈતિહાસ ઘણો જનો 
છે. સલીબી (કૃસેડ) જૈગો પણ ધાર્મિક ઝનૂન અને કઢરવાદ હેઠળ જ 
લડાઈ હતી. માટે ધાર્મિક કઢરવાદનો ઈસ્લામ સાથે કોઈ જોડ નથી. ખરેખર 
તો ધાર્મિક આતંકવાદ યુરોપની જ સમસ્યા છે. જે તેમના ધાર્મિક સંપ્રદાયો 
દરમ્યાન મહદઅંશે લડાઈ રહી હતી. હકીકતમાં ઇસ્લામ શાંતિ અને 
સલામતીનો ધર્મ છે. પશ્ચિમી દેશો પોતે આ બાબતે એકમત નથી કે 


ઇસ્લામ હકીકતમાં વેશ્વિક ખતરો છે. ઘણા પશ્ચિમી બધ્ધિજાવીઓ તેને 
માત્ર ભ્રમ માને છે. છતાં સામાન્ય બિન મસ્લિમોના માનસમાં જે માન્યતા 
ઘર કરી ગઈ છે. તથા પ્રસાર માધ્યમો પણ સતત પ્રચાર કરે છે કે, 
ઇસ્લામ એક જબરદસ્ત ખતરો છે. અને ઇસ્લામી દુનિયા તથા પશ્ચિમી 
જગત વચ્ચે નજીકના ભવિષ્યમાં ભયાનક યુધ્ધ થવાનું છે. આ પ્રકારની 
માનસિકતા તેયાર કરવામાં અમુક ચોક્કસ જૂથના લોકોએ ખાસ ભાગ 
ભજવ્યો છે. તેમના કંટ્રોલમાં વિશ્વમિડીયા છે. માટે ખોટા વિશ્લેષણો, 
ભ્રામક આંકડાઓ, તાકિક જૂઠી દલીલો, કોઈ એક નાની ઘટનાને ઘણુ 
મોટુ સ્વરૂપ આપીને તથા અમુક લોકો પાસે પત્રકારત્વ અને વાકપટુતાના 
માધ્યમથી નિબંધો તથા પુસ્તકો લખાવીને એ દ્રષ્ટિકોણને વધુથી વધુ 
પ્રચારિત કરવામાં આવે છે, કે ઈસ્લામ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ હંમેશા એકબીજાના 
પ્રતિસ્પર્ધી રહ્યા છે. 


ઇસ્લામી જગત અણુશક્તિથી વંચિત છે. જે દેશો પાસે અણશક્તિ 
છે, તે બધા મહદઅંશે ઈસ્લામ વિરૂધ્ધ વલણ ધરાવે છે. છતાં શ્રી હેન્ટીન્ગને 
આંકડાઓની માયાજાળમાં એ સાબિત કરવાની કોશીશ કરી છે કે પશ્ચિમમાં 
અણશક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની દોડનું મુખ્ય કારણ ઇસ્લામ છે. હાલાંકે ઇસ્લામને 
પરમાણ શકિતમાં વૃધ્ધિનું કારણ સાબિત કરવું માત્ર અને માત્ર એક 
માનસિક ભ્રમ અથવા લોકોને બેવકૂફ બનાવવાની વાત છે. હકીકત એ છે 
કે સાંસ્કૃતિક સંઘર્ષનો ખ્યાલ જ સહીહ નથી. સભ્યતાઓ એકબીજા સાથે 
મળીને રહે છે. એ ટકરાતી નથી. હાં, અસભ્યતાઓ અને ઝનૂન કે 
જંગલિયતો ટકરાય છે. આપસના સ્વાર્થો કે અહમ ટકરાય છે. સભ્યતાઓ 
મોટેભાગે સમજણ અને કલ્યાણકારી નિતિ આધારિત વલણ અપનાવે છે. 
ઇસ્લામી ઈતિહાસ અને બીજી કોમોના ઈતિહાસ આ વાતનો સાક્ષી છે. 
એક મોટા યહદી બધ્ધિજીવીએ લખ્યુ છે કે યહુદીઓના પૂરા ઈતિહાસમાં 
એમને જેટલી શાંતિ-ચેન અને રાહત તથા ઉચ્ચ હોદાઓ મસ્લિમ શાસનમાં 
મળ્યા છે, એટલી શાંતિ એમને કોઈ યુગમાં પ્રાપ્ત થઈ નથી. 


૨૦૧ 


મસ્લિમો વિશે યુરોપના બધ્ધિજીવીઓ મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના વિચારો 
ધરાવે છે : 

[૧] બુધ્ધિજાવીઓની એક મોટી સંખ્યા ઈસ્લામ અને મુસ્લિમ જગતને 
યુરોપિય સંસ્કૃતિ માટે ખતરો સમજે છે. 

[૨| બૃધ્ધિજાવીઓનો એક વર્ગ યૂરોપ માટે ઈસ્લામ તથા મસ્લિમોને 
કોઈપણ પ્રકારનો ખતરો અથવા ચેલેન્જ સમજતો નથી. અને એમ 
સમજે છે કે મુસ્લિમો પોતાની સમસ્યાઓ અને પ્રશ્નોમાં જ ઘણા 
ગંચવાયેલા છે. અને તે એટલા વેરવિખેર છે, કે કદી એક થઈ શકતા 
નથી. અને એક થઈ પણ જાય (જે શક્ય નથી) તો પણ તેમની 
લશ્કરી તાકત એટલી નથી કે તે યુરોપનો કોઈપણ રીતે સામનો કરી 
શકે. પરંતુ તે છતાં ઈસ્લામી રૂહિવાદને આ વર્ગ પણ એક સમસ્યાના 
રૂપમાં જુએ છે. કારણ કે તેમના ખ્યાલમાં ખ્રિસ્તી રૂહિવાદની જેમ 
ઇસ્લામી રૂઢિવાદ પણ મધ્યકાલિન અંધકાર્યુગ (ડાકએજ) તરફ 
લઈ જનાર છે. 

[| મોર્ડન યુરોપમાં બધ્ધિજાવીઓનો ત્રીજો વર્ગ એવો છે જે ઇસ્લામ 
તથા મુસ્લિમોને યરોપ માટે ખતરો સમજતા નથી. પરંતુ તે ઇસ્લામને 
(આઉટ ઓફ ડેટ) ઉતરી ગયેલ પણ નથી સમજતા. તેમના 
મતાનુસાર યુરોપ જો પોતાની સંસ્કૃતિ (તતૃપ) અને કલ્ચરની 
રક્ષા કરવા માંગે છે, તો તેના માટે અત્યંત જરૂરી છે કે તે ઇસ્લામને 
એક જીવનનિતિ અને સંસ્કૃતિના રૂપમાં કબૂલ કરે. અને તેને ખતરો 
સમજવાની જગ્યાએ એક ચેલેન્જ સમજે. અને પછી તેના પ્રમાણે 
જ્યાં પોતાના યુરાપિય સામાજિક જીવનમાં કમી લાગતી હોય ત્યાં 
પોતાની નિતિમાં ફેરફાર કરી ઇસ્લામી નિતિથી ફાયદો ઉઠાવે. 


યરોપના પ્રોટેસ્ટન્ટ અને કેથોલિક ચર્ચના સંસ્થાનો (CCE & 
KEN)M “Islam in Europe Comniittee”ની સ્થાપના કરી. જેણે 
૧૯૯૪માં જીનીવામાં આ વિષય ઉપર પરિસંવાદ પણ યોજ્યો. તેમાં 
401 


પણ આના કારણો અને તેની યુક્તિઓની સમીક્ષા કરવામાં આવી. જેના 
પર અમલ કરીને ઈસ્લામ અને ખ્રિસ્તી ધર્મ વચ્ચે તંદરૂસ્ત સમરસતા પેદા 
થઈ શકે. આ પ્રમાણે સોહોદ અને પરસ્પર સહકારના બીજા પણ ઘણા 
ઉદાહરણો છે. 

આ પ્રકારની ચર્ચાઓને કારણે એક ફાયદો એ થયો કે, યુરોપના 
અમક તટસ્થ બુધ્ધિજીવીઓએ આના ઊંડાણમાં જઈ બન્નેવ સંસ્કૃતિઓની 
ખૂબીઓ અને ખામીઓનું સર્વેક્ષણ કર્યુ. અને યુરોપને પણ સમજાવ્યું કે 
ફક્ત મસ્લિમોનો દોષ કાઢવાથી બન્નેવ સમાજો વચ્ચેની ખાઈ પૂરાવાની 
નથી. આમાં યુરોપની જે બેવડી નિતિ અને ધોરણોવાળી ચાલ છે, તે પણ 
મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. જેમાં આ લેખકોએ પેલેસ્ટાઈન તથા 
ઈઝરાઈલ વિશે અમેરીકાની પોલીસી અને મૃસ્લિમ દેશોમાં યુરોપ- 
અમેરીકાની સામ્રાજયવાદી નિતિ તથા લોકશાહી ઢબે ચૂંટાયેલ સંગઠનોને 
સરકાર રચવાથી દૂર રાખી, તેની જગ્યાએ ડેકટીટરશીપ અને રાજાશાહીને 
સમર્થન આપવ. પોતાના હાથા બનતા રાજાઓને પ્રજા વિરૂદ્ધ ઉશ્કેરવા 
વગેરેનું વર્ણન કરતાં અલ્જીરિયા, તૂકી, ટયુનિસીયા વગેરેને જીવંત 
ઉદાહરણરૂપે રજૂ કર્યા છે. 

આ લેખમાં હું આપના સમક્ષ આ ત્રીજો વર્ગ જેનું પ્રતિનિધિત્વ શ્રી 
જ્હોન એલ. સ્ષોઝીટી (John L. Eડુડi0) કરે છે, તેમના વિચારો રજૂ 
કરવા માંગ છં. 

શ્રી જ્હોન એલ. સ્પોઝીટો અમેરીકાની જ્યોર્જ ટાઉન યુનિવર્સિટીના 
“ધર્મ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સબંધો'ના પ્રોફેસર તથા મુસ્લિમ-બ્રિસ્તી 
સબંધો વિભાગના ડાયરેકટર છે. તેમણે અમેરીકાના વિદેશ મંત્રાલયમાં 
પણ સેવાઓ બજાવી છે. તથા ઓક્સફોર્ડ ઇન્સાયક્લોપિડિયા ઓફ મોર્ડન 
ઇસ્લામિક વર્લ્ડ (જે ચાર ભાગમાં મોર્ડન ઇસ્લામી જગતની માહિતી માટે 
સનદનો દરજો રાખે છે) તેના લેખક છે. 


શ્રી જ્હોન સ્પોઝીટો યુરોપની ભલાઈ અને પ્રગતિના ફક્ત ચાહક 


૨૦૨ 


જ નથી, બલ્કે તેમનો હાથ ઇસ્લામી સંસ્કૃતિથી ઉપર જોવા માંગે છે. પરંતુ 
જે વાસ્તવિક્તા છે કે લોકો ઇસ્લામથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે. મુસ્લિમ 
દેશોમાં લોકશાહીને નિષ્ફળતા યુરોપના પ્રતાપે જ મળી રહી છે. જેને લઈ 
મસ્લિમ દેશોના એજ્યકેટેડ લોકો પણ નિરાશ થઈ ગયા છે. અને સાથે 
સાથે યરોપિય દેશોમાં પણ ઈસ્લામી વાંચન પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ બલ્કે 
ભૂખ ઉઘડી રહી છે અને ઈસ્લામી તાલીમની વ્યાપકતા, વિશાળતા બલ્કે 
જીવનના પ્રત્યેક સંજોગોમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને લગતા બધા જ પ્રશ્નોની છણાવટ 
ઇસ્લામમાં છે. શ્રી જ્હોન સ્પોઝીટોના શબ્દોમાં ઇસ્લામ એ જીવન માર્ગદર્શક 
(Way of Life) છે. એમના ખ્યાલમાં ઇસ્લામ એક શાનદાર જીવન વ્યવસ્થા 
હોવાની સાથે યુરોપ માટે કોઈ જ ખતરો નથી. હાં, તેની તુલનામાં એક 
ચેલેન્જ જરૂર છે. અને એવા સંજોગોમાં યુરોપ માટે મુનાસિબ એ છે કે તે 
ટકરાવનો રસ્તો છોડી ઇસ્લામી વ્યવસ્થાને ચેલેન્જ સમજી તેની રોશનીમાં 
પોતાની રાજકીય વ્યવસ્થાની કમીઓ દૂર કરી તેને વધુ વ્યવસ્થિત કરે. આ 
વિષયમાં તેમણે અમાનતદારીપૂર્વક એ રાય આપી છે કે, જો યરોપે ભવિષ્યમાં 
પણ પોતાની સંસ્કૃતિને ઉચ્ચ સ્થાને બિરાજમાન રાખવી હોય તો તેણે 
ઇસ્લામી ચેલેન્જને કબૂલ કરવો પડશે. 


શ્રી જ્હોનનો યુરોપને આ મશ્વેરો ઇસ્લામથી હમદર્દીને લઈને નથી 
બલ્કે યુરોપની હાલની સેક્યુલર લોકશાહીથી લોકો વિમુખ થઈ રહ્યા છે. 
અને તેની ખરાબ અસરો ત્રીજી દુન્યાના દેશોમાં ખરાબ પરિણામો લાવી 
રહી છે. શ્રી જ્હોન એવું વિચારી રહ્યા છે, કે આની દુરગામી અસરોના 
સ્વરૂપે યરોપિય સેક્યુલર વ્યવસ્થા પણ સામ્યવાદની જેમ નિષ્ફળ નિવડી 
ભાંગી ન પડે. અને એક દિવસ તેનો પણ તે ભૂંડો હાલ ન થાય, જે 
સોવિયેત રશિયાનો થયો. આ ડરને કારણે તે ઘણી બધી બાબતોમાં બીજા 
લેખકોથી આગળની વાત કરી રહ્યા છે. 


શ્રી જ્હોનનું કહેવું છે કે ઈસ્લામી બન્યાદ પરસ્તી (રૂઢિવાદ)ને 
નાઝીઇઝમ તથા કોમ્યુનિઝમની જેમ સમજવું ભૂલ ભરેલુ છે. આ પહેલા 


પણ આપણે થાપ ખાય ગયા હતા કે, સોવિયેત રશિયાના એકદમ તૂટવાની 
યરોપિય સરકારી એજન્સીઓ અને જાસૂસી નિષ્ણાતોને માહિતી ન 
મળી શકી. અને અચાનક તે તૂટી પડયું. આજે જ્યારે સોવિયેત ખતરો 
ખતમ થઈ ચૂકયો છે, તો મુસ્લિમ દેશોમાં થઈ રહેલ પરિવર્તનને 
સમજવામાં પાછા ભૂલ ન કરીએ એ જોવાનું છે. આપણે કોઈ પણ પગલું 
ભરતાં પહેલા તેના સાચા કારણો શોધવા જરૂરી રહેશે. ફક્ત ગલત 
પ્રોપેગન્ડા કે ખોટી અફવાઓથી પ્રભાવિત થઈ કોઈ પગલું ન ભરીએ 
તેની સાવચેતી રાખવી પડશે. 


તેમનું આ પણ કહેવું છે કે યુરોપમાં રહેતા બધા જ નાગરિકોના 
સમાન હક્કો છે. માટે આ ક્યાંની સમજદારી અને બધ્ધિ છે કે, યુરોપના 
કેથોલિક અથવા પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તી પોતાની ધાર્મિક વિધિઓ ઉપર અમલ 
કરે, અથવા અમલ કરવા માટે આઝાદી ચાહે, તો તે તેમનો બન્યાદી 
અધિકાર કહેવાય. અને જ્યારે કોઈ આફ્રિકી કે એશિયાઈ પોતાની ધાર્મિક 
વિધિઓ અને ઈબાદતો ઉપર અમલ કરવા માંગે તો તે રૂઢિવાદ કહેવાય. 
ત્રીજી દુન્યાની વાત આવે છે, ત્યારે યુરોપનો માપદંડ બદલાય જાય છે. 
ત્યાં યુરોપ ફક્ત પોતાના સ્વાર્થને જ જુએ છે. જો તેમનો સ્વાર્થ લાગેલો 


હોય, અને કોઈ ખતરો ન હોય તો લોકશાહી અને માનવહક્કોનું ગમે 
તેટલુ ઉલ્લંઘન થત હોય છતાં યુરોપ ચૂપ બેસી રહે છે. 


શ્રી જ્હોન લખે છે કે જે મુસ્લિમોને તમે બન્યાદપરસ્ત (ફેન્ડામેન્ટલ) 
કહો છો, તે ફક્ત મોલ્વી મૃલ્લાં અને દીની મદ્રસાઓ સાથે જ સંકળાયેલ 
નથી. બલ્કે તેમાંથી મોટો વર્ગ યુરોપની યુનિવર્સિટીઓ અથવા તેમના 
પોતાના દેશોમાં ઉંચી ડીગ્રીઓથી પાસ થયેલ લોકો છે. તેમણે મોર્ડન 
દુન્યાને ઘણી સારી રીતે સમજી છે. અને આ લોકોને પબ્લીકમાં લોકપ્રિયતા 
પણ પ્રાપ્ત છે. કારણકે આ લોકો એન્જીનીયરીંગ, વિજ્ઞાન, મેડીકલ, કાનૂન, 
શિક્ષણ અને મિલિટરીની ઉચ્ચ ડીગ્રીઓની સાથે સામાજિક કામોમાં ઘણા 
આગળ રહે છે. અને તેમના બહોળા અનુભવથી સામાન્ય નાગરિકોને 


૨૦૩ 


ઘણો લાભ મળે છે. તેમણે પોતાના વર્તળમાં શેક્ષણિક સંસ્થાઓ કાયમ 
કરી તેનો સકશળ વહીવટ પણ કર્યો છે. અને જ્યાં એમને મોકો મળ્યો ત્યાં 
રાજકારણમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી છે. એ અલગ વાત છે કે, યરોપિય 
સરકારોએ તેમને સત્તા પ્રાપ્ત કરવાથી રોકવાની કોશીષો કરી છે. અને 
તેમની રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓને ખોટા આક્ષેપો તથા બહાના હેઠળ બદનામ 
કરવાની ભરપૂર કોશીષો કરી છે. 


શ્રી જ્હોન લખે છે કે ઇસ્લામમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની જેમ પોપનો કોઈ 
હોદો નથી. માટે મુસ્લિમ જગતમાં બનેલ કોઈ એક બનાવ અથવા કોઈ 
એક વ્યક્તિના વિચારોને જેમકે ખોમેની અને સદામહસેન (અહમદી નઝાદ, 
ઉસામા કે જવાહીરી)ના ચશ્માથી જોવાનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે, 
અમેરીકા ઇસ્લામ અને મધ્યપૂર્વના મૃસ્લિમ દેશોના હાલાત અને સંજોગોને 


સાચી રીતે સમજી શકતો નથી. 


ઇસ્લામ અને લોકશાહીના હવાલાથી યરોપમાં જે પ્રોપેગન્ડો ચાલી 
રહ્યો છે કે, બન્નેવ એકબીજાથી વિરોધાભાસ સંસ્કૃતિ અને વિચારધારાઓ 
છે. તેનો આંશિક સ્વીકાર કરતા શ્રી જ્હોન લખે છે કે, આ પ્રોપેગન્ડો 
જેટલા જોરશોરથી ચાલી રહ્યો છે અને તેને લઈ ઇસ્લામી રૂઢિવાદ (બુન્યાદ 
પરસ્તી)નો આક્ષેપ મુસ્લિમ સમાજ અને ઇસ્લામ ઉપર થઈ રહ્યો છે 
તેની હકીકત અને હાલનું ચિત્ર તથા મસ્લિમોનો પાછલા હજાર વષોનો 
ઈતિહાસ તથા ઇસ્લામી કાયદા કાનૂનમાં જે વિશાળતા, વ્યાપકતા અને 
સમયની માંગ પ્રમાણે કાયદાના અમલીકરણની પ્રક્રિયા છે. તે બધ જોતાં 
ઇસ્લામ અને લોકશાહીમાં લાંબો વિરોધાભાસ શ્રી જ્હોનને દેખાતો નથી. 
તે ઇસ્લામી કાયદા કાનૂનની વિશાળતાને કબૂલ કરતા લખે છે કે, 
લોકશાહીનું ઈસ્લામીકરણ આ પ્રમાણે થઈ શકે છે કે, ઇસ્લામી શાસન 
તથા કાયદા વ્યવસ્થાના આધારસ્થંભો શરા (પાર્લામેન્ટ) ઇજમાઅ 
(બુધ્ધિજાવીઓના મોટા વર્ગની સહમતી) અને ઇજતેહાદ (કાયદા કાનૂનના 
નિષ્ણાતોનો અભિપ્રાય) વગેરે ઇસ્લામી પરીભાષાઓનો આજના 


રાજકારણના સંદર્ભમાં ઉપયોગ કરી બન્તેવ વચ્ચે તાલમેલ બેસી શકે છે. 


એ જ પ્રમાણે યરોપનો આ આક્ષેપ કે ઇસ્લામ મોર્ડન યુગના તકાદાઓ 
સાથે ચાલી શકતો નથી. કારણ કે તે રૂઢિવાદી અને સ્થિર ધર્મ છે. શ્રી 
જ્હોન આ આક્ષેપ સાથે સહમત નથી. તે આને યરોપિય પ્રોપેગન્ડો ગણે 
છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે ઇસ્લામના ચોદસો વર્ષના ઈતિહાસમાં કદી પણ 
ઇસ્લામ સ્થિર રહ્યો જ નથી, બલ્કે તે સમયાનુસાર દરેક યુગમાં પ્રચલિત 
રહ્યો છે. 


ઇસ્લામી જગતમાં રાજકીય આઝાદીની ઉણપ છે, બલ્કે હકૂમત 
નાલાયક બિનજવાબદાર હાકેમોના કબ્ઝામાં છે. વધુ પડતા મસ્લિમ 
દેશોમાં રાજકીય પાર્ટીઓ ઉપર સખ્ત પાબંદીઓ છે. ચૂંટણીઓ થતી જ 
નથી અને જો થાય તો ગેરરીતીઓના કારણે અર્થ વગરની રહે છે. 


મસ્લિમ જગતમાં આઝાદી અને લોકશાહીની ચળવળે બિન 
અનુભવી અય્યાશ હાકેમો અને તેમના યુરોપિય આકાઓ બન્નેવ માટે 
ઘણી સમસ્યાઓ અને પેચીદા પ્રશ્નો પેદા કર્યાં છે. મુસ્લિમ હાકેમો 
વિરોધપક્ષથી ડરે છે. જ્યારે યુરોપિય સરકારો વિરોધપક્ષને લોકશાહીની 
તંદરૂસ્તી ગણે છે. પરંતુ તે છતાં એમને ખતરો છે કે જો મૃસ્લિમ દેશોમાં 
લોકશાહીનો પવન વાયુવેગે પ્રસરી જશે. અને ચૂંટણીઓમાં યુરોપના 
જુના ભરોસાપાત્ર પિકુઓની જગ્યા બીજા લોકો લઈ લેશે. અને તે હાલના 
હાકેમોની જેમ યુરોપિય દબાણ પણ ન સ્વીકારે, કારણકે તેમની ગાદી 
યુરોપ અમેરીકાના હાથમાં નહીં હોય, બલ્કે પોતાના દેશોની પબ્લિકના 
હાથમાં હશે. તો પરિણામે મુસ્લિમ દેશોના તેલ અને કદરતી ભંડારો 
સુધી તેમની પહોંચ સલામત રહી શકતી નથી. એટલા જ માટે યરોષ- 
અમેરીકા મધ્યપૂર્વમાં શાંતિના બહાના હેઠળ રાજકીય સ્થિતીને જેવી 
રીતે ચાલે છે, તે જ પ્રમાણે યથાવત્‌ રાખવા માંગે છે. અફઘાનિસ્તાનની 
તાલિબાન સરકાર સાથે આ જ વાંધો પડયો હતો કે ગેસ અને કંદરતી 
ભંડારોને અમેરીકા-યુરોપ પોતાના નિયંત્રણમાં બાકી રાખવા માંગતા હતા. 


ર૦૪ 


અને તાલિબાન નેતાઓએ તેનો ઈન્કાર કર્યો હતો. 

શ્રી જ્હોન આ પ્રશ્ન પણ ઉપસ્થિત કરે છે કે શું આઝાદી અને 
સ્વતંત્રતા માટે તાકત અને શક્તિનો ઉપયોગ અવેધ (નાજાઈઝ) અને 
ખતરાનું સ્વરૂપ બને છે ? ખાસ કરીને જ્યારે કે આ તાકાત અને જોર 
ઝબરદસ્તીનો વપરાશ ધર્મ, જાતિવાદ, જૂથવાદ તથા પક્ષપાતના નામે 
થતો હોય. સાથે આ સવાલ ઉઠાવે છે કે શું યરોપિય સેક્યુલર (લિબરલ 
જાતિવાદ) દ્રષ્ટિકોણ એટલો જરૂરી છે કે તેના વગર આંતરરાષ્ટ્રીય 
માનવસમાજમાં બીજો દ્રષ્ટિકોણ કબૂલ કરી જ શકાતો નથી ? 


શ્રી જ્હોન આ વાતનો પણ સ્વીકાર કરે છે કે અમેરીકા તથા યરોપે 
સાઉદી અરબિયા અને કવેતને સદ્દામથી સ્વતંત્રતા અપાવવાના બહાને 
“ઓપરેશન ડીઝાર્ટ સ્ટ્રામ'” શરૂ કર્યું તે ફક્ત સદ્દામને હટાવવા પરતુ 
મર્યાદિત ન રહેતાં ઈરાકની આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય અને કોજી 
બરબાદી સાથે સમાપ્ત થયું. અને હજુ ત્યાંથી અમેરીકા ફોજી અદા 
હટાવવાની જગ્યાએ પોતાની તાકાત વધારી રહાં છે. જેથી અરબ- 
ઈઝરાઇલ ફોજી તાકાતના સમીકરણો બદલાઈને ઈઝરાઇલને ફાયદો 
પહોંચાડે. બીજી મહત્વની વાત શ્રી જહોન લખે છે કે સાઉદો અને કવેતને 
સદામથી બચાવવા ઘણી જ જલ્દી અમેરીકી-યુરોપી કોજ કવેતમાં આવી 
ગઈ. જ્યારે ઈંઝરાઇલે પેલેસ્ટાઈન, જોર્ડન અને સિરિયાના પ્રદેશો ઉપર 
વર્ષોથી ગેરકાયદેસર કબ્ઝો બાકી રાખ્યો છે. તેના ઉપર આ પ્રમાણેનું 
ઓપરેશન તો ઘણ દૂર રહાં, યનોમાં તેની વિરૂદ્ધ વીટો વાપરી અમેરીકાએ 
હંમેશા ઈઝરાઇલનો પક્ષ લીધો છે. [બલ્કે અમેરીકાએ યુનોમાં ઈઝરાઇલના 
પ્રશ્ને જ સોથી વધુ વીટો વાપર્યો છે.| શ્રી જ્હોન પૂછે છે કે બન્નેવ 
(સદામ* ઈઝરાઇલ) જગ્યાએ ગેરકાયદેસર કબ્ઝો હતો. છતાં અમેરીકાના 
આવા બેવડા વલણ શા માટે ? અને જ્યારે કે હાલમાં પણ પેલેસ્ટાઈનીઓ 
ઈઝરાઇલનો ઝુલ્મ સિતમ વેઠી રહ્યા છે ? છતાં અમેરીકા ઈઝરાઇલને 

આર્થિક તથા લશ્કરી મદદ શા માટે કરી રહયાં છે ? 
407 


એક મહત્વનો પ્રશ્ન શ્રી જ્હોન કરે છે કે, ઈસ્લામી જાગૃતતાને 
કઢરવાદ બહ્કે આતંકવાદની ઉપમા આપવામાં આવે છે. જ્યારે કે કટરવાદ, 
અન્યાય અને આતંકવાદ તો મુસ્લિમ જગતની જેમ અન્ય દેશો, કોમો અને 
સંપ્રદાયોમાં જગતના વિભિન્ન દેશો અને પ્રદેશોમાં પણ ચાલી રહ્યો છે. 


ઇસ્લામમાં ધર્મ અને રાજકારણ બન્નેવના મિશ્રણ હોવાને અમુક 
યુરોપિય બૃધ્ધિજાવીઓ કટરવાદનું કારણ દર્શાવે છે. શ્રી જ્હોન તેનો 
જવાબ આપતા લખે છે કે, હાલના સંજોગોમાં યુરોપમાં ધર્મ અને 
રાજકારણ એકબીજાથી અલગ છે. પરંતુ યરોપનો પાછલો લાંબો ઈતિહાસ 
જુઓ કે તે ધર્મ અને રાજકારણના સંપૂર્ણ મિશ્રણવાળો હતો અને ચર્ચની 
હકૂમત તથા સત્તા રાજાઓની સત્તાઓથી પણ વધુ હતી. (બલ્કે ચર્ચ અને 
રાજાઓ તથા ચર્ચ અને વિજ્ઞાન વચ્ચે વૈમનસ્ય અને લડાઈની વિગત 
દર્શાવતું એક પસતક અમેરીકી લેખક મિ. ડ્રેપરનું છે. તેનો ઉંદૂમાં અનુવાદ 
થઈ ચૂકયો છે.) 

યુરોપમાં તો ઇસ્લામથી પણ વધુ ધર્મ અને રાજકારણનું મિશ્રણ હતું. 
બધી જ સલીબી (કુડેઝ) લડાઈઓ ધાર્મિક આધારે લડવામાં આવી હતી, 
પરંત તેના સેનાપતિઓ ઈંગ્લેન્ડ, ફાનસ અને જર્મનીના રાજાઓ જ હતા. 
શ્રી જહોન લખે છે કે એતિહાસિક દ્રષ્ટિએ અકીદા અને રાજકારણ વચ્ચેની 
ભેદરેખાઓ ઈબ્રાહીમી ધ્મોમાં (યહદી, ખ્રિસ્તી અને ઇસ્લામ) હંમેશા 
અસ્પષ્ટ રહી છે. ચાહે ખ્રિસ્તી બાદશાહોનો યુગ હોય કે યહદીઓની 
આરંભિક બાદશાહતનો હોય અથવા સલીબી યધ્ધો હોય. 


માટે જે બદ્વિજાવીઓ મસ્લિમોના ઇસ્લામી અકીદા અને રાજકારણના 
મિશ્રણને જોઈ ગભરાય જાય છે અને મસ્લિમોને કટરવાદી કે આતંકવાદીનું 
લેબલ આપે છે તેમણે પોતાના પાછલા અને હાલના ઈતિહાસને જોવો 
જોઈએ. [નાઈન ઈલેવન પછી અફઘાનિસ્તાન ઉપર હમ્લો કરવા માટે 
બૂશના ધાર્મિક ઉન્માદવાળા શબ્દોએ સલીબી જંગોની ધાર્મિક કટરતા 
અને આતંકને યાદ કરાવી દીધા. જેમાં જંગલી ખ્રિસ્તી કબીલાઓએ 
408 


ર૦૫ 


મુસ્લિમો ઉપર અત્યાચાર અને આતંકનો નગ્ન ખેલ ખેલ્યો હતો. જેનો 
સ્વીકાર યુરોપિય ઈતિહાસકાર મિલ્ઝ (પાડ) અને વોન સુબલે 
(Vonsyble) કર્યો છે કે મુસ્લિમોને જીવતા સળગાવી દેવામાં આવતા 
હતા. અને તેમનો ગોશ્ત આગ ઉપર શેકીને ખાવામાં આવતો હતો. હાલના 
અમેરીકી સૈનિકોએ અફઘાનિસ્તાન તથા ઈરાક અને ગ્વોન્ટોનામોબેની 
જેલમાં તેનું જ અનુકરણ કર્યું હતં. (તિંત્રી)| 


શ્રી જ્હોનના મત મુજબ હાલના ઈસ્લામ અને મુસ્લિમ સમાજને 
સમજવા તથા તેનું સચોટ વિશ્લેષણ કરવામાં એક ઘણી મોટી રૂકાવટ 
વાંચન અને અભ્યાસનો અoa (Soculer Elite orientation) છે. એટલે 
કે મુસ્લિમ સરકારો, અને ઉચ્ચ વર્ગના મુસ્લિમ સમાજને ધ્યાનમાં રાખીને 
જ મુસ્લિમ સમાજ વિષે કોઈ રાય કાયમ કરી લેવામાં આવે છે. અને તેના 
આધારે મસ્લિમ સમાજ વિષે વિશ્લેષણો અને અનુમાનો લગાડવામાં આવે 
છે. અ વર્ગ મુસ્લિમ સમાજનું કોઈપણ રીતે પ્રતિનિધિત્વ નથી કરતો. 
એની જગ્યાએ મુસ્લિમ સમાજના અગ્રગણ્ય આલિમો, સામાજિક કાર્યકરો, 
હોદેદારો, ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલા સમાજના ભેખધારીઓ, શેક્ષણિક 
સંસ્થાઓ, અંજુમનો અને પાયાના કાર્યકરો વગેરે બહોળા મુસ્લિમ 
સમાજમાં જઈ તેમના આચારવિચારો સાંભળવા નિહાળવા જોઈએ. તેમની 
રહેણીકરણી, સામાજિક પ્રશ્નો હલ કરવાની ક્ષમતા વગેરે બાબતોનો 
ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને પછી મુસ્લિમ સમાજ વિશે કોઈ 
વાત લખવી જોઈએ. 


શ્રી જ્હોનનું એ પણ કહેવું છે કે, યરોપિય સરકારો અને બદ્ધિજાવીઓ 
નાના-નાના મુસ્લિમ સંગઠનો અને કઢરવાદી ગુપોના કોઈ બયાનને કે 
એલાનને મિડીયામાં વધુ પડત સ્થાન આપે છે. તેમને વધારે હાઈલાઈટ 
કરે છે. તેની જગ્યાએ બહુમતિ મુસ્લિમ સમાજ જે શાંતિપ્રિય અને વ્યવહારૂ 
વિચારો ધરાવે છે તે લોકોની અવાજ મિડીયા સુધી પહોંચતી નથી. અથવા 
જાણી જોઈને મસ્લિમોના રચનાત્મક પ્રોગ્રામોને દબાવી દેવામાં આવે છે. 


જેથી મુસ્લિમ સમાજની સાચી છબી લોકો સમક્ષ ઉપસીને આવતી નથી. 
જેમકે આયતુલ્લાહ ખોમેનીના ૨શ્દી વિરૂધ્ધ કત્લના ફત્વાને ખૂબ 
ઉછાળવામાં આવ્યો. પરંત અઝહર યનિવર્સિટીના મૂફતી સાહેબના ફત્વાને 
જાણી જોઈને દબાવી દેવામાં આવ્યો. જેમાં જણાવ્યું હતું કે, ઇસ્લામી 
કાનૂન પ્રમાણે પ્રથમ સલ્માન રશ્દીના અદાલતી ટ્રાયલ થાય અને તેને 
પોતાની વાતની સ્પષ્ટતા કરવાનો મોકો આપવામાં આવે. એ જ પ્રમાણે 
૨શ્દી વિશે સત્ય હકીકત રજૂ કરતા અમેરીકી નાયબ પ્રમુખ શ્રી કવાલેનું 
આ બયાન કે “૨શ્દીનું પસતક એક હમ્લો છે.”” તેને પણ યુરાપિય 
મિડીયામાં ખાસ સ્થાન ન મળ્યુ. 


દાખલારૂપે શ્રી જ્હોન તબ્લીગી જમાઅતને રજૂ કરે છે કે, મસ્લિમોનું 
સોથી મોટુ ગેરસરકારી, ગેરરાજકીય સંગઠન છે. જેના સભ્યો લાખોની 
સંખ્યામાં છે. તેને યરોપિય મિડીયામાં તે સ્થાન મળત નથી, જે અલ- 
જિહાદ જેવા નાના ગૃપો જેમના સભ્યો સો-બસો હોય છે, તેને મળે છે. 
અને તેમના ઉપર લાંબા નિબંધો લખાય છે. એ જ પ્રમાણે ઈજીપ્તની 
ઈખ્વાનલ-મસ્લિમીન, પાકિસ્તાનની જમાઅતે ઇસ્લામી, કવેતની 
જમ્ઈય્યતલ્ઈસ્લાહ અને ટયુનિસની ઇસ્લામિક ઉત્કાંથ પાટી વગેરેની 
સેવાઓ, પ્રવૃત્તિઓનો પણ તેમના પ્રમાણમાં ઉલ્લેખ થતો નથી. આ 
પ્રમાણેની ઘણા રચનાત્મક કાર્ય કરતા મસ્લિમ સંગઠનો વિશે આપણી 
જાણકારી બિલ્કલ નથી, અથવા મયાંદિત સંકચિત કે પૂર્વગ્રહવાળી હોય 
છે. માટે ઇસ્લામી સંગઠનો વિશે ફક્ત અનુમાન અને તર્ક તથા ફક્ત 
અખ્બારી (ન્યુઝ) રિપોટોને આધાર ન બનાવીએ. 


BN 


શ્રી જ્હોનને યુરોપ ખાસ કરીને અમેરીકાથી આ શિકાયત છે કે, 
અમેરીકી વહીવટીતંત્ર અમક ખ્રિસ્તી તથા યહદી કટરવાદી ગુપો અને 
ખ્રિસ્તી તથા યહદી ધર્મને એક નજરથી નથી જોતું. બલ્કે બન્નેવ વચ્ચે ફક 
કરે છે. એ જ રીતે ઇઝરાઇલ, પોલેન્ડ અને પૂર્વિય યુરોપના દેશોમાં તથા 
લેટીન અમેરીકાના દેશોમાં ધર્મ અને રાજકારણના ભેળસેળથી અમેરીકાને 


410 


૨૦૬ 


કોઈ વાંધો નથી આવતો, અથવા તેનો વિરોધ કરવામાં આવતો નથી. તો 
પછી ઇસ્લામ અને મુસ્લિમો વિશે પણ આ રીતે કેમ વિચાર કરવામાં 
આવતો નથી. ઇસ્લામ અને મુસ્લિમો વિશે માપદંડ કેમ બદલાય જાય છે? 


શ્રી જ્હોન પોતાના પસ્તકમાં સોથી વધુ ધ્યાન આ બાબતે દોરે છે કે, 
મસ્લિમ જગતમાં થઈ રહેલ ફેરફારોને યુરોપમાં ખતરો ન સમજવામાં 
આવે, બલ્કે ચેલેન્જ સમજવામાં આવે. છેલ્લે લખે છે કે શું કોઈ ઇસ્લામી 
ખતરો છે ? એક રીતે જવાબ હકારમાં છે-જી હાં. ઠીક એ પ્રમાણે જ જેવી 
રીતે કે કોઈ યુરોપિય ખતરો કે યહદી ખ્રિસ્તી ખતરો. સાચી વાત એ છે 
કે યહદી અને ખ્રિસ્તી ધર્મની જેમ ઇસ્લામે પણ એક જીવન વ્યવસ્થા પૂરી 
પાડી છે. અને તેનાથી ઘણા લોકોના જીવન બદલાય ગયા છે. અને જે રીતે 
અમક ખ્રિસ્તીઓ કે યહદીઓ પોતાના ધર્મોને, પોતાની રહેણીકરણી, 
ઈતિહાસ તથા યુધ્ધો અને ફતેહને પાછલા યુગોમાં અને આજે પણ 
સાચા સાબિત કરવાની કોશીશ કરે છે, તેમ અમુક મુસલમાન પણ આ 
પ્રમાણે કરે છે. રાજકીય ઇસ્લામ કોઈપણ ધર્મ અથવા દ્રષ્ટિકોણની જેમ 
હકારાત્મક કે નકારાત્મક ભૂમિકા ભજવી શકે છે. જેમકે બિનસાંપ્રદાયિક 
દ્રષ્ટિકોણ તથા લોકશાહી વ્યવસ્થાએ પણ લોકોનું શોષણ કર્યું જ છે, અને 
કરી રહ્યા છે. 

છેવટે શ્રી જ્હોન યુરોપ-અમેરીકાને સંદેશ આપવા માંગે છે કે, તે 
મસ્લિમોની દરેક બાબતોમાં દખલ અને વિક્ષેપ પાડવાનું બંધ કરે. યુરોપ 
જે કાયદાકાનૂન અને જીવનનિતિથી જીવી રહયાં છે, જો કોઈ બીજો પણ તેને 
અપનાવે તો તેમને પ્રોત્સાહન આપવ જોઈએ. તેની જગ્યાએ જે લોકો 
(ભૃસ્લિમ શાસકો) લોકશાહી, બિનસાંપ્રદાયિકતા અને વાણી વિચાર 
સ્વતંત્રતાના ઘોર વિરોધી છે, તેમને જ યરોપ પ્રોત્સાહન આપી પોતાની 
નિતિ અને કાનૂનને પોતાના અમલથી જ ગેરવ્યાજબી ઠેરાવી રહ્યા છે. આ 
પ્રમાણેના બેવડા ધોરણો અને માપદંડો યુરોપ-અમેરીકાને નુકસાન કરશે. 


411 


ગ્લોબલ વોમિંગ અને ઈસ્લામી દષ્ટિકોણ 


અત્યંત ઝડપથી પ્રગતિ કરતી તથા વેજ્ઞાનિક શોધોથી સુશોભિત દુનિયા 
સમક્ષ આજકાલ ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા મોં ફાડીને ઉભી છે. તાપમાન 
વધતું જઈ રહયું છે. વેજ્ઞાનિકો ચિંતિત છે તથા બુધ્ધિશાળીઓ માટે આ 
ચચાંનો મુદ્દો બનેલો છે. અહીં સુધી કે કેટલાક લોકોએ ભવિષ્યવાણી પણ 
ઉચ્ચારી નાંખી છે કે, ૨૦૧૨ સુધી પૃથ્વી પ્રલય (કિયામત)ની ઝપટમાં 
આવી શકે છે, જે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ માટે પ્રાણઘાતક નીવડશે, વિગેરે. 
રોજબરોજના વાતાવરણના પરિવર્તનોના લીધે લોકો માટે પણ ચિંતાનો 
વિષય બનતો જઈ રહ્યો છે. 


વાસ્તવમાં અલ્લાહ તઆલાએ ત્રકતુચકની જે કુદરતી વ્યવસ્થા ગોઠવી 
છે, તે બહુ હેતુપૂર્ણ (હકીમાના) છે. ઉનાળામાં બાષ્પીભવનના કારણે જે 
પાણી ઉપર જાય છે, તે વાદળાં બની જાય છે. જેમ જેમ જમીન સુકાતી 
જાય છે, તેમ તેમ તેનું તાપમાન પણ વધતું જાય છે. તેના કારણે અંતે એ 
વાદળો ભૂમિ પર વરસી પડે છે. વરસાદ પછી ખેતીવાડીના કારણે જમીન 
ખીલી ઉઠે છે. ત્યાર પછી શિયાળાની મોસમ શરૂ થઈ જાય છે. આમ, આ 
ચક ચાલતું રહે છે. શ્રકતુઓના આ બદલાવ પાછળ કાંઈ કેટલાય કુદરતી 
પરિબળો કામ કરતા હોય છે. કૃષિક્ષેત્રમાં વિવિધ પાકો આ ત્રકતુચક પર 
આધારિત હોય છે, પરંતુ પાછલા કેટલા વર્ષોથી આ ત્રકતુચક ખોરવાય 
ગયું છે. વાસ્તવમાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીનો ગલત વપરાશ આની પાછળ 
કારણભૂત છે. કુર્‌આન શરીફમાં છે કે, “લોકોના કરતૂતોના કારણે 
જળ તથા થળમાં દૂષણ (ફસાદ) જાહેર થઈ ચૂક્યું છે.” વિશ્ચનો 
દરેક સમજદાર માણસ સારી રીતે જાણે છે કે, આ વિશ્વમાં રહેવું હવે 
શક્ય નથી. દરિયા કે નદીનું પાણી પાણીના જીવો માટે અમૃત નહી, ઝેર 
બની ચૂક્યું છે. આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓ તથા જમીન પર વસતા માનવી 
માટે શ્વાસ લેવાનું દુષ્કર થઈ ગયું છે. જાનવરોની અનેક જાતિઓ-પ્રજાતિઓ 
નષ્ટ થતી જઈ રહી છે. માનવી પણ આ સમસ્યાથી ઘેરાયેલો છે. 
412 


૨૦૭ 


પરંતુ આ બધી જ સમસ્યાઓ માનવીની કારસ્તાનીનું પરિણામ છે. 
અણુશક્તિ મેળવી લીધા પછી વિશ્વ બહુ ઝડપથી બરબાદીના માર્ગે આગળ 
વધી ગયું છે. સુક્્મદર્શક યંત્રથી દેખાતો એક મામૂલી કણ “એટમ?” જે 
કોઈક કાળે “અવિભાજ્ય” સમજવામાં આવતો હતો, વર્ષો પહેલાં તેને 
“વિભાજ્ય'” બનાવીને તેનાથી હેરતભરી શક્તિ મેળવવામાં આવી. અને 
પછી એ ક્ષેત્રે એટલી પ્રગતિ સાધવામાં આવી કે, તેની મદદથી વિનાશક 
હથિયારો બનાવવામાં આવ્યા. પછી ઔધોગિક શ્રૉતિએ બળતામાં ઘી 
હોમ્યું. ફેકટરીઓ નાંખવામાં આવી, સુખ-સુવિધાના સાધનો બનાવવામાં 
આવ્યા. રસ્તાઓ પર શક્તિશાળી ગાડીઓ દોડવા લાગી. મર્સીડીઝ ૩૦૦ 
હોર્સ પાવર ધરાવતી ગાડી છે. અર્થાત્‌ ત્રણસો ઘોડાઓ એક કિલોમીટર 
દોડવામાં જેટલી ગરમી બહાર કાઢે છે, એટલી ઉષ્ણતા (કાર્બન 
ડાયોક્સાઈડ) માત્ર એક મસીડીઝ એક કિલોમીટર ચાલે છે ત્યારે કાઢે છે. 
ટનો પાતળા પાટાઓ પર દોડવા લાગી. વજનદાર જહાજો હવામાં ઉડવા 
લાગ્યા કે પાણીમાં તરવા લાગ્યા. ઉદ્યોગો નાંખવા માટે જંગલો કાપવા 
પડ્યા, પછી જ્યારે કારખાનાઓમાં કામ શરૂ થયું તો હવા દૂષિત થઈ ગઈ 
અને કારખાનાઓના કચરાથી દરિયાનું પાણી પણ ખરાબ થઈ ગયું. જો 
કે અણુ પ્રયોગોના કારણે દરિયાઓ તો પહેલાંથી જ “ગંદા” થઈ ગયા 
હતા, કચરો ઠાલવવાના કારણે પ્રદૂષણ હદ વટાવી ગયું. જે જંગલોથી 

માણસને તાજુ ઓક્સીજન મળતુ હતું, તે હવે ઝેર ઓકી રહ્યું છે. 
જો કે, અલ્લાહપાકે બધી જ વસ્તુઓનું પ્રમાણસર સર્જન કર્યું હતું 
અને માણસને ચેતવ્યો પણ હતો કે, પ્રકૃતિ સાથે કોઈ છેડછાડ નહીં કરજે 
કે “જમીનમાં દૂષણ નહીં ફેલાવશો.?' (અઅરાફ : ૫૪) તથા “તેનું સંતુલન 
ખોરવશો નહીં.” (અર્રહમાન : ૭/૮) પરંતુ માનવી ખુદાઈ આદેશોનું ઉલ્લંઘન 
કરતો જ રહ્યો, બલ્કે તેને સામાન્ય બનાવી દોધું. પરિણામ એ આવ્યું કે, 
પર્યાવરણ બગડી ગયું, પાણી ઝેરીલું થઈ ગયું. ઓક્સીજનની અછત વતાંવા 
લાગી. કાર્બન ડાયોક્સાઈડ તથા ગ્રીન હાઉસ ગેસિસમાં વધારો થઈ ગયો. 
413 


અહીં સુધી કે માતાના ઉદરમાં પોષાતો ગર્ભ પણ તેનાથી સુરક્ષિત ન રહ્યો 
અને જયારે દુનિયામાં અવતર્યો તો વિવિધ ખામીઓ સહિત ! 


પછી માનવીમાં વેભવી જીવનની લાલસા જાગી. જેના માટે કૂલર, 
ફ્રીજ અને એરકંડિશન અસ્તિત્વમાં આવ્યા. જે ખાસ્સી માત્રામાં ગરમી 
(ઉષ્ણતા), ક્લોરો ફલોરો, કાર્બન ડાયોક્સાઈડ રૂપે બહાર કાઢે છે. પરંતુ 
અમીરોની સુખસાહમબીના આ સાધનો ગરીબો માટે બોજ બની ગયા. જે 
વાતાવરણને વેભવ-વિલાસના સાધનોએ પ્રદૂષિત કરી નાંખ્યું, તેમાં જ તે 
ગરીબ શ્વાસ લઈ રહ્યો છે. જે પાણી કારખાનાના કચરાના કારણે ગંદુ થઈ 
ગયું તે જ તેને પીવા માટે મળી રહ્યું છે. જ્યારે માલદારો એવા વિસ્તારમાં 
વસે છે, જ્યાં પ્રમાણમાં પ્રદૂષણ ઓછું હોય છે, તથા તેઓ એવું પાણી 
પીએ છે, જે મશીનો દ્વારા શુધ્ધ કરેલું હોય છે. 

વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે કે, સૂર્યમાંથી રોશની સાથે જે પારજાંબલી 
કિરણો (Ultra Violet Rayડ) નીકળે છે, તેનાથી જીવજગતની સુરક્ષા 
માટે અલ્લાહપાકે ઓઝોન નામી એક પડળની રચના કરી હતી, એ 
ઓઝોનમાં માનવજાતના કરતૂતોના કારણે ગાબડાં પડી ચૂક્યા છે. ખાસ 
કરીને તેમાં ગાબડાં આપણાં સુખ-સાહ્યબીના સાધનોથી નીકળતાં કાર્બન 
ડાયોક્સાઈડથી પડે છે. યાતા-યાતના સાધનોમાં વધારાના લીધે પેટોલ- 
ડીઝલના વપરાશમાં વધારો થયો, પાકા ઘરો તથા પાકી સડકો બનાવવાના 
કારણે પણ તાપમાનમાં સતત વધારો નોંધાય રહ્યો છે. કારણ કે પાકા 
મકાનો કે માર્ગો તાપ કાઢે છે, તેમાં તાપ શોષાતો નથી. અને પાકા માગોંથી 
એક બીજી મોંકાણ એ થાય છે કે, પાણી પણ જમીનમાં નથી ઉતરતું. એના 
કારણે દિવસેને દિવસે પાણીનું સ્તર નીચે જઈ રહયું છે. 

ઉપરોક્ત બધી સમસ્યાનો એક ઈલાજ છે. અને તે છે સાદુ જીવન. 
અલ્લાહપાકના રસૂલ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, “સાદગી ઈમાન (વાળી 
બાબતો)માંથી છે.” (અબૂ દાવૂદ) બીજી એક હદીષ શરીફમાં છે કે, “તમે 
દુનિયામાં એવી રીતે રહો, જેમકે તમે પરદેશી હોવ અથવા વટેમાર્ગુ.” 


414 


ર૦૮ 


અર્થાત્‌ જીવનના વેભવી સાધનોના ચક્કરમાં બહુ નહીં પડો. 


આજના યુગમાં કારખાનાઓ બંધ કરવા એ એક અઘરી વાત છે. સુખ- 
સાહ્યબીના સાધનોને સંપૂર્ણપણે ત્યજી દેવાનું શક્ય નથી. હથિયારોની દોડના 
લીધે અણુપ્રયોગો પણ અનિવાર્ય બની ગયા છે. તે છતાં પણ આપણે આ 
બધી વસ્તુઓને ઓછી તો જરૂર કરી શકીએ છીએ. આધુનિક ચીજ- 
વસ્તુઓનો ઉપયોગ પેટ્રોલ-ડીઝલથી ચાલતા વાહનોનો ઉપયોગ આપણે 
ઓછો તો કરી જ શકીએ છીએ. ખુશીના મોકાઓ પર આતશબાજી પણ 
ઓછી કરી શકીએ છીએ. બીજી બાજુ મોટાપાયે વૃક્ષારોપણ પણ કરવું 
જોઈએ. દરેક માણસે વ્યક્તિગત જવાબદારી સમજી આ કરવું જોઈએ. 
કુરઆને કરીમમાં અનેક જગ્યાએ ઈમાનવાળાઓ માટે નેઅમતરૂપે બાગ- 
બગીચા હોવાની વાત કહેવામાં આવી છે. આ બાગ-બગીચા મુઅમિન બીજ 
નાંખશે તો ઉંગશેને ? ઈસ્લામે વૃક્ષોને એટલું મહત્વ આપ્યું છે કે, જ્યારે 
અલ્લાહપાક રસૂલ (સલ.) કોઈ લશ્કરને યુધ્ધ કરવા મોકલતા તો તેને એક 
સુચના ભારપૂર્વક આપતા કે, “શત્રુના બાગ-બગીચા, ખેતરને નુકસાન નહીં 
પહોંચાડશો, બલ્કે જરૂરત વગર પશુધનનો પણ વધ ન કરશો.” 


અત્રે અમે એક હદીષ શરીફનો ઉલ્લેખ કરીશું. એનાથી ફલિત થાય 
છે કે, ઈસ્લામમાં વુક્ષારોપણની કેટલી અહમિયત છે. અલ્લાહ તઆલાના 
રસૂલ (સલ.)એ ફરમાવ્યું કે, “જો તમારામાંથી કોઈના જીવનનો અંતિમ 
સમય પણ હોય અને તેના હાથમાં છોડ હોય, તો તેણે એ છોડ રોપી દેવો 
જોઈએ.'” બીજી એક હદીષમાં છે કે, “જે કોઈ મુસ્લિમ છોડ રોપે છે કે 
ખેતી કરે છે, પછી તેમાંથી પક્ષીઓ કે જાનવરો કંઈક ખાય જાય છે, તો 
એ પેલા શખ્સ માટે સદકો છે.'” (બુખારી શરીક) અલ્લાહપાક આપણને 
સાચી સમજ આપે, આમીન. 


